Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2011  with  funding  from 

University  of  Toronto 


http://www.archive.org/details/cofiantgweithiauOOjone 


ENTERED     AT   STATlONERS     H&Lt 


COÍTAOT    A    GWEITHIAU 

v 

PARCH.  robert  ellis, 

AËFOX 


^rw 


YSGOLDY,     ARFOX.. 


GAN   V 


Parch.     JOHN     OAYEN     JONES. 


CAPEL    COCH.    LLANBERIS. 


••  Da  wladwr,  duwiol  ydoedd, 
A  gẃr  i  Dduw  o'r  gwraidd  oedd."  -Eben  Vardd. 


CAERXARFOX : 
J.    R.    EDWARDS.    ARGRAFFYDD,    35,    BIGH    STREET, 

1£83. 


ENTERED   AT   STATI0NEB8    HALL. 


AT     Y     DARLLENWYR. 


Anwyl  Gydwladwye,—         •";•    \ 

Ymgymerwyd  á'r  gorchwyl  o  gasglu  yn  ugliýd  y  gyfrol  lion  ar 
daer  ddymuniad  Cyfarfod  Misol  Arfon.  Yr  oedd  cydsynio  â'r  cais 
yn  beth  y  tueddid  ninau  iddo  gan  ein  hoffder  a'n  hedmygedd 
personol  o'r  gwrthddrych. 

Darfu  i'w  ddull  syml,  sydyn  a  naturiol  argraffu  ei  hun  ar  ein 
meddwl  pan  yn  blentyn,  a  cliynyddodd  ein  parch  tuagato  yn 
ddirfawr  yn  nhreigliad  blynyddoedd  ein  hadnabyddiaeth.  Ni  bu 
ein  dyfodiad  i  gysylltiad  teuhaidd  ág  ef  ond  moddion  ychwanegol 
i  ëangu  a  dyfnhau  ein  hedmygedd  ohono,  fel  y  rhoddai  hyny  well 
cyíieusdra  i  ni  i'w  adnabod  ynholl  amrywiol  arweddau  ei  gymeriad 
pur  a  dysglaer.  Teimlem  fod  ei  fawredd  ef  yn  gyfryw  o  ran  ei 
natur,  fel  mai  po  agosaf  y  gellid  nesau  ato,  ac  aros  yn  nghyfrinach 
ei  enaid,  mwyaf  oll  yr  ymddangosai  fel  dyn,  sant  a  gweinidog 
ffyddlawn  i  Grist.  Nis  gellid  peidio  teimlo  yn  wylaidd  yn  ei 
bresenoldeb  wrth  weled  mor  gyffredinol  oedd  ei  wybodaeth,  ac 
mor  drwyadl  gydnabyddus  ydoedd  â  phob  amrywiaeth  o  faterion. 
Byddai  yr  ymdeimlad  hwn  o  gywilydd  a  bychander  yn  fwy,  wrth 
ystyried  yr  anfanteision  dan  ba  rai  y  dygwyd  ef  i  fyny  o'u  cyd- 
maru  â'r  eiddom  ni  y  blynyddoedd  hyn.  Yn  ei  farwolaeth  collwyd 
y  fath  gorph  cyflawn  o  wybodaeth  hanesiol  am  leoedd  a  phersonau, 
yn  wladol  a  chrefyddol,  fel  nad  hawdd  ydyw  amgyffred  maint  y 
golled. 

îsTi  amcanwyd  genym  yn  y  gyfrol  hon  i  ysgrifenu  bywgraffiad 
o'n  heiddo  ein  hunain  ohono.  Gwell  oedd  genym,  hyd  y  gellid,  ei 
adael  ef  i  ddyweyd  ei  hanes  yn  ei  ddull  a'i  eiriau  ei  hun,  am  y 
syniwn  mai  rhagoriaeth  cofiant  ydyw  fod  y  gwrthddrych  ei  hun 
yn  amlycaf  o  bawb  drwyddo.  Yr  oedd  genym  fantais  i  hyn,  rhaid 
addef,  gan  ei  fod  ef  wedi  ysgrifenu  cymaint  o'i  hanes,  fel  nad  oedd 
eisieu  wrth  adysgrifenu  ond  casglu  y  darnau  yn  nghyd  i  wneyd  un 
cyfanwaith  ohonynt.  Têg  ydy w  ychwanegu  hefyd  f od  y  gorchwyl 
hwn  yn  fwy  anhawdd,  fel  yr  oedd  ganddo  ddau  neu  dri  o  wahanol 
adroddiadau  ysgrif enedig  o'r  un  digwyddiad,  y  naill  yn  cofnodi  rhy w 
fanylion  nad  oeddynt  yn  y  llall.  Ceisiasom  wneyd  un  adroddiad 
o'r   cyí'ryw,   gan  amcanu   peidio   gadael   allan   o'i  hanes  ddim  a 


IV.  AT   Y   PALLLENWYR. 

ystyriem  yn  angenrheidio]  er  eyflwyniad  darlun  llawn  ohono  fel 
yr  oedd  mewn  gwirionedd. 

Gyda  golwg  ar  ei  Weithiau,  rhaid  fu  dethol,  a'n  rheol  yn  y 
detholiad  oedd  rhoddi  i  mewn  yr  ysgrifau  y  bernid  eu  bod  fwyaf 
cyftredinol  a  pharhaol  en  dyddordeb,  a'r  rhai  oeddynt  hefyd  fwyaf 
nodweddiadol  ohono  ef  fel  ysgrifenydd  Cymraeg  diledryw.  Drwg 
genym  na  chafwyd  lle  i  ychwaneg  o'i  Bregethau.  Ehoddwyd 
un  sheet  ychwanegol  at  y  gyfrol  yn  fwy  na'r  bwriad  cyntaf, 
a  hyny  yn  gwbl  er  gallu  rhoddi  i  mewn  bump  o'i  bregethau 
fel  engreifftiau  o'r  wêdd  hollol  gyfeiriadol  ac  ymarferol  oedd  ar  ei 
weinidogaeth.  Vr  oedd  fod  y  gofod  i'r  pregethau  mor  brin  yn  ein 
dwyo  i  wyneb  yr  anhawsder  o  ddewis  yr  ychydig  o  blith  cynifer  o 
gannoedd  oedd  yn  ysgrif enedig  o'n  blaen.  Wedi  dewis  y  pregethau 
drachefn,  deuai  yn  gwestiwn  i'w  benderfynu  pa  ffopy  o'rpregethau 
hyn  a  ddewisid.  Y  mae  ei  bregethau  yn  giffremu,  gan  yr  ail- 
ysgrifenai,  ac  mewn  un  ystyr,  byddai  yn  aü-vmeyd  yr  impregethau 
bob  rhyw  bymtheng  mlynedd,  fel  y  mae  tri  neu  bedwar  copy  o'r 
rhan  fwyaf  ohonynt  ar  gael,  a  ehryn  wahaniaeth  rhwng  rhai  o'r 
cyfryw  a'u  gilydd.  Nodweddiadol  o'r  copiau  diweddaf  ydyw  yr 
ysgrifenai  arnynt  mai  tàlfyriadau  ydynt.  Fel  yr  oedd  yn  hên- 
eiddio,  yr  oedd  yndyfodi  bregethu  yn  fyrach,  ond  mor  gydwybodol 
ydoedd  i'w  Dduw  fel  y  mynai  dàlfyru  a  chrynhoi  yn  yr  ysgrifen 
yn  gystal  a'r  traddodiad.  Yr  oedd  y  tàlfyriad  iddo  ef  yn  gofyn  yr 
un  parotoad  a'u  gwneyd  i  gyd  o  newydd.  Yn  y  pregethau  sydd  yn 
y  gyfrol,  dewiswyd  y  ri,py  cyflawnaf,  a  gofalwyd  hefyd  am  roddi  i 
mewn  sylwadau  o'r  copiau  ereill  y  bernid  eu  bod  yn  angenrheidiol 
i  orpheniad  y  bregeth. 

Nid  oes  genym  bellach  ond  cyflwyno  y  deyrnged  hon  o'n  parch  i 
goffadwriaeth  un  oedd  anwyl  gan,  a  llwyr-ymroddedig  i'w  wlad  a'i 
Dduw,  yn  y  gobaith  y  bendithir  ni  sydd  ar  ol  â  deuparth  o  yspryd 
rhagorol  y  tadau  a  gymerir  oddiarnom  o  bryd  i  bryd. 

JOHN  OWEN  JONBS. 

Bronygraig,  Llanberis,  Aw>t  laf,  1883. 


C  Y  N  W  Y  S  I  A  D  . 


TUDAL, 

y  Darllenwyi 

COFIANT. 
PEXXOD  I. 

iii.,  iv, 

Sylwadau  Ârweiniol       1 

PEXXOD  II. 
O'i  Enedigaeth  liyd  ei  Ymuiiiad  â  Chrefydd  7 

pexxod  iii. 

0 'i  Ymuniad  â  Chrefydd  hyd  Ddechreu  Pregethu 15 

PEXXOD  IV. 
Eä  ordeiniad  i  Waith  y  Weinidogaeth  31 

PEXXOD  V. 

Y  Deugain  Mlynedd  Hyn.    Rhan  1 43 

PEXXOD  VI. 

Y  Deugain  Mlynedd  Hyn.    Rhan  II 54 

PEXXOD  VII. 

Y  "  Pregethu  "'  a'i  Helyntion 76 

PENNOD  VIII. 

Ei  Ddydd-lyfr 98 


VI. 

Ei  Lythyrau 
Byr-nodiadau 
"Ei  Ddiwedd 
"Dyn  Duw" 


CYNWYSIAfl. 

PENNOD  IX. 

PBNNOD  X. 

PENNOD  XI. 

PENNOD  XII. 


PEXXOD  XIII. 
Adgofiou  Cyfoediou  a  Chydlafurwyr 


TUDAL. 

108 


117 


123 


133 


149 


TRAETHODÁÜ 


&c 


Eglwys  Drefnus.     Llith  Gyutaf         

YrAilLith  

Y  Drydedd  Lith 

Y  Bedwaredd  Lith 

Y  Bummed  Lith 

Eglwys  Weithgar.   Ysgrif  Gyntaf      

Yr  Ail  Ysgrif        

"  "  V  Drydedd  Ysgrif 

"  "  Y  Bedwaredd  Ysgrif 

Ein  Cyfarfodydd  Eglwysig      

Adgofion  am  Ddiwygiad  Beddgelert 

Adfÿwiad  Crefyddol  y  Flwyddyn  1832 

yBlynyddoedd  1839  b  1840 
y  Flwyddyn  L8Ô0.    Ehan  I. 


<J  . 

166 

170 

175 

180 

185 

190 

196 

202 

207 

214 

223 

237 

244 

252 

CYNWYSIAD. 


VII. 


Adfywiad  Crefyddol  y  Flwyddyn  1859.    Rhan  II. 

Rhan  III 

('yfarfod  Misol  Sir  Gaernarfon.    Rhan  I.     ... 

"  "  "  Rhan  II.    ... 

Rhan  III.  ... 

Rhan  IV.  ... 


TFDAL. 

259 

268 

275 

282 

288 

294 

PREG-ETHAU. 


Crefydd  Bersonol           

302 

Dyro  i  ni  ein  bara           

308 

Caleb          

313 

YrAsenWyllt     ...        

319 

V  Ddau  Lwyddiant         

325 

GWELLIANT    GWALL. 

Yn  tudalen  11,  llinell  19  o'r  gwaelod,  darllener  "Tynymaes"  yri 
lle  "  Tanydderwen,"  gan  mai  yno  yr  adeg  hono  yr  oedd  y  dafarn  a 
fu  yu  y  lle  olaf  ar  ol  hyny. 


COFIANT,    &C. 


PENNOD    I. 

SYLWADAU    ARWEIXIOL. 

Gwyboâm  o  synwyr  a  deatt* — Snwegùm  gwlad  a  thref—Ci/mru 
ac  YsgoÜand — Waen  Gynfi.  ei  üeotímd  a'i  hanea—Oyýwr  y 
trii/oUoa—Eii  hymdreoh  am  ryddidac  annibyniaeth — Arwemwyr 
erefyddol  yr  ardal  dr  Sir — Eu  dylanwad  ar  ysprydMr.  Ellis, 
dr  defnydd  rhagorei  a  wnaeth  o'r  manteiswn  hyn. 


Y  hae  neillduolrwydd  hanes  a  chyineriad  gwrthddrych  y  Cofiant 
hwn  i'w  gael  yn  gryno,  ac  i  fesur  yn  gyflawn  yn  ngeiriau  Htbam 
am  Solomon,  pan  y  dywed  ei  fod  yn  "  wybodua  o  synwyT  a  deall." 

Y  cyfuniad  hapus  hwn  o'r  ddwy  elfen  anmhriaiadwy  ynia  mewn 
undeb  âg  athrylith  ddiledryw,  wedi  eu  cysegru  yn  llwyr  i  wasan- 
aerli  ei  Arglwydd,  a  rydd  gyfrif  ain  y  safle  anrhydeddna  a  enillodd 
iddo  ei  hun,  a'r  ymdeìmlad  dwfn  o  ^\-ir  golled  a  brofir  yn  herwydd 
ei  symudiad  oddiwrthym. 

Tra  niai  anfynych,  os  byth.  y  ceir  y  gwybodus  o  synwyr  heb  y 
gwybodus  o  ddeall,  y  mae  yn  digwydd  yn  aml  y  ceir  yr  olaf  heb  y 
blaenaf,  a'r  adeg  yma  daw  y  wybodaeth  yn  allu  peryglus,  a 
therfyna,  y  rhan  fynychaf  o  lawer,  yn  ninystr  ei  pherchen.  Ond 
credwn  y  bydd  i'r  tudalenau  dilynol  argyhoeddi  pob  darllenydd 
meddylgar  ein  bod  yn  mhresenoldeb  gŵr  o  Bynwyr  cryf,  yn  gystal 
ag  o  w^'bodaeth  ëang  a  chyffrecünol. 

Y  mae  genym  awdurdod  yspTydoledig  Solomon  o  blaid  y  cyfuniad 
hwn,  fel  y  sicrha  ragoriaeth  uchel  i'w  berchen.  "  Tafod  y  synwju-ol 
a  draetha  wY'bodaeth  yn  dda  ;"  hefyd,  "  Calon  y  synwyrol  a  ymgais 
â  gwY'bodaeth."  Dyma  galon  a  thafod  dan  deyrnged  y  synwyr  i 
ymrodcüad  eysegredig  i'r  WY'bodaeth  uchaf,  yr  hon,  o'i  thraethu  yn 
iawn,  a  fendithir  gan  Dduw  er  iachawdwriaeth  eneidiau. 

Ceir  fod  ei  oes  wedi  ei  threiúio  yn  nerth  y  synwyr  hwn.  Fel 
y  mae  y  wenynen  yn  casglu  mêl  o  flodeuyn  i  flodeuyn,  felly  y  bu 
yntau  yn  amcanu  manteisio  ar  yr  holl  amgylchiadau  y  gwelodd 
Duw  yn  dda  ei  osod  ynddynt  i  ychwanegu  at  ystorf a  ei  wybodaeth, 
ac  i  droi  y  wybodaeth  hon  er  defnyddioldeb  pellach  a  helaethach 
dros  ei  Arglw^-dd.  Yn  y  cysylltiad  hwn,  ni  a  gawn  fod  hyd  yn 
nod  safle  ddaearyddol  y  cwmwd  y  dygwyd  ef  i  fyny  ynddo, 
sefyllfa  wasgedig  y  trigoüon,  a  neillduolion  yr  arweinwjT  cre- 
fyddol  a  gaf odd  yn  nghychw^Tdad  ei  yrfa,  yn  dyf od  yn  elfenau 

A 


pwysig  yn  ffurfiad  a  dadblygiad  delweddiad  ei  feddwl,  gan  mov 
gryf  ynddo  ydoedd  y  synwyr  a  fedrai  droi  bobpeth  i*w  gynydd 
mewo  gwybodaeth  ac  ymbarotoad  ar  gyfer  bywyd  o  weithgarwch 
crefyddol. 

Pelly  mewn  irefn  i'r  darluu  o'r  gwrthddrych  fod  yu  gyflawn  a 
chywir,  y  mae  yn  angenrheidiol  manyln  ychydig  ar  yr  amgylch- 
iadau  crybwylledig  y  bn  ganddynl  y  fath  ddylanwad  ar  y  ffurf  a 
gymerodd  iddo  ei  hun,  ac  ar  y  nôd  uchel  a  osododd  i'w  fywyd. 

Yn  nglyn  ;ì  safle  ddaearyddol  y  cwmwd  y  magwyd  ef  o'i  fewn, 
ac  yn  yr  hwn,  yn  wir,  y  treuliodd  ac  yr  ymdreuliodd  gan  mwyaf 
ei  oea  faith  o  ddefnyddioldeb,  y  mae  yn  rhaid  dyweyd  ar  y  dechreu 
mai  gwladwr  ydoedd  yn  ngwir  ystyr  ygair.  "  T)uw  a  wnaeth  y 
wlad,  ond  dynion  wnaeth  y  dref,"  medd  y  hardd  Cowper,  ac  yr 
oedd  delwedd  y  wlad  yn  gyferbyniol  i'r  äref arno  ef  yn  ei  amrywiol 
gysylltiadau.  V  mae  yn  hynod  yn  nghanol  holl  debygrwydd 
Ysgotland  i  Gymru,  tra  y  mae  prif  enwogion  y  flaenaf  yn  y  can' 
mlynedd  diweddaf  yn  drefwyr  yn  eu  haniad,  y  mae  enwogion  y 
ddiweddaf  bron  yn  ddieithriad  yn  wladwyr.  Yn  y  dref,  yr  ydym  yn 
cael  i  Dr.  Chalmers,  Syr  David  Brewster,  Hugh  Miller,  Robert  a 
William  Chambers,  Dr.  Guthrie,  ac  eraill  o  nôd  a  rhagoriaeth,  gael 
eu  geni;  ond  y  wlad  a  roddodd  fôd  i  John  Elias,  Williams  o'r 
Wern,  Ghriatmaa  Kvans.  John  Jones,  Talysarn,  Eben  Fardd,  Henry 
Rees,  Hiraethog  ac  eraill,  yn  Nghymru.  Yr  oedd  yn  amlwg  hefyd 
fod  a  fyno  y  wlad  â  ffnrf  delweddiad  meddyliau  y  rhan  fwyaf 
ohonynt.  Pa  gyfrif  sydd  i'w  roddi  am  y  gwahaniaeth  hwn  nis 
gwyddom;  mynegi  y  peth  yn  unig  fel  ffaith  ydyw  ein  hamcan 
presenol. 

Bechreuodd  Mr.  Ellia  ei  oes  mewn  cwmwd  a  adnabyddir  fel 
Waen  Gynfi,  y  rlian  ohoni  sydd  yn  nghẁr  uchaf  plwj-f  Llan- 
ddeiniolen.  Vn  <>]  desgrifiadau  cyhoeddedig  ohoni,*  y  mae  ei  safle 
ddaearyddol,  a  chymeryd  eglwye  Llandinorwig  yn  safon,  oddeutu 
chwe'  milldir  a  haner  o  Fangor,  mewn  cyfeiriad  de-ddwyreiniol, 
ac  oddeutu  aaitb  milldir  o  Gaernarfon  mewn  cyfeiriad  dwju-einiol, 
a  cheir  fod  oddeutu  saith  milldir  drachefn  ohoni  i  ben  y  Wyddfa 
mewn  cyfeiriad  de-ddwyreinioL  Hir-gron  ydyw  ffurf  ar^wneb  y 
Waen  hon;  a  cheir  fod  y  tir  yn  llethru  ychydig  i'r  de  a'r  de- 
orllewin.  Mawndir  a  chleidir  oer  ydyw  <-i  gweiyd  gao  mwyaf; 
ond  mewn  rhai  manau,  cyfarfyddir  ú  choch-bridd  rliywiog.  Ei 
chynyrchion  tyfiannol  naturiol  oedd  brwyn,  eitliin,  grug,  march- 
wellt,  a  throellgoryn.     Prif  gynyrch  y    tir    yn  bresenol  ydyw 

*Gwel  "Traethodan  Dndèb  Uenyddol  Delnlolen,"  yn  1868,  gan  Meistri  D. 
Peris  Jones,  John  Ro»>erts,  a  J.  Snghes,  i'r  rliai  yr  ycìyni  fwyaf  dyledus  am  y 
manylinn  )iyn. 


3 

gwair,  ae  ambell  glwt  o  geirch  a  phytatws  at  wasanaeth  y  trigolion 
a'u  hanifeiliaid.  Prif  anifail  y  Waen  yn  awr  ydyw  y  fuwch,  ac 
ambell  f ochyn ;  ond  ymddengys  mai  y  ddafad  a'r  march  oedd  yn 
cael  mwyaf  o  sylw  y  cyn-drigolion,  fel  y  mae  enwau  y  tai  a  manau 
eraill  yn  dangos  yn  eglur. 

Prif  afon  TTaen  Gynfi  ydyw  y  Galedffrwd,  yr  hon  a  dardda  o'r 
Marchlyn  Bach,  ac  ar  ol  rhedeg  gyrfa  mewii  cyfeiriad  gorllewinol, 
gan  ddilyn  godreu  yr  Elidir.  y  Braichpoeth,  y  Foelgron,  y  Big-gul, 
a'r  Clegir,  a  ymarüwysa  i'r  afon  Rhyddallt  (Groth-allt,  mae  yn 
debyg),  ychydig  islaw  Bryn'refail,  ar  ol  teithio  o  dair  i  bedair 
milldir  o'i  tharddiad.  Y  mae  y  Galedffrwd  yn  derbyn  amryw 
fàn-ffrydiau  ar  ei  rhediad,  niegys  afon  y  Gamedd,  gerllaw  Corlan  y 
Bont,  a'r  Afon  Goch,  gerllaw  ffermdy  o'r  un  enw. 

Y  mae  yr  esboniadau  ar  ystyr  y?  enw  u  Cynfi  "  yn  ei  berthynas 
â'r  Waen  hon  yn  bur  amrywiol.  Mỳn  rhai  mai  llygriad  o  u  Cyntìl " 
ydyw,  ond  gadewir  ni  yn  y  tywyÚwch  gan  yr  esbonwyr  hyn  am 
ystyr  y  gair  hwn  y  dywedir  ei  fod  yn  Uygriad  ohono.  Eraill  a 
haerant  niai  ffurf  ddaearyddol  y  Waen  a  roddodd  iddì  yr  enw  hwn, 
fel  talfyriad  o  "  Gefidiir."  Llawer  mwy  naturiol  ydyw  yreglur- 
had  mai  üygriad  o  "CJenfydd"  ydyw,  am  fod  y  fath  amrywiaeth  o 
olygfeydd  arddunol,  rhamantus,  a  pherawynol  i'w  cat-1  oddiarni. 
Gyda  llawer  o  briodoldeb  hefyd  yr  esbonir  yr  eiiw  yn  "Waen  y 
Cwynfan,"  am  y  sicrheir  yr  ymladdwyd  brwydr  galed  yn  y  lle 
rhwng  y  Cymry  a'r  Gwyddelod  tua  diwedd  y  bedwaredd  ganrif . 
Ond  yr  eglurhad  â  mw^-af  o  naturioldeb  a  symledd  yn  perthyn 
iddo  ydyw,  mai  u  Waen  Gynefin  "  ydoedd  yr  enw  cyntefig,  oblegid 
mai  lle  oynefin  defaid  ydoedd  gan  niwyaf  y  pryd  hyny. 

Yr  hyn  sydd  yn  bwysig  i'n  hamcan  ni  yn  bresenol  ydyw,  fod 
safle  y  Waen  hon  yn  nghanol  y  f  ath  gasgliad  godidog  o  amrywiaeth 
golygfeydd  na  cheir  eu  tebyg,  mewn  cylch  mor  fychan.  yn  un  rhan 
araìl  o'r  ddaear.  Oddiarni,  gan  fwrw  eu  hysbwrial  i  lawr  ei 
hystlysau.  ceir  chwarelau  enwog  Caebraichycafn  a  Dinor^ng : 
uwchlaw  iddi.  yn  nghesail  y  mynydd.  y  gorwedd  y  ^larchlyn 
Mawr  a'r  Marchlyn  Bach,  ac  odditanodd  ymdona  yn  brydferth  lyn 
Padarn,  Llanberis.  Ar  im  llaw  y  mae  Foel  Rhiwen  a  Moel-y-ci  yn 
codi  eu  hysgw^-ddau  tua'r  nen.  tra.  ar  y  llaw  arall.  y  ceir  yr  Elidir 
a'r  Fronllw^-d  yn  ymddyrchafu  tua'r  nefoedd.  Yn  y  golwg,  er 
ychydig  yn  mhellach.  gwelir  Carnedd  Ddafydd  a  Charaedd 
Llewelyn  ar  y  naill  ochr.  a'r  Wyddfa,  brenhines  y  bnmiau,  ar  yr 
ochr  arall  yn  ymfawiygu  yn  ei  huchafiaeth  ardderchog.  Yn  ei 
chymydogaeth  y  mae  Fass  Llanberis  a'i  olygfeydd  aruthrol,  a'r 
rhaiadr  ffrochw^dlt  sydd  yn  atdyniad  y  miloedd  i  synu  at  ei  ddis- 
gyniad  trystf awi-. 


Yn  mhresenoldeb  natur  fel  hyn  ar  ei  heithaf  mewu  dadblygiad 
o'i  gogoniant,  yr  agorodd  ein  gwrthddrych  ei  lygaid  gyntaf  ar  y 
byd;  ac  yn  y  fath  gymdeithas  aruchel  a  gorlawn  o  farddoniaeth 
fyw  y  treuliodd  ei  holl  oea.  F  un  o'i  atlirylith  ef,  yn  meddu  llygad 
iweled  anian,  calon  i  gydymdeimlo  âg  anian,  a  gwroldeb  a  faidd 
gydfyned  âg  anian.  yr  oedd  y  ffaith  o'i  eni  yn  nghanol  y  fatli 
swynion  o  brydferthwch  a  rhamantrwydd.  yn  meddu  dylanwad  o'r 
fatli  fwyaf  pwyaig  ar  fTurf  delweddiad  ei  feddwl. 

Ni  a  gawn  hefyd  fod  cyflwr  gwasgedig  trigolion  y  fro-dir  hon,  yr 
adeg  yma.  yn  gyfryw  ydoedd  yn  feithriniad  i  annibyniaeth  meddwl 
ac  yspryd  i  un  o  synwyr  Mr.  Ellis.  Cafodd  ei  eni  ar  adeg  yr  oedd 
ei  rieni  a'u  cymydogion  yn  ymdrechu  yn  galed  yn  erbyn  gorthrwm 
a  thraws-feddiant  tir-feddiannwyr  cylchynol  o'r  rhanau  hyny  o'r 
Waen  Gyntì  oeddynt  er  cyn  cof  yn  ffotnmon  agored.  Yr  oedd  yr 
ymdrechfa  lion  yn  cael  ei  dwyn  yn  mlaen  er\s  rhai  blynyddoedd,  yn 
ngwaith  amryw  o'r  bobl  yn  ceisio  adeiladu  tai  ar  y  common,  a  chau 
i  mewn  ranau  ohono  yn  dir  llafur  a  phorfa  iddynt  eu  hunain. 
Gwrthwynebai  y  tirfeddiannwyr  cylchynol  yr  amcan  hyd  at  anfon 
dynion  yno  i  dynu  i  lawr  y  mnrian  a  adeiledid.  Fel  hyn  y  byddai 
y  gwladwyr  cyffredin,  tra  yn  adeiladu  âg  un  llaw,  yn  gorfod  dal 
arf  i  ymladd  á'r  llaw  arall.  Ymdrechasant  yu  wrol,  a  haeddasant 
well  llwyddiant  nag  a  gawsant.  Yn  mlaenaf  yn  y  gorchwyl  hwn 
yr  oedd  tad  a  mam  Mr.  Ellis.  çran  y  ceir  hwy  tuag  adeg  ei  enedig- 
aeth  yn  dechreu  adeiladu  y  Garnedd,  a  elwir  felly  oddiwrth  y 
garnedd  anferth  o  geryg  mawrion  oedd  o'i  flaen,  a  thybient  fod 
ganddynt  gystal  hawl  a  rhywon  arall  ar  y  common  hwn.  Fel  hyn 
yr  adrodda  Mr.  David  Peris  Jonea  yr  hanes  yn  ei  draethawd 
crybwylledig,  ac  yn  y  prif  ffeithiau  cytuna  y  ddau  eraill  ag  ef: — 
hir  wedi  yr  adeüadu,  daeth  .Tohn  Evans,  cyfreithiwr  o  Gaer- 
-narfon,  yn  nghyda  llu  o  wŷr  y  pinau,  i  fyny  i'w  chwalu,  a  mawr  fu 
yrhelynt  (Dylid  egluro  ymamai  fel  eynrychiolydd  T.  Assheton 
Smith,  Y-w..  o'r  Paenol,  yr  oedd  y  eyfreithiwr  yn  gweithredu). 
Galwyl  ]■].  Ehrans  (tad  Mr.  Ellis)  o'rchwarel,  a  daeth  i  lawr  yn  ddioed, 
a  llawer  o>  chwarelwyr,  ei  gyfeillion  a'i  berthynasau,  i'wganlyn  yn 
llu  gwrol  a  phenderfynol  o  yru  yr  aflonyddwyr  yr  un  ffordd  ag  y 
daethant  iryìa  cheryg,  tyweirch,  a  Uaid,  ac  felly  fu.  Baeddwyd 
yr  oll,  a  chlwyfwyd  rhai  yn  yscrafn;  a'r  cyntaf  ei  droed  fu  yr  iachaf 
n  y  pryd  hwnw.  Dywedir  i'r  ymddiddan  canlynol  gymeryd 
lle  rhwng  yr  hen  Farged,  Clwtybont,  a  John  Evans,  cŷfreithiwr,  tra 
edd  yn  myned  heibio  '-i  thý  yn  frysiog  am  Ga>'rnarfon.  'Wel, 
wel,  Sionyn  bach,  mae  «ly  Lr<'>t  di  yn  fudr.  ac  yn  hyll  iawn,'  ebai 

•  D 1  a  dy  gipio,'  ebai  yntau  yn  ddigofns,  rran  iryflymu 

yn   mlaen  am   Gaernarfon  nertli  y  camau.    Ond  ftìdd  bynag,   ni 


therf ynodd  y  cweryl  yu  y  fan  yna  ;  anfonwyd  gwỳr  gydag  awdur- 
dod  cyfreitMol  i  fyny  o  Gaernarfon  i  ddal  y  troseddwyr,  a  daliwyd 
rhai,  sef  Daf ydd  Ellis,  Minff  ordd ;  Richard  Jones,  Rhydf aclog ;  a 
Ff oulk  Evans,  Celyu  ;  a  dygwyd  hwy  i'r  carchar  i  Gaernarf ou,  lle  y 
buont  hyd  flwyddyn  y  Jubili.  Diaugodd  rhai  eraill  ar  íîo,  ac  yu  eu 
mysg  yr  oedd  Ellis  Erans  a  William  Evaus,  Gelyn.  Ehoddwyd 
desgrifiad  ohonyut  niewn  newyddiadur,  yn  nghyda  gorchyuiyn  i'w 
dal ;  a  chlywais  i  Ellis  Erans,  tra  yn  cerdded  ar  heol  iui  o  drefydd 
y  Deheudir  (Abertawe  y  uiae  yn  yuiddaugos  oedd  y  dref),  gyfarfod 
â  gŵr  o  ymddangosiad  boneddigaidd  ar  ei  farch,  yr  hwn  a  alwodd 
amo  wrth  ei  enw.  '  Hei !  Ellis  Evans,'  nieddai.  '  Holo  ! '  meddai 
Ellis  Evaus,  gan  droi  ato,  a  dywedyd,  *  Xis  gwu  pwy  ydych."  •  Xa 
wyddoch,  ruae'n  debyg,'  ebai  y  boneddwr,  '  ond  uii  wn  i  pwy  ydych 
chwi,  canys  gwelais  ddesgrifiad  ohonoch,  a  gorchymyn  i'ch  dal, 
niewu  newyddiadur  ;  ond  dynia  i  chwi  wers  i  beidio  ateb  i'ch  enw 
os  gelwir  arnoch  eto,'  ac  yuiaith  ag  ef  i'w  daith.  Dywedir  fod  heu 
wraig  Hafodoleu  hefyd  wedi  cyuieryd  rhan  yu  y  cweryl  hwn,  á'i 
bod  wedi  dianc  gan  ofn  i  ymguddio  i  ryw  hen  gwpwrdd,  lle  y  bu 
am  ddeuddydd  ueu  dri  yu  cael  ei  phorthi  gan  rywun,  fel  Elias  gynt 
gan  y  cigfraiu.  Dywedir  hefyd  fod  Sian  Williams,  y  Garnedd, 
gwraig  Ellis  Evans,  wedi  ffoi  i  ymguddio  i  ryw  ogof  yn  agOfii'r 
Marchlyn,  lle  y  bu  am  ddiwrnod  neu  ddau.  Dywed  rhai  fod  y 
Parch.  R.  Ellis  yn  faban  bach  gyda'i  fam  y  pryd  hwnw  yn  yr  ogof ; 
oud  dywed  eraill,  oddiar  awdurdod  uwch,  mi  dybiaf,  ei  fod  ef  yn 
cael  ei  warchod  yr  adeg  hono  gan  ei  daid  a'i  nain  yn  y  Ceunant, 
Llanberis." 

Y  mae  sicrwydd,  erbyu  hyn,  nad  oedd  Sian  Williams  na'i  baban, 
gwrthddrych  y  cotìant  hwn,  ddim  yn  mhlith  y  rhai  aethant  hyd  at 
y  Marchlyn,  ac  nad  aeth  neb  yno  i  ogof  mewu  ffoedigaeth.  Yr 
oedd  Sian  Williams,  y  pryd  hwn,  gyda'i  baban  tri  mis  oed  yu  ei 
breichiau,  yn  cychwyn  o'r  Ceunant,  Llanberis,  i  hebr^mg  ei  phriod, 
Elüs  Evans,  dros  y  Pass  ar  ei  ffoedigaeth  i  Merthyr  Tydtìl.  Nid 
oedd  ffordd,  nac  yn  wir  im  llwybr  sathredig  ac  amlwg  drwy  y  lle 
yr  adeg  hono.  Heblaw  hyuy,  yr  oedd  wedi  gwlawio  ues  yr  oedd 
yr  af  on  wedi  goiiif  o  ei  glanau,  a  chydag  anhawsder  rnawr  y  gallodd 
Ellis  Evans  ei  chynorthwyo  hi  a'i  baban  i  groesi  tua'r  lle  y  mae 
Pout  y  Gromlech  yn  bresenol.  Daeth  yr  adeg  i  ymadael  á'u  gilydd, 
a  rhoddodd  Ellis  Evans  i'w  wraig  yn  unioii  hauer  yr  arian  oedd 
ganddo  yn  cyciiwyn  i'w  daith,  sef  haner  ginì.  Dychwelodd  liithau 
a'i  baban  i  gyf eiriad  y  Ceimant ;  ond  rhaid  oedd  croesi  yr  af  ou,  ac 
yr  oecìd  hyuy  yn  auhawdd,  gan  nad  oedd  modd  gau  y  llifeiriant 
gadwy  saru  oedd  yaoa  Tynodcl  ei  hesgidiau  oddiaru  ei  thraed,  a 
tharlodd  hwy  drosodd  o'i  blaen,  a  cherddodd  drwodd  yn  ddyogel. 


6 

Ond  erbyn  cyrhaedd  y  làn  arall,  cafodd  fod  ini  o'i  hesgidiau  wedi 
myned  gyda'r  llif ,  a'r  haner  gini  wedi  ei  cholli  yn  y  fargen.  Felly 
dychwelodd  hi  a'i  baban  i'r  Ceunant  gydag  un  esgid  am  ei  throed, 
ac  heb  ddim  arian  yn  ei  phoced  at  ddechreu  ymladd  â'r  byd  yn  yr 
adeg  gyfyng  hon  arni. 

Tra  y  mae  y  gwladwyr  diniwed,  ond  dewrgalon  hyn,  yn  ymladd 
am  en  liawliau  ac  yn  ymdrechu  yn  erbyn  traha  a  thrachwant  y 
tir-feddiannwyr,  ac  yn  ymddangos  yn  enill  nerth  ac  yn  gorchfygu, 
y  mae  y  boneddigion  o'r  tucefn  iddynt  yn  llwyddo  i  gael  deddf  gan 
y  Llywodraeth  i  gau  i  mewn  y  commons  hyn,  a'u  rlianu  yn  ol  y 
gellid  cytuno  am  danynt  rhwng  yr  amrywiol  etifeddiaethau  oedd 
yn  terfynu  arnynt.  Vn  1809  y  daeth  yr  Enclosures  Act  i  rym,pryd 
yr  anfonwyd  dau  Ddirprwywr  i  lawr  i  ranu  y  commons  ac  ibender- 
fynu  y  terfynau.  Y  mae  sylw  Mr.  Ellis  ei  hun  mewn  blynyddoedd 
diweddarach  am  y  Ddeddf  hon  yn  dangos  fel  yr  oedd  adroddiad 
yr  hen  bobl  am  y  camwri  a'r  gorthrwm  wedi  cynhyrf u  ei  yspryd, 
pan  y  dywed  "  fod  yr  Act  hon  y  fwyaf  gorthrymus  ac  annheg  a 
basiwyd  erioed." 

Yn  nghanol  y  cynhyríìadau  hyn  y  cafodd  ei  fagu,  ac  yr  oedd 
clywed  yr  hanes  gan  ei  rieni  a'r  cymydogion  yn  rhwym  o  fod  yn 
feithriniad  i'r  annibyniaeth  meddwl  a'r  cariad  angerddol  at  ryddid 
oedd  mor  amlwg  yn  ei  nodweddu  ar  hyd  ei  oes.  Gyda  llaw,  pa 
bryd,  tybed,  y  gellir  disgwyl  cyfiawnder  i  gael  ei  le  gyda'r  meddiant 
annheg  hwn  ar  y  tiroedd  hyn,  a  llawer  o'u  cyffelyb  drwy  ein 
teyrnas?  Y  maeyn  bryd,  bellach,  i  rywun  gymeryd  y  mater  i  fyny, 
a  chael  returns  o  holl  diroedd  y  deyrnas,  gyda  phob  manylion  yn 
nghylch  y  modd  y  daeth  eu  perchenogion  i  feddiant  ohonynt  ar  y 
cyntaf,  er  cael  gweled  pa  faint  ohonynt  a  ddeil  oleuni  cyfiawnder  y 
bedwar  ganrif  ar  bymtheg  er  sicrhau  eu  perchenogaeth. 

V  mae  a  fyno  neillduolion  yr  arweinwyT  crefyddol  y  dygwydef  i 
fyny  dan  eu  harolygiaeth  â'r  neillduolrwydd  dull  a'r  delweddiad 
meddwl  oedd  mor  nodweddiadol  ohono  ef  ar  hyd  ei  oes.  Cafodd 
bob  cymhorth  i  fod  fel  efe  ei  hun,  ac  nid  i  efelychu  neb  arall,  gan 
yr  arbenigrwydd  hwn  oedd  yn  perthyn  i'r  rhai  ydygid  efifyny 
wrth  eu  traed.  Fr  oedd  yn  yr  Fsgoldy  ac  yn  sir  Gaernarfon  gewri 
yn  y  dyddiau  hyny,  a  chewri  oeddynt  yn  gallu  fforddio  cadw  eu 
hunaniaeth  gwreiddiolanaturiol,  acetoyngaüuymgolli  mewn  cyd- 
weithrediad  erllwyddianl  achos  íesu  Grist.  Yr  oedd  cael  nodded  ac 
amddifFyniad,  yn  gystal  a  bod  yn  ddiagybl  i  rai  o  nôd  a  gwreiddiol- 
der  Etoberl  Roberts,  Blaenycae;  John  Ffoulfc,  Maesydref ;  a  Robert 
Erans,  y  Celyn,  a'u  cyffelyb  yn  yr  Fagoldy,  yn  betò  na  cheir 
mohono  ond  unwaith  mewn  oesau,  ac  yr  oedd  cael  bod  dan  aden 
_     _  dfawr  enwogion  o  safle  John  Jonee,  Talysarn ;  James  Ilughes, 


Lleyn ;  Michael  Roberts,  Pwllheli ;  Daniel  Jones,  Llandegai.  a'u 
cydweitírwyr  yn  sir  Gaernarfon,  yn  gaffaeliad  o'r  fath  werthíawr- 
ocaf  i  ddyn  ieuanc  o  feddwl  pur  a  phenderfynol,  ac  o  yspiyd 
ymroddedig  fel  y  mae  yn  anilwg  ydoedd  Mr.  Ellis  yr  adeg  hon. 
Cafodd  eraill  yr  un  manteision  lleol  a  sirol  ag  a  gafodd  yntau  ;  ond 
o  ddiffyg  rhywbeth,  ni  ddaeth  pob  un  a  f  u  yn  agored  i*r  dylanwadau 
iachusol  hyn  i  fanteisio  arnynt  fel  eu  gilydd.  Pa  fodd  Dynag,  yr 
oedd  y  gallu,  y  ddawn,  a'r  ymadroddiad  ganddo  ef ;  ac  oblegid 
hyny,  gwnaeth  iawn-ddefnydd  o  bob  dylanwad  i  gymhwyso  ei  hun 
fwy-fwy  ar  gyfer  gwaith  niawr  ei  oes  o  bregethu  Ie.-u  Grist  i 
bechaduriaid.  Dysgodd  ei  athrylith  ef  i  gymeryd  iddo  ei  hun 
fauteision  y  fagwraeth  grefyddol  hon  a  gafodd  heb  golli  ei  hunan- 
iaeth,  a'r  naturiolder  dull  ac  ysgogiad  a  berthynai  iddo.  Cadwodd 
ei  grefydd  aralwg  ef  rhag  ymfalchio  yn  y  gallu  a  rodded  iddo,  a'r 
nodded  a'r  cysgod  a  gafodd  gan  y  tadau  oeddynt  moi  feithriniol  o'r 
ddawn  i  bregethwi  yr  oeddynt  mor  graff  i*w  hadnabod  yn  y  dynion 
ieuainc  a  fegid  yn  eu  plith.  Bu  ei  synwyr  da  yn  ddyogelweh  iddo, 
ei  wybodaeth  ëang  yn  gymhwysdei,  a'i  giefydd  yn  goron  o 
ogoniant  ar  y  cwbl,  a  barai  fod  yr  holl  ddylanwadaa  hyn  yn 
eydweithio  i*w  lwyddiant  yn  y  cylch  o  ddefnyddioldeb  yi  oedd 
Uuw  yn  amlwg  wedi  ei  fwiiadn  idda 


PENNOD    II. 

O'l     ENEDIGAETH     HYD     EI     YMUNIAD     A     CHREFYDD. 

Achau  a  hynodion  ei  rieni — Ei  enedigaeth — Ei  aro-siad  gyda'i  daid 
a'i  nain — Cymeriad  y  ddau — Ei  fynediad  yn  ol  at  ei  rieni — 
Cyfynyder  eu  hamyylehiadau — Myned  i'r  Chicarel — Dtwygiad 
crefyddol  a'i  ddylanicad  ar  y  plaat — Troi  a.llan  yn  armuwiol— 
Chwarter  o  y«jol—Caelblas  ar  ddarllen — Myned  i  wrando  a.t  yr 
Annibymcyr — Myned  i  iceithio  i  Chicard  Caebraichycafn — Cael 
ei  aricain  i  ffieiddio  Annibyniaeth  ac  i  yaru  Methndi-stiaeth— 
Hehpition  a  dylanicad yr  arosiadyn  Chicarel y  Ca.e — Yn  cael  ei 
feddiannu  gan  y-styriaethau  o  ddifrificch — Yn  dechreu  gicedd'io 
— Syrthio  i  gyfeillach  Elli-s  Foulhe-s — JSanes  a  nodweddau  y 
cyfaill  hicn — Gadael  Chicarel  y  Cae,  a  chael gicaith  yn  Chicarel 
Dinoricig—TraUod  am  ei  gyfiwr — Myned  i'r  Seiat  am  y  tro 
cyntaf—Ei  dderbyniad  yn  gyflawn  aelod—Ei  ddarlun  ef  ohono 
ei  hun. 

Yn  nechreu  yr  ymgais  drweddaf  a  wnaeth  lCr.  Ellis  i  ysgrifenu 
hanes  ei  fywyd,  dywed: — "Rhoddais  lawer  cyuyg  ar  hyn;  i  ba  beth 
nis  gwn:  ond  gwnaf  mi  cynyg  eto."  Y  cwbl  amcenir  genym  yn  yr 
hanes  hwn  ydyw  casglu  y  ffeithiau  a'r  sylwadau  o 'i  eiddo  yn  yr 


â 

amrywioi  adroddiadau,  a'u  corphori  yn  nghyd  i  wneyd  yr  hanes 
cyîiawnaf  ganddo  ef  am  dano  ei  lmn. 
y  "Robert  Ellis  ydyw  t'y  enw,  ond  yn  ol  enw  fy  nliad,  Robert  Ellis 
Evans.  Mab  ydoedd  Ellis  Evans,  fy  nhad,  i  Evan  Sion  Ffowc  a 
Margaret  Etowland,  Oelyniaaf,  Llanddeiniolen.  Yr  oedd  fy  nhaid 
yn  t'ab  i  Sion  Ffowc,  y  gwehydd,  o'r  un  lle,  a  fy  nain,  Margaret 
Howland,  yn  ferch  i  Rowland  Owen,  Brynderw,  a  Choch-hir  yn 
niwedd  ei  oea  Fel  y  mae  i  bob  teulu  ryw  linellau  arhenig  yn  eu 
cymeriad,  a'r  llinellau  hyny  yn  dilyn  o  dad  i  fab,  felly  y  mae  i 
deulu  y  Gelyn  eu  hynodrwydd.  Tylwytli  o  bobl  blaen,  cywir, 
diweniaeth,  dilol,  diymffrost,  gelynion  calon  i  bob  ffuantrwydd, 
gair  byr,  a  hwnw  lieb  fod  bob  amser  yn  fwyn,  rhywbeth  yn  ddu  a 
chwta,  ac  yn  tynu  at  fod  yn  anhyblyg,  oedd  y  teulu  hwn,  yn  ol  fel 
y  rydnabyddid  hwy  yn  eu  hoea  Wrth  feddwl  am  danynt  ruewn 
blynyddoedd  dilynol,  a  sylwi  ar  eu  rhagoriaethau  a'u  diffygion,  yr 
wyf  yn  cael  fy  arwain  i  edrych  arnynt,  yn  nghanol  eu  holl  ragor- 
iaethau,  yn  ddiffygiol  yn  yr  hyn  sydd  anhebgorol  werthfawr  fel 
eymhwysder  i  fagu  plant,  am  y  tueddai  fod  gormod  o  bellder 
rhyngddynt — y  tad  yn  ormod  o  feistr,  ahyny  yn  meithrin  yn  y 
plant  fwy  o  ofn  gwasaidd  nag  o  hyfdra  mabaidd.  Mae  prif 
hynodion  teuluaidd  y  taid  weithiau  yn  colli  yn  y  mab,  ond  yn 
dyfod  i'r  golwg  yn  eu  holl  rym  drachefn  yn  yr  ẅyr. 

i1  Fy  mam  oedd  Jane  Willianis,  merch  William  Morrifl  ac  Elspath 
Michael,  Ceunant,  Llanberis.  Yr  oeddhi  yn  hollol  wahanol  o  ran 
tymher  ac  ysprydiaeth  i  fy  nhad.  Tueddai  i  fod  yn  wyllt  ei 
thymher,  yn  meddu  bywiogrwydd  a  phenderfyniad  yspryd.  Y'r 
oedd  wedi  ei  throi  i'r  byd  fel  yr  asen  wyllt,  ond  meddai  synwyr 
jiaturiol  o'r  fatli  gryfaf,  ac  edrychid  tuag  ati  yn  ei  hardal  fel 
cyfuniad  o  nertli,  gwroldeb,  a  rhagoriaeth  doethineb.  O'r  ddau 
deulu  hyn  y'm  hanwyd,  ond  rhywfodd,  collais  hynodion  y  naill  a'r 
llall.  Vr  wyf  yn  hynaf  o  wyth  o  blant,  ac  y  mae  i  mi  bedwar  o 
frodyr  a  thair  o  chwiorydd. 

"  Fe'm  ganed  yn  Oelynisaf,  Llanddeiniolen,  ar  y  12fed  dydd  o 
Ragfyr,  LS08,  ac  fem  bedyddiwyd  gan  ryw  offeiriad  yn  Eglwys 
Blwyfol  Uanddeiniolen.  Tnag  adeg  fy  ngenedigaeth,  darfu  i'm 
rhieni  adeiladu  tŷ  ar  y  common  yn  Ngwaen  Gynh,  a'i  alw  y 
Gamedd,  tua  thri  chwarter  milldir  o  bellder  o'r  Celyniaaf,  ac  yr 
ydym,  yn  y  bennod  flaenorol,  wedi  manylu  ar  yr  anliawsderau  a 
sant  yn  y  gwaith.  Pan  yn  ddwy  flwydd  oed,  cymerodd  fy 
nhaid  a  fy  nain  ti  atynt  i'r  CSelymflaf,  ac  yno  y  im'm  oefl  yr  oeddwn 
-  ;ith  mlwydd  oed.  SflO  Ŵr  cywir  a  plilaen  ydoedd  fy  idiaid,  a 
hollol  glir  oddiwrth  bòb  cymhendod.  Yr  oedd  yn  hoff  o'r  ddioíl,  ac 
vn  i:_  'r  hen  Btamp.     Elai  i'r  Llan  bob  8uL  a  gofalai 


9 

fyiied  yno  yn  ddigon  buan,  er  niwyn  cael  rhan  o'r  ymgom  o  dan  yr 
hen  goeden  ywen  o  flaen  drws  yr  Eglwys,  lle  y  byddai  yr  hen 
f  rawdoliaeth  Eglwysaidd  yn  cyf arf od,  os  byddai  yr  liin  yn  caniatau, 
i  drin  helynt  y  byd  a'r  amseroedd,  pawb  a  phobpeth  yn  ei  dro. 
Tybiai  y  frawdoliaeth  hon,  a  fy  nhaid,  wrth  gwrs,  yr  un  modd,  nad 
oedd  y  Pengryniaid  oedd  y  piyd  hwn  yn  dechreu  aflonyddu  yr 
ardaloedd  a'u  hen  arf erion  difyrus,  ond  sismaticiaid  melldigedig  a 
rhagrithiol ;  ac  edrychai  f y  nhaid  yn  bur  ddirmygus  ar  ìyw  gwt  o 
gapel  bychan  oedd  newydd  ei  godi  yn  lled  agos  i'r  Celyn,  Yr  Ysgoldy. 

"  Yr  oedd  fy  nain,OT  tu  arall,  yn  hen  wraig  ddarllengar  a  meddyl- 
gar.  Dechreuodd  yn  gynar  wrando  ar  y  Methodistiaid  ;  ac  yn  f  uan 
ar  ol  sefydlu  eglwys  yn  yr  Ysgoldy,  ymmiodd  à'r  ychydig  gyfeill- 
ion  yno.  Yr  oedd  fy  nhaid  yn  ddigon  boddlawn  iddi  i  fyned  yno  i 
wrando,  ond  yn  ei  fyw  nis  gallai  ddirnad  beth  oedd  amcan  y  cyfar- 
fod  eglwysig.  Y'r  oedd  yn  niethu  gwneyd  dim  o  hwnw.  Cofus 
genyf  ei  glywed  yn  dyweyd  wrth  fy  nain  unwaith  niewn  tymher 
chwerw,  '  Ti  gei  ddarllen,  a  gweddio,  a  chanu  yn  y  f an  yma  (y  tŷ), 
a  pha  beth  arall  ar  wyneb  y  ddaear  sydd  arnat  eisiau.'  Ond  glynu 
yn  ei  phroffes  wnaeth  f y  nain.  Darf u  i'w  chynghorion  a'i  haddysg- 
iadau  adael  argraff  dda  ar  fy  rneddwl  am  hir  aniser.  Cefais 
fagwraeth  dyner,  a  dichon  ormod  o  foethau,  gan  fy  nhaid  a  fy  naiu. 
Y'r  un  pryd,  cychwyn  sâl  i  mi  fu  hyn,  am  y  gwnaeth  y  gormod 
moethau  a'r  gordynerwch  fwy  o  ddrwg  nag  o  dda  i  mi.  Bid  afo, 
rhai  sâl  i  fagu  plant  ydyw  taid  a  nain.  Eto,  parodd  i'r  hyffordd- 
iant  crefyddol'  a  gefais,  yn  enwedig  gan  fy  nain,  fod  amaf  ofn 
pechu  yn  erbyn  Duw  er  pan  ydwyf  yn  gallu  cofio  clini. 

'•  Ar  ol  marw  fy  nhaid,  pan  oeddwn  tua  saith  mlwydd  oed,  symud- 
ais  o'r  Celyn  isaf  at  fy  rhieni  i'r  Garnedd.  Y'r  oedd  fy  nhad  yn 
ddyn  crefyddol,  ac  wedi  ymimo  á'r  eglwys  Fethodistaidd  yn  yr 
Y^sgoldy,  ond  fy  mam  y  piyd  hwnw  oedd  ddigrefydd ;  ond  darfu 
iddi  hithau  ildio  yn  mhen  blynyddoedd,  a  bu  yn  ffyddlawn  ac  yn 
ymroddedig  i'r  achos  goreu  yn  yr  Y'sgoldy  a  Chefnywaen,  hyd  ei 
marwolaeth  yn  y  fiwyddyn  1874.  Y'r  oedd  fy  rhieni  y  prycì  hwn 
yn  llawn  helbul,  yn  magu  y  plant,  yn  cau  y  tyddyn,  ac  yn  ceisio 
trin  ei  lanerchau.  Profent  yr  adeg  hono  beth  oedd  prinder  pob- 
peth,  prinder  arian,  prinder  dillad,  a  phrinder  bwyd ;  a  bu  raid  i 
minau  gymeryd  f y  rhan  o'r  bliirf yd,  ac  mor  f awr  oedd  y  cyf newidiad 
arnaf  o  lawtider  y  Celyn  i  brinder  y  Garnedd.  Ond  nid  oedd  helbul 
fy  rliieni  ond  peth  yr  oedd  cannoedd  yn  yr  ardaloedd  hyn  yn  ei 
brofi  y  blynyddoedd  yma  a'r  rhai  dilynol ;  gwario  yr  holl  enill  a 
wnaent  yn  y  chwarel,  a  rhagor  yn  aml,  i  adeiladu  tŷ,  cau  tyddyn 
o'r  mynydd,  a  llaf mio  yn  ddybryd,  yn  hwyr  ac  yn  foreu,  i  barotoi 
hwnw  yn  lle  i  gadw  dwy  neu  dair  o  wartheg  ;  ac  f  elly  digwyddodd 


10 

lawer  gwaith  gweithio  yr  einioes  allan  cyn  gorphen  y  dasg,  a'r 
boneddigion  o'r  diwedd  yn  meddiannu  y  cwbL  Yn  fy  marn  i,  nid 
oedd  meddianniad  y  Fâenol  o'r  tiroedd  hyn  ond  lladrad,  er  ei  fod 
yn  cael  ei  wneyd  o  dan  nawdd  yr  Eadosures  Act,  sydd  hollol 
annheg,  afresymol,  anonest,  o  ran  egwyddor  ac  ymarf eriad.  Mae 
bam  i  fod  am  hyn. 

"  Yn  raddol,  pa  fodd  bynag,  gwellhaodd  amgylchiadau  fy  rhieni,  a 
daeth  haul  ar  fryn.  Pan  yn  wyth  mlwydd  oed,  dechreuais  fyned 
gyda'ru  tad  i'r  chwarel,  ond  nid  yn  gwbl  gyson  nes  y r  oeddwn  yn  ddeu- 
ddeg  oed.  Tua  naw  mlwydd  oed  oeddwn,  mi  debygaf,  pan  y  cymerodd 
yr  adfywiad  crefyddol  grymus  hwnw  le,  a  adnabyddir  wrth  yr  enw 
'  Diwygiad  mawr  Beddgelert,'  am  mai  yn  Meddgelert  y  dechreuodd, 
ac  yno  hefyd  y  dywedir  y  bu  fwyaf  nerthol.  Yr  oedd  yr  adfywiad 
hwn  yn  effeithio  yn  rymus  iawn  ar  blant,  ac  felly  yr  oeddwn  inau 
yn  un  o  '  blant  y  diwygiad ; '  ond  fel  yr  oerodd  y  Diwygiad,  fe 
gollodd  y  dylanwad  oddiarnaf  fì,  fel  oddiar  lawer,  yn  llwyr,  ac 
erbyn  cyrhaedd  deuddeng  mlwydd  oed  yr  oeddwn  yn  fachgen  mor 
annuwiol  a  digrefydd  a  nemawr  i  fachgeu  yn  yr  holl  ardal.  Rhyw 
fachgen  diofal  oeddwn,  ac  eto  yn  llawn  o  ryw  ferw  parhaus.  Un 
annyben  oeddwn  yn  dysgu,  ac  annyben  yn  deall  pobpeth.  Yr 
oeddwn  yn  llawn  awydd  i  fod  yn  ben  y  gamp  fel  bechgyn  eraill, 
ond  yu  rhy  lwf  r  o  yspryd,  yn  rhy  lwf  r  hyd  yn  nod  i  ollwng  ergyd 
o  wn,  nac  i  fyned  dros  fy  mhen  i'r  dwfr  wrth  ymdroclú.  Llinell 
ddofn  yn  fy  nghymeriad  ar  hyd  fy  oes  fu  llicfrdra,  a  thrugaredd 
fawr  i  mi  f u  hyny. 

"Pan  yn  bedair  blwydd  ar  ddeg  oed,  cefais  chwarter  o  ysgol 
ddyddiol  gyda  hen  athraw  o'r  enw  Hugh  Lloyd,  lle  y  cefais 
gychwyn  ar  ddyBgu  y.sgrifenu.  Nid  oedd  yn  y  Garnedd,  fy 
nghartref,  y  pryd  yma  yr  un  llyfr  ond  y  Beibl  ac  Esboniad  Samuel 
I  Clarke.  Yn  fuan,  pa  fodd  bynag,  dechreuaifi  sylwi  ar  lyfrau,  a 
chyn  bod  ýn  ddeonaw  mlwydd  oed,  yr  oedd  genyf  ryw  dri  neu 
bedwar  o  lyfrau  yn  fy  meddiant  fy  hun,  a  benthyciwn  gyuifer  ag 
y  cawn  afael  arnyut,  llyfrau  hanesyddol  fyddent  gan  mwj-af .  Yr 
oeddwn  hetyd  yn  ddarllenydd  diwyd  ar  hanesiaeth  Ysgrythyrol. 
Rywbryd,  pan  tuag  un  neu  ddwy  Owydd  ar  bymtheg  oed,  arferwn 
wrando  ar  yr  Annibynwyr  yn  nghapel  Hbenezer,  a  hyny  oherwydd 
mai  yno  y  diegynai  y  Uuawe  pobl  ieuainc,  gwylltíon,  yr  ymdrown 
fwyaf  yn  en  m  i  Idwn  y  pryd  yma  yn  fachgen  ieuanc  caled, 

1]  ddiofn  Duw,  adibnch  i*w  ddydd  a"i  bobl.  Bu  cyfeillachu 
it'r  Leuenctyd  a  arferent  fynychu  y  lle  hwnw  yn  felldith  ofnadwy  i 
mi.  IV  buaswn  0  feddwl  mwygwrol,  bua.>wn  yn  gampwr  mewn 
innuwioldeb.  Melldith  ofnad\\w  i  blant  ydyw  bod  eu  rhieni 
yn  eu  gollwng  yn  rhydd  ar  y  Sabboth  i  fyned  lle  y  mynont.    Cefaû 


11 

brawf  poenus  o  hyn  yn  fy  hanes  fy  hun.  Yn  nghanol  y  caledrwydd, 
yr  anystyriaetli  a'r  annghrefydd  i  gyd,  yr  oedd  cydwybod  genyf ,  a 
byddai  gan  hono  rywbeth  i*w  ddyweyd  pan  gaffai  gyfìeusdra. 

"Tua'r  flwyddyn  1826,  a  rni  yn  ddeunaw  nilwydd  oed,  aethiun  i 
weithio  i  chwarel  Caebraichycafn,  yn  ochr  Bethesda  i  Waen  Gynti, 
lle  oedd  oddeutu  tair  milldir  o'r  Garnedd.  Aethiun  i  letya  i  Dai'r 
Mynydd.  Yr  oedd  yr  hen  ẃr  a'r  hen  wraig  yr  aroswn  dan  eu 
cronglwyd  yn  aelodau  gyda'r  Annibynwyr.  Yr  oedd  rhywbeth  yn 
grefyddol  iawn  hefyd  yn  yr  hen  ŵr,  ond  lled  ganolig  yn  yr  ystyr 
yrna  oedd  yr  hen  wraig.  Perthynai  i'r  teulu  hefyd  ddwy  ferch, 
rnab-yn-nghyfraith,  a  thri  neu  bedwar  o  letywyr.  Yr  oeddym  yn 
deulu  digon  digrefydd,  a  byddai  yr  yrnddiddaniou  teuluaìdd  yn 
gyffredin  yn  rhywbeth  gwaeth  na  diles.  Yr  oedd  y  teidu  oll  yn 
dwyn  cryn  sel  droa  Annibyniaeth,  ac  yn  elynion  calon  i  Fethodist- 
iaeth.  Byddai  pobpeth  Methodistaidd  yn  anghynieradwy  ganddynt. 
Yr  oedd  yn  ddiareb  yn  y  teulu  os  byddai  rhywun  gwaeth  na'i 
gilydd,  '  Yr  oedd  yn  eithaf  Methodist.'  Parodd  eu  hymddiddanion 
cableddus  i  nii  ffieiddio  yr  Annibynwyr  a  phobpeth  a  berthynai 
iddynt  yr  adeg  hono,  a  bu'm  yn  bur  hir  heb  ymgymodi.  Parodd 
hyn  i  nii  ddychwelyd  yn  ol  i  wrando  y  Methodsitiaid.  Arosaifi  i 
weithio  yn  Chwarel  y  Cae  tua  dwy  flynedd,  gan  letya  yn  y  teulu 
hwn  yr  holl  amser.  Bu  y  ddwy  flynedd  hyn  yn  dymhor  hollol 
ddigrefydd  ac  annuwiol  arnaf,  yn  fwy  felly  nag  un  adeg  ar  fy  oes ; 
eto,  nis  gallwn  yn  fy  myw  ymroddii  bechod  fel  rhai  o'm  cyfoedion. 
Rhyw  unwaith  y  darfu  i  mi  feddwi,  a  hyny  yn  nhafamdy  Tan-y- 
dderwen,  rhwng  Tynymaes  a  Bethesda,  yr  hwn  oedd  yn  gyrchfan 
chwarelwyr  y  Cae  yr  adeg  yma.  Yr  oedd  yn  rhy  dda  genyf  arian 
i*w  rhoddi  am  ddiodydd  meddwol.  Xis  gallwn  fod  yn  dcbigon  hyf 
i  '  redeg  i  ferched,'  fel  y  dywedir.  Bu'm  yn  gryn  regwr  imwaith. 
Darf u  i  mi  im  tro  ollwng  cawod  o  regfeydd  am  ben  rhyw  ddyn  yn 
y  chwarel  am  rywbeth.  Yr  oedd  y  dyn  yn  Gristion  diniwed.  Ar 
ol  i'r  ffit  wyllt  fyned  trosodd,  daeth  y  dyn  ataf ,  a  dywedodd  wrthyf 
yn  bur  ddifrif ol  am  fy  ymddygiad  ffol,  gan  apelio  at  fy  nghydwy- 
bod.  Ond  y  parch  a  gafodd  am  ei  rybudd  caredig  oedd  cael  ei  regi 
drachefn,  a  diau  iddo  feddwl  y  buasai  yn  well  ei  f<^d  wedi  tewi. 
Cafodd  ei  rybudd  y  f ath  argraff  ar  fy  meddwl  fel  nad  wyf  yn  cofìo 
i  mi  regi  byth  ar  ol  hyny." 

Yn  mis  Gorphenaf ,  1827,  ysgrifena  mewn  dyddlyfr :  "  Dyma  y 
mis  cyntaf  i  mi  i  dalu  am  fy  rnwyd.  Yr  vryî  yn  y  Cae  g^'da  W. 
Dafydd.  Derbyniais  y  mis  hwn  £2  3s.  Oc. ;"  a  blw^-ddyn  a  haner  yn 
flaenorol,  yn  inhlith  pethau  eraill,  dywed,  "  Myned  adref  am  ddeu- 
ddeg  o'r  gloch,  ac  i  dŷ  E.  J.,  y  gwehydd,  at  y  cwmni  llawen.  Ysmocio 
yno  nes  myned  yn  sál  iawn.     I'r  Celyn  at  fy  nain.     Yr  oeddwn  }-n 


12 

sâl.  Yr  oeddwn  y  pryd  hwn  yii  hollol  lâu  oddiwrth  bob  teimlad 
Cristionogol."  Ar  gyfer  diwrnod  arall  tua'r  un  adeg,  cawn  yn  ei 
ddyddlyfr,  Chwef.  8fed,  1826:  "  Ysgrifenu  llyfr  cynghorion  John  y 
Sfftol."  Vn  y  ilwyddyn  L827,  ysgrifena:  "Y  cyfarfod  chwech- 
wytlmosol  cyntaf  y  bum  ynddo,  a  gynnaliwyd  yn  yr  Ysgoldy.  Yr 
oedd  yno  luaws  o  bobl,  a  chwyno  mawr  oherwydd  gwylltineb  yr 
ieuenctyd  ;  ac  yn  herwydd  bod  balchder,  anlladrwydd,  a  meddwdod 
yn  bechodau  penuchel  iawn.  Goíìd  medclwl  fod  bechgyn  o  dcleg  i 
bymtheg  oecl  yn  heiclio  i'r  tafarndai.  Dywedodd  Robert  Roberts  ei 
fod  yn  coíìo  y  gwaith  (Chwarel  Dinorwig)  am  fwy  na  deng 
mlynedd  heb  na  llŵ  na  rheg  i'w  glywed  gan  neb  o'i  mewn ;  ond 
nid  felly  yn  awr." 

"  Yn  yr  adeg  wyllt  hon  arnaf,  byddai  rhyw  ystyriaethau  dif rifol 
yn  galw  heibio  y  meddwl  yn  awr  a  phrycl  arall.  Mewn  acleg  yr 
oedd  llawer  iawn  o  ddamweiniau  angeuol  yn  cymeryd  lle  yn  y 
chwarel,  llanwyd  fy  medclwl  â'r  fath  fraw,  fel  y  meiddiais  geisio 
gweddío.  Byddwn  ya  arfer  dyicedyd  fy  mhader  bob  amser,  ond 
yn  awr  ceisiais  ei  wedd'io.  Awn  drosto  fwy  nag  unwaith,  gan 
geisio  gwthio  fy  enaid  i  mewn  i'w  erfyniadau.  Oncl  rhyw 
noswaith,  mi  goliaf  yn  clda  am  dani,  yr  aethuni  dros  ei  erchwyn  i 
geisio  rhoddi  rhyw  ddarn  ato.  Dechreuais  wranclo  gyda  mwy  o 
ddyfalwch  y  pryd  hwn,  a  dilyn  yr  Ysgol  Sabbothol  gyda  mwy  o 
gysondeb.  Syrthiais  i  gyfeillach  Ellis  Foulkes,  yr  hwn  oedd  o 
duedd  niwy  difrifol  na  mi ;  a  bu  yr  undeb  cyfeillgar,  yr  ymddi- 
ddanion  crefyddol  a  f u  rhyngom,  o  feudith  annhraethadwy  i  mi. 
Glynodd  fy  enaid  wrth  y  cyfaill  hwn  fel  y  glynodd  yr  eiddo 
Jonathan  wrth  Dafydd.  Yr  oedcl  Ellis  Foulkes  yn  ieuengach  na 
mi  o  fwy  na  thair  blynedd.  Yr  oedcl  yn  ddyn  ieuanc  call, 
meddylgar,  a  gwyliadwrus.  Njd  oedd  genym  neb  arall  o  gyffelyb 
feddwl  i  ymrwbio  ynddynt.  Ciliem  ni  ein  dau  oddiwrth  bob 
bechgyn  digrefydd,  a  chilient  hwythau  oddiwrthym  ninau.  Xid 
oedd  oncl  ychydig  iawn  o  f echgyn  ieuainc  cref ycldol  i'w  cael  yn  yr 
ardaloedd  hyn  ar  y  pryd,  a'r  ychydig  hyny  â  phellder  mawr 
rhyngddynt  a  phobl  ieuainc  digrefydd. 

"  Ein  prif  bleser  ein  dau  yr  adeg  hon  ydoecld  ymddiddanion 
crefyddol,  darllen,  cyi'aríodydd  crefyddol,  son  am  bregethau,  a 
rhedeg  yma  ac  acw  i  wrando  pregethau.  Xid  oedd  y  llygredigaeth 
oedd  yn  y  byd  drwy  dnchwanl  yn  un  brofedigaeth  i  ni,  ac  nid 
oedd  ein  natur  lygredig  yn  CAel  un  fantuis  i'n  blino.  Ond  cawsoni 
lawer  profiad  chwenv  ar  ol  liyn  fod  '  yr  hen  ddyn '  a'i  chwantau 
yn  llawn  a  chryf  ynom  ni  fel  eraill.  Vr  oeddym  ar  y  pryd  yn 
'  ifiìrn.    Broo  yn  r/iy  ddmoiolJ 

"  Yr  oedd  gan  EUÙ  PooUcM  un  fantais  neillduol  arnai'  h.    Yr  oedd 


13 

efe  yn  naturiol  yn  ddyn  ienanc  penderfynol,  fel  mai  unwaith  y 
penderfynai  fÿWtieth  yn  ei  feddwl.  fe'i  gweithiai  allan  trwy  y  tew 
a'r  teneu.  Yr  oeddwn  inau  yn  anwadal,  yn  ansafadwy  fel  dwfr. 
Pe  buaswn  mor  benderfynol  a'm  cyfaill.  nis  gwn  pa  le  y  buaswn 
erbyn  hyn.  Hî  buaswn  yn  y  gynffon,  bid  a  fo.  Tr  ymollwng  hwn 
fu  yn  wendid  ynwyf  ar  hyd  fy  oes.  Gwnaeth  fy  nghalon  ddrwg 
a'r  diaf  ol  ffŵl  ohonof  lawer  eanwaith.  Gwahaniaeth  arall  rhyngom 
o  natur  bwysig  ydoedd,  tra  y  byddai  Ellis  bob  amser  yn  bwyllog  a 
hunanfeddiannol,  byddwn  inau  yn  wastad  yn  sydyn  a  byrbwyll. 
Cosliodd  hyny  i  mi,  druan,  beth  wmbreth  o  drallodau.  Arferai  Sion 
Ff  oulk,  yr  hen  flaenor,  ddyweyd  am  danaf  f od  '  Robert  yn  dueddol 
iawn  i  fyned  oddiar  y  rail  (yr  haiarn  yn  iaith  y  chwarelwyr).  ond  y 
mae  un  gamp  dda  arno,  y  mae  yn  bur  hawdd  ei  gael  ar  y  rail  yn  ol.' 

"  Pan  yn  agos  i  ugain  mlwydd  oed,  cefais.  yn  mhlith  cannoedd 
eraill,  fy  nhroi  ymaith  o  chwarel  Caebraichycafn.  ac  felly  collais  ar 
unwaith  y  cymdeithion  llygredig  yr  ochr  hono  i'r  mynydd  a  fuont 
mor  niweidiol  i  mi  yn  flaenorol  i  hyn.  Yr  oedd  cryn  lawer  o 
gyfoedion  yn  Uetya  yn  yr  im  gymydogaeth,  ac  yr  oeddym  yn 
llygrti  llawer  ar  ein  gilydd.  fel  y  mae  yn  naturiol  i  bobl  ieuainc 
wneyd.  Ond  y  pryd  yma,  fe'n  chwalwyd  gyda'r  pedwar  gwynt — 
rhai  i  bob  man.  Yr  oedd  y  tro  i  mi,  yr  adeg  hono.  yn  un  profedig- 
aethus.  canys  bu'm  am  dymhor  yn  methu  a  chael  gwaith  yn  un 
man.  Tro  bendithiol  f u  i  mi  er  hyny.  am  y  collais  ar  unwaith  ac  am 
byth  fy  holl  g^mideithion  llygredig.  Bu  bod  am  dymhor  heb 
waith  hefyd  yn  foddion  i  ddoti  a  sobri  llawer  ar  fy  meddwl.  ac  i 
ddwyn  fy  sylw  yn  fw>-  at  grefydd  a'i  phethau.  Tra  y  bu 'm  allan  o 
waith.  cefais  un  mis  o  ŷägŵl  yn  Xghaernarfon,  a  gynheüd  y  pn*d 
hyny  mewn  De  a  elwid  Plas-mawr,  g^'dag  un  or  enw  Mr.  Daries 
f  el  athraw  :   ond  dysgwr  sál  oeddwn  bob  amser. 

"  Cyn  hir,  bu  Mr.  Griffith  Ellis.  gornchwyliwr  chwarel  Mr.  Smith, 
mor  dirion  a  gadael  i  mi,  trwy  eiriolaeth  fy  nhad,  gael  gwaith  yn 
Chwarel  Dinoi*wig.  Gweithiwn  yno  mewn  lle  o'r  enw  '  Chwarel 
Sion  Morgan :'  lle  new^-dd  ydoedd.  Ond  yr  oedd  y  gweithwyr  oll 
y  pryd  hyny  yn  ddynion  cwbl  ddigrefydd,  oddieithr  un:  a  byddai 
yr  ymddiddanion  yn  amiuwiol,  ac  yn  fynych  yn  gableddus.  Eto, 
er  yr  holl  ddylanwadau  anffaf riol,  yr  oedd  yi'  argraffiadau  crefyddol 
yn  dyfnhau  yn  fy  meddwl.  a  gwrando  pregethau,  darllen,  &cl,  yn 
dyfod  fwy-fwy  fy  mhrif  ddifyi-wch. 

"  Ymimodd  fy  nghyfaill  a'm  cefnder.  Ellis  Foulkes,  á'r  eglwys  yn 
nghapel  yr  Ysgoldy.  Taflodd  hyny  fì  i  fwy  o  drallod  nag  o'r  blaen, 
ac  yn  mhen  ychydig  fisoedd  ar  ei  ol  yn  y  flwyddyn  182$,  a  mi  yn 
llanc  ieuanc  ugain  mlwydd  oed,  troais  inau  fy  wyneb  i'r  un  man. 
Mi  gofiaf  y  seiat  gyntaf  am  byth.    Xos  Lun  cyntaf  o"r  mis  oedd  y 


14 

noson  hono,  ac  felly  yr  oedd  oyfarfod  gweddi  cenhadol  o  flaen  y 
cyfarfod  eglwysig.  Yr  oedd  hyn  yn  Eantais  nid  bychan  i'r  gwan. 
Dydd  Llun  mawr  i  mi  oedd  y  dydd  Llun  hwnw.     Diwrnod  o  bryder, 

0  ofn,  ac  o  weddîo.  Aethum  i'r  capel  y  noson  hono  ar  hyd  Uwÿbr 
anghyfanedd,  a  llawer  gwaith  y  hu'm  ar  fy  ngliniau  yn  ceisio 
gweddîo.  Ar  ol  y  cyfarfod  gweddi,  arosais  yn  fy  sét,  ac  yr  oeddwn 
yn  crynu  bob  modfedd  ohonof.  Ond  dyma  y  cyfeillion  yn  fy 
ngweled  ac  yn  fy  ngalw  gerbron,  gan  ddechreu  fy  holi.  Nid  oedd 
genyf,  pa  fodd  bynag,  fawr  i*w  ddyweyd  wrthynt  y  noson  hono. 
Coffa  da  am  danynt  hefyd,  yr  oeddynt  yn  bur  dirion  ac  ymgeleddol 
ohonof.  Yr  oedd  ohonom  y  pryd  liwnw  rhyw  bump  neu  chwech  o 
bobl  ieuainc  yn  perthyn  i'r  eglwys  yn  yr  Ysgoldy,  ac  yr  oeddym  yn 
frodyr  mewn  gwirionedd.    Yr  oedd  gwir  grefydd  yn  beth  pwysig 

genym.  Yr  oeddym  yn  cadw  yn  glir  â,  ac  yn  mhell  oddiwrth, 
arferion  y  byd,  a'n  cyfoedion  ieuainc  annuwiol  yn  ein  dirraygu  o'r 
herwydd,  ac  yn  cilio  oddiwrthym."  Ni  chadwyd  ef  yn  hir  yn  yr 
eglwya  heb  ei  dderbyn  yn  gyflawn  aelod,  oblegid  yn  ei  ddyddlyfr 
am  Mawrth  7fed.  18:29,  ysgrifena :  "Noa  Sadwrn  bwysig  oedd  hon 
i  mi.  Seiat  yn  yr  Ysgoldy !  Daniel  Jones  yno  yn  ei  chadw. 
Derbyniwyd  fi  i'r  ordinhad.  Dywedais  fy  mhrofiad  fel  y  gallwn. 
Yr  oedd  arnaf  ofn  mawr.  Yn  yr  un  seiat  derbyniwyd  hefyd  Ellis 
Foulkes,  Daniel  Pritchard,  a  Catherine  Mathew."  Am  dranoeth, 
yr  8fed,  ychwanega :  "  Daniel  Jones  yn  cyfranu.  Derbyniais  y 
Bacrament  am  y  tro  cyntaf.  Braint  fawr.  Yr  wyf  yn  ofni  nas 
gwelais  yn  mhellach  na'r  elfenau." 

Dygir  y  bennod  hon  i  derfyniad  gyda'r  desgrifiad  ohono  ei  hunan 
tua'r  adeg  hon,  er  y  teimlwn  ei  fod  yn  mhell  o  fod  yn  deg  a 
chyfiawn  tuag  ato  ei  hunan,  am  f od  gogwyddiad  ei  feddwl  yn  nglŷn 
íìg  ef  yn  bersonol  yn  wastad  tua'r  ochr  anffafriol.  Yr  un  pryd,  ceir 
yn  y  darlun  rhyw  adlewyrchiad  o'r  fel  yr  oedd  ef  yn  ymddangos 
iddo  ei  hunan  yn  ycyfnod  gwir  bwysig  hwn  yn  ei  hanes.  "Nis 
gallaf  gael  darlun  gwell  ohonof  fy  hun  nag  a  ddywedir  am  Reuben, 

1  Ansefydlog  oeddit  fel  d^r,  am  hyny  ni  ragori.'  Dim  yn  fawr, 
dim  yn  wreiddiol ;  arwyneboL  byrbwyll,  sydyn  ;  dim  yn  ddichell- 
gar;  gormod  o  dân,  hawdd  troi ;  dim  blas  ar  weniaeth  ;  gwneis 
lawer  o  addunedan.  llawer  o  benderfyniadau.  Pe  cadwaswn  at  bob 
penderfyniad  ;t  wnaethum,  buaswn  yn  rhywbeth  erbyn  hyn. 
Dechreuwn  ar  rywbetb  yn  boeth  ulw  heddyw,  ond  erbyn  >-fory 
byddwn  wedi  oeri  Y  mse  t'y  nhymher  anwadal  yn  peri  fy  mod  ar 
hyd  fy  oea  fel  yplant  ynchwareu  aigl-denyn,  o'r  naill  bared  i'r 
llall;  felly  Ûnau,  o"r  naill  eithaf  i'r  llall.  Y  canlyniad  ydyw, 
nid  oes  dim  wedi  ei  orchfygu,  ni  ragorir  mewn  dim.  Creadur 
amgylchiadau  ydwyf  yn  hytrach  na  chreadur  syniadau—y  dymher 


15 

yn  llywio  yn  amlach  na"r  farn.  Llong  hwyliau  i  forio  wrth  y 
gwynt  ydwyf,  yn  hytrach  na'r  steamer,  i  fyned  yn  mlaen  wrth 
nerth  ei  pheiriant  mewnol.  Eto,  y  mae  i'ru  cymeriad  inau  ryw 
fanteision.  Wrth  fod  bob  amser  yn  ofni  y  gwaethaf,  byddaf  ar  hyd 
fv  oes  yn  cael  fy  siomi  yr  ochr  oreu.  Byddaf  bob  amser  mewn 
pryder,  a'r  rhan  amlaf  o  lawer  mewn  prndd-der.  Xis  gall  neb 
feddwl  yn  îs  ohonwyf  nag  y  byddaf  yn  meddwl  ohonwyf  fy  him. 
Y  mae  yma  uehelgais,  ond  heb  ddim  asgwm  cefn,  ac  felly  yn  wan. 
Mae  sydynrwydd  fy  nhymher  wedi  rhoddi  i  mi  lawer  iawn  o  boen 
erioed.  Milwaith  yr  archollais  fy  hun  â  dywediad  byrbwyll,  ac  yn 
gystal  a  hyny  âg  ymddygiad  byrbwyll.  Osdigwydd  i  mi  beri  poen 
i  rywun  arall,  bydd  deall  hyny  yn  sicr  o  beri  poen  i  minau.  Gallaf 
ddigio,  ond  nis  gallaf  ddal  dig.  Gwnaethum  beth  im  diwrnod  yr 
oedd  yn  edifar  iawn  genyf  fod  wedi  ei  wneyd  erbyn  dranoeth,  ond 
tradwy  y  mae  yn  dda  genyf  nas  gallaswn  yn  fy  edifeirwch  mo'i 
ddadwneyd.  Dyma  fy  helynt.  Bob  amser  byddaf  mewn  rhyfel  â 
mi  fy  hun,  ond  byth  yn  gorchfygu.  Ani  na  fuaswn  wedi  gweith- 
redu  wrth  reol,  yr  wyf.  er  ffwdami  ar  hyd  fy  oes,  heb  weithredu  i 
nemawr  bwrpaa  Ansafadicy,  ni  ragori."  Dengya  hyn  yn  ddi- 
ddadl  na  allasai  neb  ei  drin  yn  fwy  gerwin,  os  nad,  yn  wir,  yn  fwy 
creiúawn,  nag  yr  arferai  fod  tuag  ato  ei  hun.  Y  mae  y  darlun  hwn 
ganddo  ef  ei  hun,  i'r  rhai  a*i  hadnabyddent  oreu  yn  ei  fywyd,  yn 
sicr  o  gael  edrych  arno  yn  hollol  gywir  fel  ei  synìad  ef  am  dano  ei 
hun,  ond  yn  rhy  dywyll,  digalon,  a  phruddaidd  i  fod  yn  ddarlun 
cywir  ohono  fel  yr  oedd  ei  gyfoedion  a'i  gydoeswyi  yn  ei  weled  ac 
yn  ei  ddeall. 

PENNOD  HI. 

O'l  YMUNIAD  A  CHEEFTDD  HYD  DDECHREU  PEEGETHT. 

Dylanicadau  ffafriol  î 'ic  hcyddiayit  crefyddol — JEüis  Foulhes  ac  yntau 
yn  parotoi  ar  gyfer  byicyd  o  ddefnyddiuldeb —  Yr  addoîiad  teulu- 
aidd—Myned  i"r  ysgol  i  Wrexham — Eihaneê  ai  deimlad.au  tra 
yn  yr  ysgoì — Myned  dr  ysgol  i  Lerpicl  igei-no  gicaith  —Dychicelyd 
adref  yn  siomedig—Aicydd  myned  yn  genhadicr •—Meithriniad 
yr  aicydd — Ail-ymafìyd  yn  ei  icaith  yn  y  chicarel — Y ' ddanucain 
a'ihejfeithiau  arno — Marwoìaeth  ei  dad — Hyny  ynperi  ì 'r  cucydd 
cenhadol  fariceiddio — Yr  aicydd  drachefn  yn  adfyicio — Yttyth- 
yrau  yn  y  'Drysorfa'—Rhoddi  ifyny  y  bicriad — Meddwl dechreu 
pregethu — Elli-s  FouOces  ac  yntau.  yn  hysbysu  eu  bicriad  i"r  hla.en- 
oriaid — Y  dd/.cy  bregeth  gyntaf—Crynodeb  ohonynt. 


Yr  ydym  yn  cael  i'n  gwrthddrych  f od  yn  dra  ffodus  yn  yr  adeg  yn 
gystal  ag  yn  y  man  yr  ymunodd  â  chrefydd,  oblegid  cafodd  nifer  o 


16 

gyfeillion  ieuaine  o  gyffelýb  feddwl  difrifol  a  chrefyddol,  a  chafbdd 
yn  yr  un  llo  nifer  o  henafgwyr  oeddynt  gewri  mewn  crefydd  yr 

adeg  hon  yn  BÎr  Gaernarfon.  gan  y  rhai  y  cafodd  ef  a'i  gyd-ieuenetyd 
yr  addysg  oreu  a'r  feithriniaeth  fwyaf  gwerthfawr.  Cawsant  en 
dwyn  i  fyny  o  dan  gysgod  eu  hadenydd,  ac  ar  yr  un  pryd  eu  dysgn 
ganddynt  i  lwyr-ymgysegriad  i  waith  crefydd  fel  amcan  uchaf 
bywyd.  Yr  oedd  yr  hen  bobl  dda  hyn  yn  feithrinwyr  diail.  a'r 
dynion  ieuainc  yn  tyfu  i  fyny  yn  gedrwydd  cryfÌ07i  o  dan  eu 
harolygiaeth.  Ond  y  ddau  gefnder,  Elli?  Foultea  a  Robert  Ellis, 
oeddynt  y  ddau  a  mwyaf  o  arwyddion  amlwg  arnynt  i  lanw  cylch 
pwysig  yn  ngwinllan  eu  Harglwydd.  Ymddengys  fod  y  ddau  wedi 
ymgolli  me\vn  crefydd  0*r  dechreu,  ac  wedi  ymaflyd  o  ddifrif  yn  ei 
gwaith  ar  anwaith.  Fel  hyn  yr  ysgrifena  Mr.  Ellis  am  yr  adeg 
hon:  —  "Yr  oedd  ein  meddyliau  ar  y  pryd  yn  ddifrifol  iawn,  a 
dylanwad  pethau  crefyddol  ar  ein  teimladau  yn  ddwys.  Rhedeg  i 
bob  man  i  wrando  pregethau  fyrldai  ein  prif  hoffder.  Yr  oedd 
ychydig  wyr  ieuainc  eraill  yn  perthyn  i  eglwys  Ysgoldy  o  gyffelýb 
feddwl.  Yr  oeddym,  mevni  gwirionedd,  yn  cydffurfio  â  gorchymyn 
yr  Apoetol  Paul  i  Timotheus,  '  Chwantau  ieuenctyd,  ffo  oddi- 
wrthynt,  a  dilyn  gyfìawnder,  ffydd,  cariad,  tangnefedd,  gyda'r  rhai 
sydd  yn  galw  ar  yr  Arglwydd  o  galon  bur.'  Dyna'r  f ath  rai  oeddym 
ninau  y  pryd  yma.  Cefais  i  ac  Ellis  Foulkes.  fel  dynion  ieuainc. 
bob  ehwareu  teg  gan  hen  flaenoriaid  Ysgoldy  i  ddyfod  rhagom. 
Rhoddent  ni  yn  y  tresi,  ac  ni  roddent  arnom  i  dynu  yn  rhy  galed. 
Cmcrhorent  a  dysgent  ni  fel  eu  plant.  Yr  oedd  fy  nghefnder  o 
nodwedd  fwy  gochelgar,  ac  yn  fwy  hen  ffasiwn  na  mi,  ac  felly  yn 
pasio  yn  well  gyda'r  hen  bobl.  Yr  oeddwn  inau  drachefn  o 
dymer  sydyn,  yn  anwyliadwrus  a  byrbwyll,  a  chostiodd  hyny  i  mi 
beth  mawr  o  ofìdiau.  Canwaith  y  rhoddais  fy  '  nhroed  ynddi.' 
Ond  wrth  archolli  teimladau  eraill,  archollwn  lawer  mwy  ar  fy 
nheimladau   fy   hun.     Costiodd  byrbwylldra  i  mi   golli    llawer    o 

gyagiL 

1  Gwnes  addunedau  fil, 
I  gadw'r  llwybr  cul, 
Ond  methu'r  wyf .' " 

Nid  ydyw  yn  rhoddi  i  ni  lawer  o  fanylion  ei  hanes  yn  y  tymhor 
hwn,  ond  ymdâ  vr  adeg  wedi  ei  threulio  mewn  parotoad 

i  waith  mewn  darllei]  ae  astndio,  mewn  ymchwiliad  dibaid  am 
addyag,  ae  mewn  ymrysonfa  gal<-d    äg    yapryd    ac    awyddfryd 

cenhadol.  Treuliai  ei  noeweithisn  naill  ai  yn  y  capel  neu  gartref 
Lryd;t'i  lyfr,  a  byddai  ef*'  a'i  gefnäer,  Ellifl  Foulkeí,  yn  treulio 
llawer  iawn  o  amser  y  pryd  yma  i  gyd-ddarllen  a  ehydfỳfyrio,  gan 
awchlymu  eu  meddyliau  yn  y  gwirioneddau  a  fyddont  dan  sylw 


17 

ag  ymddiddanion,  os  nad  hefyd  raddau  o  ddadleuaeth  yn  eu  cylch. 
Fel  hyu,  darfu  iddyut  ystorio  y  meddwl  i  fyny  â  gwybodaeth 
werthfawr,  ac  arferyd  eu  hunain  i  gwrs  o  astudiaeth  a  disgyblaeth 
a  fu  yn  anmhrisiadwy  iddynt  yn  eu  hoea  o  ddefnyddioldeb  ar  ol 
hyny.  Dywed  mai  un  o'rtasgau  anhawddaf  oll  a  brofodd  yn  nglŷn 
â  gwaith  crefydd  oedd  dechreu  ymaíiyd  yn  yr  addoliad  teuluaidd. 
"  Yr  oedd  fy  nhad  wedi  fy  nghyinhell  at  hyn  droion,  a  minau  yn 
gwrthod,  a  mawr  oedd  fy  mlinder  o'r  herwydd.  Ond  un  boreu 
gwaith,  tra  yr  oedd  fy  rhieni  heh  gyfodi,  a  minau  yn  cael  y  gegin 
yn  y  tỳ  i  mi  fy  hun,  mentrais,  deued  a  ddelo  ;  darllenais  bennod  o'r 
Beibl  a  gweddiais  yn  uchel,  a  chefais  yr  un  cyfle  i  wneyd  hyny  am 
ddau  foreu  drachefn,  a  gorchfygais.  Bu  hyn  pan  oeddwn  newydd 
ddyfod  at  grerydd." 

Yn  y  flwyddyn  1832  ni  a'i  cawn  yn  gadael  y  chwarel  i  fyned  i'r 
ysgol  i  Wreiham,  at  y  diweddar  Barch.  John  Hughes,  Lherpool, 
a'i  amcan,  medd  ef,  "  oedd  ceisio  dysgu  Saesoneg,  er  ceisio  cym- 
hwyso  fy  hun  at  fod  yn  genhadwr  '  yn  eno  dyn.'  Bu'm  yno  am 
yspaid  pum'  mis.  Dyna  hyny  o  yagol  ddyddiol  reolaidd  a  gefais.  Yr 
oeddwn  wedi  nieddwl  y  dyagwn  yr  ' iaith  f ain '  mewn  rhyw  haner 
blwyddyn.  Ond  och  fi !  ymaeheb  ei  dyagu  genyf  eto,  ac  heb  ei 
dysgu  byth  y  bydd  bellach.  Deallais  yn  lled  fuan,  er  ymdrechuyn 
hwyr  ac  yn  foreu,  mai  dyagwr  annyben  oeddwn."  V  mae  yn 
amlwg  fod  ei  feddwl  mewn  trafferth  galed  âg  efe  ei  hunan,  hyd  yn 
nôd  yn  y  misoedd  hyn  o  ymofyniad  ani  wybodaeth.  Ceir  ganddo 
yn  ei  ddyddlyfrau  amryw  grybwylliadau  a  ddangoaant  mor  galed  y 
dtüsgyblaeth  grefyddol  y  ceiaiai  ddaroetwng  ei  feddwl  a'i  galon 
iddi  yn  yr  adeg  gymharol  ieiianc  hon  ar  ei  oe>  grefyddol.  Rhaid 
boddloni  yn  unig  ar  ryw  dair  o  engreifftiau. 

Y  mae  yn  gosod  eiffibyn  yn  yr  ystyr  yma  ar  gán  unwaith,  ac  yn 
dywedyd : — 

"  'Ewy'n  teimlo  'nghalon  hedd^-w  yn  drom 

Gan  faint  y  pla  sydd  yn  llenwi  hon, 

Mae  hon  yn  wâg  o  bethau  Duw, 

A  llawn  o  ragofalon  yw  : 

Mae*n  llechu  yu  fy  mynwes  drist 

Rhyw  bryf  sydd  groes  i  garu  Crist, 

Ei  enw  yw  anfoddlonrws'dd  câs, 

Am  ddifa  mae  bob  dafn  o  ras." 
Ar  gyf  er  Rhagfyr  17eg.  1832.  ysgrifena:  "  Ileuo  fe'm  dychryn- 
wyd  i  raddau  gan  yr  ystyriaeth  pa  fath  greadur  ydwyf.  0  !  fy 
enaid,  ystyria  hyn.  Ystyria  pa  fodd  y  mae  Duw  wedi  ymddw^m 
tuagatat.  Y  mae  genyt  gyflawnder  o  fendithion  tymhorol,  iechyd, 
a  digonedd  o  ddillad.      Mae  genyt  ymborth  a  dillad,  boddlona  ar 


lî 

hyny.  Nid  oea  arnat  eieiau  dim.  Mae  dy  fanteision  erefyddol  yn 
lluosog  iawn.  Yrydwyl  wedi  dy  blanu  mewn  bryn  tra  ffrwyth- 
lawn.  Pa  beth  yn  ycnwaneg  oedd  i*w  wneuthur  oag  a  wnaed  i  ti? 
Ystyria  y  lluaws  dirifedi  aydd  yn  îa  a  gwaeth  eu  hamgylchiadau, 
ac  yn  llai  eu  manteision  erefyddol  na  thydi  !  A'r  Imll  ffrwyth  a  ga 
Duw  arnat  ti  ydyw  grwgnach,  ai  îe?  Pelly  wir! !  l'a  le  y  máe  y 
diolch  ?  Yr  ydwyt  yn  temtio  Duw  i  ymddwyu  fel  arall  tuagatat. 
Vn  wir,  nid  rhyfedd  oa  felly  y  bydd.  Am  hyny,  i'r  frwydr  ag 
anf oddlonrwydd ;  na  lochesed  mwy  yn  i'y  mynwes.    Amen." 

Drachefn  ysgrifena  :  "  Dyben  i'y  oghreadigaeth  ydyw  gogoneddu 
Duw.  Oa  ydwyf  yn  fyr  yn  hyn,  yrwyf  yn  fyr  o  ateb  dyben  fy 
nghread,  Òni  ogoneddaf  fì  Dduw  yn  y  byd  hwn,  mỳn  Efe  ei 
ogoniant  oddiwrthyf  yn  ybydaddaw.  Oa  na  chaiff  trugaredd  a 
graa  ogonianl  yn  i'y  achubiaeth,  mỳn  cyfiawnder  a  Bancteiddrwydd 
ogonianl  yn  t'y  oamnedigaeth.  Oni  chocür  fi  yn  lterl  yn  nghoron 
Iesu,  darostyngir  1i  yn  droedfainc  L'w  draed.  Gogoniant  tíeu 
waradwydd.  Ond  pa  nn  bynag,  gogoneddua  fydd  Iesu.  0!  fy 
enaid,  yatyria  hyn.  V  mae  yr  Arglwydd  yn  cynyg  pobpeth  i  ni  ond 
ei  ogoniant.  Eithr  oid  oea  dim  a  foddlona  fy  nghalon  lygredig  ond 
cael  y  gogoniant  hwnw.  <)  ffrwyth  pob  pren  o  ardd  Duw  y  caf  li 
fwyta,  caf  ei  Pab  i'm  gwaredu,  ei  yapryd  i'm  aancteiddio,  ei  air  i'm 
dyagu,  ei  efengyl  i'm  goleuo,  ei  ras  i'm  nerthu,  ei  drugaredd  i'm 
hymgeleddu,  ei  addewidion  i'm  cysuro,  ei  angylion  i'm  gwarchod, 
a"i  nefoedd  i'm  gogoneddu  byth.  Ond  am  y  ffrwyth  gwaharddedig 
hwn  y  dywedodd  Duw,  a'm  'gogonianl  m  roddaf  i  arall,na'm  mawl 
i  ddelwau  cerfiedig.'  V  mae  yr  Arglwydd  yn  rhoddi  pobpeth  imi 
danardreth;  a  dyma  yrhent,  ei  ogoniant.  Ni  wnai  y  gogoniant 
liwn  ddim  Uea  i  mi,  ac  ni  bydd  gogoneddu  Duw  yn  un  golled  i  mi. 
V  mae  gogoneddu  Duwyn  ddyledarnaf  ydylwn  »-i  thalu;  am  hyny, 
dymunwn  fyw  i  Dduw.  Fy  ayben  penaf  fyddo  ei  ogoneddu  Ef. 
Molwch  yr  Arglwydd." 

u  Yn  gynar  yn  y  flwyddyn  1833,  mi  a  ddaethum  adref  o*r  yagol. 
Aethum  <>  Wrexham  i  Liverpool,  a  dyma  y  tro  cyntaf  i  mi  weled  y 
dref  hono.  Bu'mynoam  tua  pymthegnoa  yn  ceiaio  cael  gwaith, 
ond  methaiaa  chaeî  dim.  Daethum  adref  ar  f'y  hhraed,  a  ehymerodd 
i  mi  ddau  ddiwrnod  i  <_r<'r<Mr<i.  Nid  oedd  dim  i'w  gael  i'm  <-1ii<1" 
ond  y  cerbyd  pedwar-ceffyl,  ac  nid  <'<<1<1  genyf  arian  i  dalu  hwnw. 
Pan  ddaethum  adref  « 1  < - .- 1 1 1  * > <  1 » 1  fy  nghyfeillion  f'y  m<»<l  \vr<ii  dyagu 
mwyolediaeth  ;i  choegni  ffol  nadimarall,  a  gwelent  ar  unwaith 
fod  y  dduwioldeb  fawr,  yr  <  <í  1  mm  i»i«ì  i«  >  a'r  gwyneb  hir  w«ii  myned 
i  rywle.  <>n<l  hy<l<l<'<i  a fyddo,  collais  rywbeth  yn  Wrŵdiam  ag y 
i  ìni  Lr"ll<-<i  fawr  ar  »-i  ol.  Mfiliais  byth  wedi  hyny  a  chael 
gafael  ar  yr  un  dymer  grefyddol.    l'a  fodd  bynag,  er  mor  annyben 


10 

yr  oeddwn  yn  dysgu,  daethiim  yn  raddol  a  thrwy  ddyfalwch  dygn 
i  allu  deall  llyfr  Saesoneg  bron  yn  gystal  ag  un  Cymraeg.  Ond  yr 
ydwyf  byth  ar  ol  mewu  siarad  a  deall  araeth  neu  bregeth,  ac 
ystyriaf  hyn  yn  golled  fawr  i  rni.  Gyda  Saeson  nis  gallaf  egluro 
nac  aniddiffyn  fy  hun,  ac  me\ra  cwmniaeth  Seisnig  byddaf  yn 
edrych  arnaf  fy  ìiun  yn  rhywbeth  îs  nag  ydwyf  mewn  gwirionedd, 
ac  y  mae  hyny  ar  y  goreu  yn  dasg  front  Y  mae  yn  ddigon  i  ddyn 
fod  bob  amser  eyn  ised  ag  ydyw  mewn  gwirionedd,  heb  fod  yn 
ddim  îs. 

"Yr  oedd  awydd  ciyf  ynwyf  y  pryd  yma  am  fyned  yn  genhadwr 
at  y  Paganiaid,  ac  nis  gwn  o  ba  le  y  tarddodd  yr  awydd  hwn. 
Parhaodd,  pa  fodd  bynag,  yn  gryf  am  bedair  blynedd.  Darllenwn 
gyda  mawr  awydd  bob  hanesion  cenhadol  y  cawn  afael  arnynt,  ac 
yr  oeddwn  drwy  hyny  yn  hollol  hyddysg  yn  holl  helyntion 
Cymdeithaa  Genhadol  Llundain,  ei  gorsafau,  a'i  chenhadon.  Mor 
angerddol  fyddai  yr  awydd  ar  brydiau  fel  y  penderfynwn  fyned  yn 
forwr  er  gallu  cyrhaedd  rhyw  wlad  Baganaidd,  Affriea  felly  yn 
benaf ;  ond  er  maint  yr  awydd.  fy  llwfrdra  naturiol  a  orfyddai. 
Gwnaethurn  lawer  o  benderfyniadau  y  pryd  hwn.  y  rhai.  pe  y 
cadwaswn  atynt,  fuasent  yn  fy  ngwneyd  yn  rhywbeth  tra  gwahanol 
i'r  hyn  ydwyf.  Ond  er  i  mi  ddy  sgu  penrlerfi/nu,  ni  ddyagaifl  erioed 
fod  yn  benderfynoL 

"  Yr  oedd  gerllaw  Chwarel  Sion  Morgan,  lle  y  gweitliiwn  ar  y 
pryd,  ryw  ogof  o  dan  y  ffordd,  lle  allan  o  olwg  pawb,  ac  yno  yr 
ymneillduwn  ar  bob  adeg  o  liamdden,  megya  yr  awí  giniaw  ganol- 
dydd,  i  ddarllen,  myfyrio  a  gweddio.  Bu  xn  dda  genyf  am  dani 
am  amser  niaith.  Y  mae  yr  hen  ogof  ei  hun  wedi  ei  chladdu  t-r's 
blynyddoedd ;  ond  gobeithio  na  chladdwyd  ac  na  chleddir  mo 
bobpeth  a  fu  ynddi.  Yr  oedd  un  dyn  yn  y  rhan  grybwylledig  o'r 
chwarel  o'r  enw  Thomas.  ac  yr  oedd  yn  proffesu  crefydd.  Dyn 
tlawd  a  helbulus  ydoedd :  eto,  yr  oedd  yn  grefyddol  ac  o  feddwl 
craffus.  Bu  ymddiddánion  âg  ef  o  lee  mawr  i  mi.  Rhyw  foreu 
Llun  yr  oeddym  wedi  dyfod  i'r  chwarel,  ac  yn  eistedd  o  dan  y 
graig  cyn  dechreu  gweithio,  yn  cydymddiddan  rhywbeth  yn 
nghylch  caledi  yr  amseroedd.  Yr  oedd  Thomas,  druan.  yn  cwyno 
yn  dost  ei  fod  yn  methu  cael  digon  o  arian  i  dalu  ei  ffordd,  a  niinau 
ati  ceisio  ei  gysuro  mai  hyny  oedd  oreu.  '  Xa."  meddai  Thomas. 
1  gweddi  Agur  ydyw  y  peth  goreu,  Portha  fi  â  digonedd  o  f ara ;' 
a'r  gair  eto  yn  ei  enau,  daeth  careg  i  lawr  o  ben  y  chwarel,  a 
lladdodd  ef  yn  y  fan !  a  bu  farw  heb  wybod  dim  am  dano— dim 
cymaint  ag  un  loes.  a'r  creadur  truan  yn  cael  ei  gipio  o  ganol  ei 
helbul  i  ddedwyddweh.  C'afodd  Yiya  argraff  ddaionus  iawn  ar  fy 
meddwl.    Yr  wyf  ^ni  sicr  mai  dyma  y  tymhor  mw^'af  crefyddol 


20 

a  fu  arnaf  erioed.  Edliwiai  rhai  o'm  cyfeillion  i  mi  fy  mod  yn  rhy 
dduwioi  i  barhau  yn  hir  iawn  fel  yr  oeddwn,  a  bu  adegau  llawer 
mwy  iach  ar  fy  yspiyd  ar  ol  hyny,  a  Uawer  mwy  anwyliadwruŵ 
ond  fe'm  cynhaliwyd  rhywfodd  hyd  yn  hyn. 

u  Pan  oeddwn  yn  dair  ar  hugain  mlwydd  oed  bu  farw  fy  nhad,  a 
phrofedigaeth  lèm  iawn  oedd  hon  i  mi.  Vr  oeddwn  yrhynafo 
wyth  o  blant.  a  rhai  ohonynt  yn  burieuainc,  a'r  Ileil]  yn  anhydrin, 
caled,  a  digrefydd.  Teimlwn  i'r  byw  y  rhwymedigaeth  oedd  arnaf 
i  sefyll  yn  lle  tad  iddynt  Ond  yn  mhen  y  flwyddyn,  priododd  fy 
mam  eilwaith,  a  rhoddodd  hyn  i  mi  fesur  o  ryddhad.  Bu  fy  nhad- 
yn-nghyfraith  yn  dad  da  i'r  plant,  a  chawsent  y  Garnedd  yn 
gartref  croeaawus  hyd  nes  eu  priodwyd  oll.  Tra  y  darfu  i  farwol- 
aeth  fy  nhad  dawelu  yr  awyddfryd  cenhadol,  am  y  credwn  fod  bya 
Rhaghiniaeth  yn  cyfeirio  at  y  cylch  newydd  hwn  o  rwymedigaeth 
a  dyledswydd  mewn  gofal  am  fy  mam  a'r  teulu,  bu  i  waith  fy 
mani  yn  ail  briodi  roddi  ail  gyfle  i'r  yspryd  cenhadol  i  aflonyddu  fy 
meddwL  a  daetb  drachefn  yn  dân  poeth  yn  fy  enaid,  nes  byddwn 
bron  ymddyrysu.  Yn  yr  adeg  hon,  darfu  i  Mr.  John  Hughes, 
Liverpool,  tad  y  Parch  Josiah  Iíu<,dies,  cenhadwr  yn  Malacca,  anfon 
llythyr  i'r  Drysorfa  i  ofyn  a  oe<ld  neb  o  1  >«  >1  >1  ieuainc  Cymru  àg 
awydd  ar  eu  calon  i  fyned  yn  genhad<>n.  Wel,  gwared  ni !  dyma 
fy  yspryd  ar  unwaith  yn  fflam.  Ânfonais  Lythyr  al  Mr.  Sughes  yn 
ebrwydd,  ac  ynddo  mynegais  fy  h<>ll  hanes  a  h<>ll  dywydd  fy 
meddwl.  Clamp  o  lythyr  blêr  <l<li<_Hin  ydoedd,  ond  yr  ydoedd  yn 
gynyrch  calon  wresog.  Vn  mhen  y  ddwy  flynedd,  cyhoeddodd  Mr. 
Parry,  o  (Saerlleon,  fy  Ilythyr  yn  llawn  llythyren  yn  y  Drysorfa^ 
yn  nghydag  yagrif  arall  <>'m  heiddo  ar  yr  un  mater.  Cefaifl  lythyr 
yn  atfd>ia<l  oddiwrtb  Mr.  John  Hughes,  yr  hwn  y<l- >^<1«1  henuriad 
parehus  gyda'r  Trefnyddion  Calfìnaidd  yn  lî>»<-  Place.  Vr  <><-<ld  yn 
dirion  iawn.  Rhoddodd  imi  amryw  gynghorion,  <>n<l  e€o  dangoaai 
nad  oedd  lt< »l>aith  i  mi.  am  fy  mod  mor  amddifad  oddysg.  Parodd 
hyn  i  mi  ymroddi  i  Lr>-i>i"  dysgu  Saesoneg,  a  hyn  f u  yn  symbyliad  i 
mi  i  fyned  i'r  ysgol  i  Wrexham,  fel  yr  awgrymwyd  o'r  blaen. 
ddais  fy  nhywydd  cenhadol  yn  mhen  tipyn  i'm  hathraw,  y 
Pareh.  J.  Bughea  Fntau,  ar  <>1  tápyn  o  ddigrifwch,  a'm  cyng- 
horodd  i  r<><l<li  y  meddwl  heibio,  am  nad  <>e<l<l  un  lt< >i>ait h  y 
derbynid  ti  Lran  Gymdeithas  Genhadol  Llundain,  ac  mai  y  peth 
goreu  ""<1<1  i  mi  feddwl  am  ymroddi  i  wasanaethu  teyrnas  nefoedd 
yn  rahlith  fy  nghenedJ  fy  hun.  Ae  felly  y  bu.  Vn  raddol,  bu  yr 
yspryd  cenhadol  farw  mewn  annbaith.  Ond  ni  chefais  nemawr  o 
fantai^  ar  hyn.  am  yr  ymoaodwyd  arnaf  ^ran  lu  o  'hlrygau, 
chwantau  cnawdoL  uchelgais,a  rhyw  ^mt  <>  bethau  drwg.  âc  am 
na  chawn  fyned  i  AfTrica  yn  bersonol.  aethum  yno  yn  ddychymygol. 


2i 

Buru  yno  am  flynyddoedd  lawer  yn  pregethu,  ac  yn  llwyddo  yn 
anghyffredin,  fel  y  daeth  trigolion  barbaraidd  canolbarth  Affrica 
yn  deymaa  gref  a  blodeuog.  Cynyddai  gwareiddiad,  lledaenid 
addysg,  Ilwyddai  y  pregetliu,  adeiledid  trefi  ruawrion,  gwneid 
íîyrdd  liaiarn  a  phobpeth,  llenwid  y  canolbarth  â  phob  sefydliadau 
eenhadol,  llenyddol,  a  chrefyddol.  Ac  nid  oedd  y  cwbl  ond  castell 
yn  yr  awyr.  Aeth  hyn,  pa  fodd  bynag,  i  mi  yn  fagl.  I'r  fan  yma 
y  rhedai  fy  myfyrdodau  am  flynyddoedd,  ac  yn  wir  niae  yn 
denitasiwn  i  mi  byth." 

Bydd  yr  hanes  hwn  yn  fwy  cyflawn  wrth  roddi  i  rnewn  yma  y 
ddau  lythyr  crybwylledig,  o'r  Drysorfa  am  fis  Rhagfyr,  1833.  felyr 
eglurant  mor  ddwfn  yr  oedd  yr  yspryd  hwn  wedi  ymaflyd  ynddo, 
ac  hefyd  fel  y  dangosant  mor  rhagorol  yr  oedd  yn  yr  adeg  foreu 
hon  ar  ei  oes  yn  ysgrifenu  Cymraeg  mewn  arddull  nior  syml,  pur, 
a  darllenadwy  :  — 

"GÀLWÀD  I  YSTYRIEO  YR  ACHOS   CENHADOL. 

"  Mae'r  fath  fawredd  yn  yr  achos  cenhadol,  fel  nas  gellir  yn 
hawdd  osod  allan  ei  ragoroldeb.  Mae  holl  achosion  bydol,  pan  eu 
cydmarer  â  hwn,  yn  ymguddio  o'r  golwg,  fel  y  gwna  dysgleirdeb  y 
Bêr  ar  ymddangosiad  yr  haul.  Dyma  achos  ag  y  gellir  yn  briodol 
ei  ahv  yn  achos  Dnw,  yn  winllan  <'ri<î,  yn  gynhauaf  yr  efengyl,  ac 
yn  rliyfel  y  groes. 

"Mae'r  achos  cenhadol  yn  dra  gogoneddus  yn  ei  ddybenion,  yn 
rhyfeddol  yn  ei  ddull  yn  gweithredu.  yn  hynpd  o  lwyddiannus  yn 
ei  ymdrechiadau,  ac  yn  ddaionus  yn  ei  effeithiau.  Dybenion  yr 
achos  hwn  yw  dyrchafu  enw  Crist,  achub  pechaduriaid,  cario'r 
iechydwriaeth  fawr  drwy'r  byd,  a  llenwi'r  ddaear  â  gw^'bodaeth 
am  Dduw. 

"  Ond  er  mor  ogoneddus  yw'r  achos  cenhadol,  ac  er  mor  deilwng 
yw  o'n  sylw,  eto  goíìdus  yw  meddwl  mor  ddiofal  a  diymdrech  yn 
gyffredinol  yw  y  rhai  a  alwant  eu  hunain  \ni  (/refyddwyr,  me^ii 
perthynas  iddo.  Llawer  sy'n  proffesu  undeb  à  Christ,  a  chariad  at 
Dduw,  ond  os  edrycher  ar  eu  llafur  gyda'i  waith,  rhaid  barnu  nad 
yw  eu  holl  ymffrost  ond  twyll. 

"  Ac  i'r  dyben  o  g^*ffroi  ein  hystyriaethau,  gwresogi  ein  cariad, 
enyn  ein  sêl,  a  helaethu  ein  llafur  gyda'r  achos  hwn,  buddiol  fyddai 
i  ni  ystyried  y  pethau  caulynol : — 

"1.  Ystyriwn  mor  druenus  yw  y  dynion  hyny  sy*n  amddifad  o'r 
efengyl.  Diau  nas  gall  meddwl  amgyffred.  na  thafod  adrodd,  mor 
druenus  a  dychrynllyd  yw  eu  harf erion.  mor  lluosog  a  chyfeiliornus 
yw  eu  dychymygion,  ac  mor  echryslawn  yw  eu  defodau  crefyddol. 
Ystyriwn,  pa  mor  druenus  rhaid  bod  y  dynion  hyny,  y  rhai  ydynt 


heb  wybod  dim  am  Dduw  na*i  ddeddfau,  nac  am  Grist  na'r  wared- 
igaeth  drwyddo  ;  ac  ydynt  yn  hollol  ddibrofiad  o  felusder  gwybod- 
aeth,  àyddanwch  teuluaidd,  a  hyf  rydwch  cyf reithiau  rhyddid ;  ie, 
ntewu  gair,  nis  gwyddant  braidd  ddim  am  gysuronbodau  rhesymol: 
ar  lawer  ystyriaeth,  îa  ydynt  na  bwystnlod  y  maes.  Eto  mae 
ganddynt  eneidiaugwerthfawrocachna'r  byd,  acmae  eutywyllwch 
mor  fawr,  fel  nad  arswydant  yn  wyneb  brenin  y  dychryniadau ; 
canys  ymorphwysant  mewn  gwag  obaith  am  ryw  ddedwyddweh 
dychymygol,  nan,  mewn  gwirionedd,  y  maent  yn  anocheladwy 
golledig.  V  gwirionedd  yw,  'Mae  tywyll  leoedd  y  ddaear  yn 
llawn  o  drigfanau  trawsder.'  Diau  naa  gall  dyn  ystyriol  eistedd  yn 
llönydd  a  diofal,  pan  y  meddyli  >  am  y  eyfryw  bethau.  A  dyben  yr 
achos  cenhadol  yw  anfon  goleuni  mawr  yr  efengyl  i'rhröyddtywyll 
hyny.  Ac  oni  ddylem  ninau  lafurio  i  anfon  y  eyfryw  oleuni  i'r 
cyfryw  greaduriaid  truenus? 

"  2.  rstyriwn,  er  mor  druenus  yw  yr  olwg  ar  y  byd  yn  bresenol, 
eto  mae  genym  yn  yr  rsgrythyrau  Sanctaidd  luawa  o  addewidiqn 
mawr  iawn  a  gwerthfawr  mewn  perthynas  î  Iwyddiant  yr  efengyl ; 
sef,  y  bydd  i  Satan  gael  ei  rwymo,  ac  y  bydd  i'w  deyrnas  syrthio, 
ac  y  bydd  i  holl  au-grefyddau'r  byd  ffoi  ymaitli  o  flaen  dysgleirdeb 
yr  efengyl,  ac  y  bydd  i  wybodaeth  o  üduw  lenwi'r  ddaear,  fel  ytoa 
y  dj-froedd  y  mòr.  Ac  y  bydd  mynydd  tý  yr  Arglwydd  wedi  ei 
sicrhan  yn  mhen  y  niynyddoedd,  ac  y  bydd  llwyddiant  yr  efengyl 
mor  gj-ffredinol,  f el  na  bydd  eisiau  i  frawd  ddywedydwrth  ei  frawd, 
Adnebydd  yr  Arglwydd  ;  y  bydd  sancteiddrwydd  yn  argraffedig  ar 
bob  jieth,  ac  y  bydd  i'r  holl  fyd  ymimo  ynungymdeithas  hawddgar. 
Am  hyny,  gwelwn  mai  gwaith  sicr  o  lwj-ddo  yw'r  achos  eenhadol  ; 
a  gwybyddwn,  os  na  lafuriwn  ui  gyda'r  gwaith  hwn,  y  mỳn  Duw 
weithwyr  i'w  winllan. 

'••;.  Sfstyriwn  hefyd,  mai  dylèdswydd  arbenig  ar  yr  holl  rai  hyny 
a  brofasant  ddaioni  yr  efengyl,  yw  ymdrechu  i'w  hanfon  i  eraill,  yn 
ol  ycyfleusdra  fo  ganddynt.  Maehon  yn  ddyledswydd  osodedig 
drwy  awdurdod  Duw,  ac  i  gyflawni  pa  un  ydylaieariad  ('ri.-t  ein 
cymhell,  ac  nis  gallwn  ymwrthod  á  hi,  liel)  ddangos  diffyg  o 
1  rtáonogol,  a  dibrisiad  dychrynllyd  o'r  efengyl,  yn 
ughyda  thynu  arnom  euogrwydd  dirfawr.  Da  fyddai  i  ni  ystyried, 
tra  yr  ydym  yn  íyr  o  wneyd  a  allom  i  anfon  yr  efengyl  i'r  Pagan- 
iaid,  ein  bod  yn  fyr  o  wneyd  ein  dyledswydd. 

'•  4.  "fstyriwn  hefyd,  mai  yr  achos  eenhadol  yw  y  ju-if  foddion  ag 

y  mae  yr  Arglwydd  yn  ei  ddefnyddio  i  ddwyn  yn  mlaen  ei  amcanion 

_     eiddio'r  byd.     E'riodol  fyddai  galw  y  cymdeithasau 

cenhadol  yn  adenydd  yr  efengyl;  cany  s  â'r  rhai  hyn  ymaehi  yn 

ehedeg  i  ardaloedd  pellenig  y  byd.  Am  liyuy,  os  ydymynesgeuluso 


23 

y  cyrìeusdra  teg  sydd  genyin,  i  anfon  yr  efengyl  i  blitli  y  Paganiaid, 
diau  y  gofynir  eu  gwaed  ar  ein  dwylaw  ni 

"5.  Peth  arall  ag  y  byddai  yn  dda  i  ni  ei  ystyried  yw,  y  mawr 
lwyddiant  a  fu  eisoea  ar  yr  achoa  cenhadol.  Pe  gallem  niewn  byr 
amser  ymweled  á*r  holl  sefydliadau  cenhadol,  diauycaem  olygfeydd 
a  genhedlai  syndod  a  llawenydd  nid  bychan  yn  ein  meddyliau. 
Caeni  weled  y  byddinoedd  cenhadol  yn  bloeddio  i"r  frwydr 
yn  erbyn  y  cedyni,  a'u  harfau  yn  nerthol  drwy  Dduw  yn  bwrw 
cestyll  cedyrn  Paganiaeth  a  choel-grefydd  i*r  llawr ;  caem  weled 
banerau  y  groes  yn  hwyían,  ie,  iiyd  yn  nod  ar  byrth  yr  '  Ymher- 
odraeth  nefol ; "  *  gallem  glywed  hyfryd-lais  yr  efengyL  ie,  hyd  yn 
nod  yn  mherfedd-dir  anial  a-  Phaganaidd  Aîì'rica ;  caem  weled 
lluaws  oedd  ychydig  yn  ol  yn  grwydiiaid  gwallgofua  a  barbaraidd, 
yn  awr  yn  eistedd  yn  eu  dillad  a"u  biawn  bwyll,  ac  yn  derbyn 
adâysg  Gristionogol  ;  caem  weled  llawer  oedd  ychydig  yn  ol  yn 
eistedd  mewn  tywyllwch  dudew  o  eilun-addoliaeth  a  choel-grefydd, 
yn  awr  wedi  gweled  guleuni  mawr.  Ac  a  ydym  ni mor ddiymdrech 
gyda'r  gwaith,  yr  hwn  sy*n  ysu  pob  annymunoldeb  o  blith  dynion, 
ac  yn  trosgl^wddo  iddynt  fendithion  y  cyfamod  hedd,  yn  nghyda 
lluosogrwydd  o  gysurun  dynuliun  ? 

"6.  Dafyddai  i  ni  y.>tyried  hefyd,  er  cymaint a wnaed drwy'i 
efengyl,  nad  ydyw  ond  ychydig  iawn  wrth  y  \<^ûi  aydd  etu  i'w 
wneyd.  Ychydig  iawn  yw  nifer  y  ihai  byny  a  br<jfa.-aut  ddaioni  yr 
efengyl,  ac  sydd  yn  gwneyd  i  fyny  fyddin  Crist,  pan  eii  cyilmharer 
u*r  ehice'  ehan'  mäiitm  Paganiaid,  dau  eaa'  miliwn  ^lahometaniaid, 
carì  miliica  Pabyddion,  deng  miliic/i  Iuddewon,  a  militjnau  la.icer  o 
Gristionogion  Gruegaidd  a  Phrotestanaidd,  y  thai  ydynt  fyddinuedd 
y  diaful,  ac  maent  yn  ymladd  yn  erbyn  Duw,  ac  ar  y  ffoidd  i 
ddistryw  tragywyddul.  Ond  er  hyny  mae'r  byd  yu  addfedu  i 
dderbyn  yr  efeugyl,  ac  am  hyny  mae'r  cynhauaf  yn  fawi,  und  mae 
y  gweithwy-r  yn  anaml  iawn.  Ac  i"r  dyben  u  ddiwallu  angen  y 
byd  â  phregethwyr,  mae  yn  ofynol  cael  oddeutu  saith  yaa'  mil. 
Ymddengys  hyn  yu  rhif  ruawr,  ond  mae  yn  ihaid  eu  cael,  a 
dymtmul  fyddai  i  ni  fud  yn  daerach  wrth  ursedd  gras  am  i 
Arglwydd  y  cynhauaf  anfun  gweithwyr  i'w  gynhauaf.  A'r  prif 
fuddiun  i  gael  y  cyfryw  weithwyi  yw  yr  achos  cenha<iul,  am  hyny 
ni  a  ddylem,  yn  ughyda  gweddiu,  arfer  y  muddiuu  tebycaf  o 
lw^-ddu. 

"  7.  Hefyd  i*r  dyben  o  gofìo  y  cenhadau  yn  ein  gweddiau  gyda 
mw^-  o  daeiineb,  cla  fyddai  i  ni  ystyried  natur  eu  bymneillduaeth. 
Edrychwn  ar  y  cenhadwr,  yn  cefnu  yn  wirfoddol  am  byth  ar  y 

*  Felly  y  myn  y  Chiueail  alw  eu  Hyrahcrodraeth. 


24 

perthynasiu  a'r  cyfeillion  anwylaf  ac  ar  y  manteision  crefyddol 
lluosocaf,  ie.  mewn  gair,  ar  Baradwys  y  òyd,  ac  yn  wynebu  mor- 
daith  hirf aith  a  pheryglus,  a  tMrio  mewn  gwlad,  hinsawddpa  un 
sy'n  rliy  gref  i  gyfansoddiad  Ewropeaidd  ddal  ond  ychydig  heb 
adfeilio  ;  a  threulio  oes  (a  hono  yn  gyffredin  yn  afiach  a  bèr)  yn 
mhlith  ydynion  ag  mae  eu  hanwybodaeth  ynalaethus,  a'u  hymlyn- 
ia<l  wrthddefodau  echryslawu  euhynanaidbraidd  ynanwahanadwy, 
a'u  sarugrwydd  at  grefydd  ddieithriol  yn  dra  annymunoL  Eto, 
rhaid  i'r  cenhadwr  fyned  yn  mlaen  heb  wneyd  cyfrif  o  ddim  o'r 
pethau  hyn ;  ond  rhaid  iddo  ymwthio  drwy  bob  anhawsder,  a 
diystyru  pob  dirmyg,  a  gwneyd  ymdrech  i  ateb  y  dyben  o'i  anfoniad. 
Ac  oni  ddylai  hyn  enyn  cydymdeimlad  yn  ein  mynwesau,  a  thaer- 
ineb  yn  eiu  gAYeddiau.  ani  i'r  Arglwydd  ddyddanu  y  cenhadon,  yn 
wyneb  anhawsderau,  a'u  nerthu  o  wendid  i  yru  byddinoedd  y 
diafol  i  gilio  ? 

'•  <  Jnd  ystyried  yn  ddifrifol  y  pethau  a  uodwyd,  diau  y  byddai  ein 
sêl  yn  wresocach  gyda'r  gwaith  hwn,  ein  gweddîau  yn  daerach  am 
t-i  lwyddiant,  ein  cyfraniadau  yn  helaethach  at  ei  gynal,  yr  hyn  a 
barai  lwyddiant  cyflymach  iddo." 

"Arton."  "R.  Ellis." 

"LLYTHYR     A     ANPONODD     GAYR     IEÜANC     O      OGLEDD 

CYMBU  AT  MR.   JOHN    EUGHES,    O   LIYERPOOL,  AR  YR 

ACHOS    CENHADOI* 

"  >yr, — Mae  yn  sicr  fy  mod  i  ehwi  yn  eithaf  dyeithriol,  ac  na 

chlywsoch  erioed  air  o  grybwylliad  am  danaf.     Etd  yr  ydwyf  ti  yn 

gydnabyddus  à  chwi,  trwy  glywed  son  am  danoch  fel  henuriad 

eglwysig  :  ac  hefyd  eich  bod  yn  dad  i'r  gwr  ieuanc  hynodol  hwnw, 

y  Parch  J.  Hughes,  cenhadwr  yn  Malacca.     Ac  er  mor  ddyeithriol 

ydwyf  i'ch  cydnabyddiaeth,  t4.<  yr  wyf  yn  anturio  anfon  y  llinellau 

hyn   atoch,   gan  obeithio  y  gwnewch   ryw  Bylw  arnynt,   a  hyny 

od<liar  fynhyb  eich  bodyn  caru  y  tueddiadau cenhadol  lleiaf,  mewn 

unrhywddyn  ieuanc,pa  mor  ddyeithriol  bynag  y  byddo  efe  i  chwi. 

Am    liyny  yn  n>tynurt,,li.ur  y  erfyniaf  arnoch  fy   ngwrandaw  yn 

amyneddgar. 

••  Pe'm  ganed  i  oddeutu  diwedd  y  flwyddyn  1808.  Cefais  fy 
magu  yn  eglwys  Dduw  oes  oeddwn  yn  ddeuddeg  oed.  Wedi  liyny 
miaaethum  i  ganlyn  fy  nhueddiadau  llygredig ;  eto,  methais  ag 
amlygu  cymainl  <>  Iygredd  t'y  natur  a  Uawer  o'm  cyfoedion,  a  hyny 
oherwydd  gwylder  f y  nhymer,  a  dysgyblaeth  fy  nheulu.  <>nd  yn 
mhen  amryw  flynyddau  wedi  hyny,  fe  ymwelodd  yr  Arglwydd  â 
mi  mewn  modd  oeillduol,  a  mi  a  ymunais  âg  eglwys  y  Trefnyddinn 
Calíinaidd  vn  Llanddeiniolen. 


"  Tueddwyd  f y  meddyliau,  pan  oeddwn  yn  lled  ieuanc,  i  syhvi 
ar  druenus  gyrlwr  y  Paganiaid,  gweithrediadau  y  Gymdeithas 
Genhadol,  a  helyntion  y  cenhadon.  A*r  peth  a  dueddodd  fy  medd- 
yliau  gyntaf  at  hyn  ydoedd,  i  mi  ddarllen  hanes  Mr.  Isaac  Hughes, 
yr  hwn  a  anfonwyd  yn  athraw  cenhadol  i  Ddeheudir  Affrica,  yr 
hwn  hanes  a  welais  yn  Ngoleuad  Cymru.  A  mi  a  ddaethirm  yn 
fuan  i  sylwi  mwy  ar  yr  achos  cenhadol  nag  unrhyw  achos  arall. 
Ac  nid  hawdd  y  gallaf  adrodd  yr  effaith  a  fyddai  hanes  helyntion  y 
cenhadon,  a  üwyddiant  y  genhadaeth,  yn  ei  gael  ar  fy  meddwl.  A 
mi  a  ynidrechais  i  ddarllen  cymaint  ag  a  allwn  gael  yn  yr  iaith 
Gymraeg  o  hanesyddiaeth  genhadol. 

"  Ond  wrth  hir  ddarllen,  dechreuodd  rhywbeth  sibrwd  yn  fy 
meddwl,  y  byddai  yn  dda  genyf  inau  gael  fy  anfon  yn  genhadwr 
at  y  Paganiaid.  Ac  fe  fyddai  truenus  gyflwr  y  Paganiaid  yn  cael 
rhyw  eífaith  ryfedd  ar  fy  meddylian  ar  brydiau.  Ac  fe  fu  medd- 
yliau  am  gynyg  fy  hun  i  '  Gymdeithas  Genhadol  Llundain '  yn 
cartrefu  ynof  am  oddeutu  blwyddyn  a  haner.  Ond  yn  amser 
urddiad  y  Parch.  .1.  Hughes,  mi  a  feddyliaifi  fy  mod  yn  rhy  fychan 
mewn  gwybodaeth  ieithyddawl  a  chelfyddydawl,  yn  nghyda 
phethau  eraill,  i  gael  derbyniad  gan  y  Gymdeithas  Genhadol.  Yna 
mi  a  benderfynaifl  wneyd  a.  allwn  gartref  gyda'r  gwaith  cenhadol, 
a  hyny  trwygyfrann  at  ei  gynal,  gweddîoam  ei  lwyddiant,  ac  anog 
eraill  i  wneyd  yr  un  peth. 

**  Byddai  fy  meddwl  yn  hynod  o  boenus  os  byddai  y  casgliadau 
cenhadol  yn  lleihau.  A  byddwn  braidd  bi  >b  dydd  yn  myned  i'r 
cürgel  i  weddi'o  am  lwyddiant  ar  y  gwaith.  Ond  nid  hir  yr  ymlon- 
yddodd  fy  meddyliau  yn  yr  agwedd  yma ;  canya  yr  oedd  rhyw  dân 
yn  llosgi  ynof  am  gael  myned  at  y  Paganiaid.  A  mi  a  fwriedais 
(os  gwelai  yr  Arglwydd  yn  dda)  fyned  yn  forwr,  a  thrwy  hyny 
fyned  i'r  lle  y  meddyliwn  y  byddwn  debycaf  o  wneyd  rhywbeth 
tuagat  efengyleiddiu'r  Paganiaid.  A'r  modd  y  byddwn  yn 
meddwl  myned  yn  mlaen  yn  mhlith  y  Paganiaid  ydoedd,  dilyn 
rhyw  alwedigaeth,  nes  dysgu  iaith  y  brodorion,  ac  yna  offrymu  fy 
him  i'r  Gymdeithas  Genhadol,  os  cawn  dderbyniad  ganddi.  A'r  Ue 
bu'm  yn  meddwl  fwyaf  am  fyned  iddo  (os  gallwn  rywf odd)  ydoedd 
Malacca.  a  hyny  öherwydd  bod  un  o'm  cyd-genedl,  ac  hefyd  o'r  un 
enwad  crefyddol  a  mi  yno,  sef  Mr.  Hughes,  ar  ol  ei  ymadawiad  o 
Loegr.  Llawer  gwaith  y  meddyliais  mai  y  peth  mwyaf  dymunol 
genyf  o  ddim  fyddai  bod  gydag  ef  yn  Malacca,  yn  gwneyd  y 
swyddau  iselaf  yn  y  gwaith  cenhadol. 

"  Bu'm  yn  bwriadu  unwaith  (oa  byddai  bosibl)  ysgrif enu  llythyr 
ar  y  mater  hwn,  i  Malacca,  at  Mr.  Hughes,  ond  nis  gwnaethum. 
Ond  wrth  ystyried  y  rhwystrau  lluosog  oedd  rhyngof  íi  a  Malacca, 


l'li 

mi  a  syrthiais  i  anobaîth  drachefn,  mewn  perthynaa  i'm  bwriadau 
cenhadol.  A  byddai  hyny  yn  achoa  o  driatwch  dwys  i'm  meddwl. 
A'r  wits  oedd  genyf  L'w  dysgu  ypryd  hyny  ydoedd, '  Os  oedd  ÿr 
Arglwydd  yn  bwrìadu  i  mi  gaelrhanyn  y  fath  waith,  yr  agorai 
Efe  y  ffordd  i  hyny  gymeryd  lle;  ac  onite,  gwell  i  mi  aroa  gartref 
mewn  distawrwydd,  a  gwneyd  a  allwn  yno.  Ond  oa  gwel  yr 
Arglwydd  yn  dda  ryddhatl  y  ffordd  i  mi  rywbryd,  mi  a'i  cyfrifwa 
yn  wir  fraint  i  mi  gael  myned.' 

"Ond  hefyd,  mae'n  rhaid  i  mi  addef  fy  mod  yn  llawn  o  ofnau; 
sef,  ofn  gau-ddybenion,  ofn  ymyraeth  â'r  gwaith  pwyafawr  hwn, 
ac  na  fwriadodd  yr  Arglwydd  i  mi  gael  un  rhan  ynddo;  ond 
rhyfygu  dyweyd  am  gyflwr  colledig,  a  Chri8t  yn  Geidwad,  ẃrth 
eraill,  heb  erioed  brofl'r  peth  mewn  gwirionedd  fyhun.  lihag  y 
cyfryw  beth  gwareded  fy  Arglwydd  ìi.  Weithiau  í'e  fyddai  yatyr- 
iaeth  o  druenua  gyflwr  y  Paganiaid  yn  cenhedlu  y  fath  aêl  ynof, 
nea  byddwn  yn  dymuno  bod  yn  mherfedd-dir  Affrica,  heb  air  o  son 
am  danaf,  oa  gallwn  felly  fod  yn  foddion  tröedigaeth  rhyw  enaid. 
Ië,  mi  a  fu'm  mor  ynfyd  a  meddwl  y  chwenychwn  gael  fy  alltndio 
i  blith  Paganiaid,  oa  gallwn  drwy  hyny  (yn  ilaw  Duw)  í'od  er 
bendith  i  rai  ohonynt. 

u  Llawer  gwaith  ydirdynwyd  fy  nhueddiadau  eenhadol  gan  y 
dyb  nad  oedd  yr  Arglwydd  yn  bwriadu  fy  anfon  i,  ac  onite,  buaaai 
yn  trefnu  sefyllfa  fy  rhieni,  fy  manteision  a'm  galwedigaeth  inau, 
yn  fwy  manteiaiol  i  hyny.  Pryd  arall  byddwnyn  meddwl  y  gallai 
Efe,  yr  liwn  sydd  yn  arfer  gwneyd  pethau  mawrion  drwy  ott'erynau 
gwael,  fy  nefnyddio  inau  hefyd,  i  oleuo  rhyw  Bagan  am  ei  sefyllfa 
druenua,  a'r  waredigaeth  ohoni. 

••.\"i<l  ydwyf  chwaith  heb  yatyried  lawer  gwaith,  pa  fath  yw 
anturiaethau  y  cenhadwr ;  Bef,  ffarwelîo  am  byth  à  pherthynaaau 
mwyaf  anwyl,  a  chyfeillion  mwyaf  lioff,  a  chymydogion  mwyaf 
caredig,  ac  â  blaenoriaid  eglwyaig  mẁyaf  tadol  ac  ymgeleddol. 
[ë,  mewn  gair,  cefnu  am  byth  ar  '  Baradwya  y  byd,'  sef  Prydain  ;  a 
gwynebu  ar  fordaith  hirfaith  a  pheryglua;  a thirio mewn gwlad, 
hineoddau  pa  un  sydd  rhygryf  i  gyfanaoddiad  Ewropeaidd  ddal  <>nd 
ychydig  heb  adfeÜiad,  a'r  trigolion  sydd  yn  eiatedd  mewn  tywyll- 
wch  a  chyagod  angau.  A  threulio  oea  (a  hono  yn  gyffredinond  bèr) 
yn  mhlith  ygelynion  mwyaf  rhagf arnllyd,  a  gwreiddiol elyniaethol 
yn  erbyn  y  gwirionedd. 

MOnd  er  ycyfan,  oe  caf  Le  i  feddwl  fod  Duw  yn  gweithio  y 
tueddiadau  hyn  ynof,  a  bod  cariad  Crial  yn  fy  nghymell,  acyrhydd 
yapryd  Duw  ei  wyneb  gyda  mi,  yn  Uawen  Lawn  y  wynebaf  yr 
antnriaeth  fawr  hon.  Ac  ni  wnaf  fwy  sylw  o'r  holl  bethau  daionus 
a  adewir  ar  ol,  nag  a  ^*na  y  baban  o'i  deganau,  pan  gafío  afael  ar  y 


27 

fron.  Ac  nid  ofnaf  beryglon  yr  antnriaeth,  mwy  nag  yr  ofna 
plentyn  yn  llaw  ei  dad  ysgrechiadau  plant  y  gymydogaeth. 
Gwybyddwch  hefyd,  na  chafodd  rhyw  dueddiadau  fel  hyn  letya  yn 
fy  meddwl  heb  eu  chwilio  a'u  proíì  lawer  gwaith,  ie,  eu  troi  allan 
hefyd,  a  phenderfynu  na  chaent  byth  ddyfod  i  mewii,  a  hyny 
oddiar  y  dyb  eu  bod  yn  tarddu  oddiar  hunan  a  balchder.  Ond  eyn 
gynted  ag  y  darllenwn  rhyw  ddaru  o  hanes  ceuhadol,  hwy  a  ddeueut 
i  ruewn  drachefn,  ac  a  losgent  fel  tàn  yn  fy  niynwes. 

"  A  phan  ddarllenais  eich  llythyr  yn  y  Dn/.<orfa,  rhif  20,  mi  a 
deimlwn  yr  hen  dûn  (cauys  yr  oeddwn  braidd  a  meddwl  ei  fod  wedi 
diffodd)  a  deimlaswn  gannoedd  o  weithiau  er's  pedair  blynedd,  yn 
dechreu  llosgi  yn  fy  mynwes,  a  mi  a  ddywedais,  '  0  na  welai  yr 
Arglwydd  yn  dda  fy  anfon  i  at  Mr.  Hughea  ynMalacca!  Eto, 
bydded  ei  ewyllys  ef  ar  y  ddaear.' 

"  Hefyd,  mi  a  ddymunwn  i  chwi  sylwi,  i  mi  ymdrosi  gyda'r 
meddyliau  cenhadol  am  yn  agos  i  bedair  blynedd  (yr  liyn,  yn  ddiau, 
a  fu  yn  nychdod  mawr  i'm  hyspryd),  heb  hysbysu  cüm  ohonynt  i 
neb,  ond  yn  unig  i  ddau  neu  dri  o'm  cyfeillion  penaf.  Ilefyd,  nid 
wyf  yn  amcanu  gwneyd  dim  (ond  yn  unig  anfon  y  llythyr  hwn 
atoch  chwi)  heb  gydsyniad  fy  anwyl  tiaenoriaid  eglwysig.  Yr  wyf 
yn  addef  yn  ddifrifol,  gerbron  Duw,  yr  hwn  yn  fuan  fydd  yn  fy 
marnu,  na  ddywedaifl  i,  yn  hyn  o  gyfaddetìad  (liyd  yr  wyf  yn 
gwybod),  ddim  ond  gwirionedd. 

"  Bellach,  mi  a  derfynaf  fy  ysgrif  drwsgl,  gan  ddymuno  yn 
ostyngedig  am  i  chwi  faddeu  i  mi  am  fy  hyfdra  yn  anfon  y  llythyr 
hwn  atoch.  Und,  efallai  y  gofynwch,  paham  yr  ydwyf  yn  anfon  y 
fath  lythyr  trwsgl,  annrhefnus,  a  llawn  gwallau,  atoch  chwi?  Fy 
ateb  yw,  am  i  chwi  ofyn  yn  y  Drysorfa,  'A  pes  neb  o'i  ieuenctyd  a 
glyw  ar  ei  galon  adael  ei  wlad  i  lafurio  i  blith  y  Faganiaid  ?'  I  chwi, 
yn  neillduol,  yr  wyf  tinau  yn  ateb.  Oes  ;  dyuia  íi  (ond  cael  boddlon- 
rŵydd  Duw  a  chydsyniad  ei  bobl),  yn  barod  i  fyned,  a  da  genyf 
gael  uiyned.  Fy  nihenderf yniad  presenol  yw  (os  gwel  yr  Arglwydd 
yn  dda)  myned  i'r  ysgol  i  ddysgu  Saesoneg,  hyd  y  goddef  fy 
amgylcliiadau  ;  ac  os  bydd  drwa  agored.  mi  a  ymroddaf  i'r  gwaith 
cenhadol ;  ac  onidê,  mi  a  dreuliaf  f y  oea  yn  athraw  Ysgol  Sabbothol 
yn  nyffrynoedd  iachualawn  yr  Eryri.  Mi  a  ddymuuwn  i  chwi 
beidio  ag  amlygu  hyn  i  neb.  oni  bydd  angenrheidrwydd  am  hyny 
Da  genyf  os  gyrwch  air  yn  ol  o  gynghor  neu  rybudd,  a  hyny  yn 
fuan. 

"  Ydwyf ,  anwyl  svr,  eich  ufudd  wasanaethwr, 

"E.  E." 

"  Ehywbryd  yn  y  flwyddyn  1833,  ar  ol  i'r  ysfa  genhadol  ddarfod, 
y  dechreuais  feddwl  am  bregethu.    Nia  gwn  eto  beth  a  barodd  i 


28 

mi  feddwl  am  y  fath  beth.  Ond  meddwl  a  ddarfu  i  mi,  ac  aeth  y 
meddwl  hwnw  ar  gynydd.  A  dyna  ti  o'r  diwedd  yn  cael  fy  hun  yn 
dechreu  gwneyd  pregethau.  rsgrifenaia  hwy  yn  y  chwarel  i 
ddechreu  ar  lechau,  a  deuwn  à  hwy  adref  i'w  hysgrifenu  mewn 
llyfr.  rsgrìfenaia  ryw  chwech  felly.  Ond  nid  oedd  genyf  ar  y 
cyntaf  yr  un  bwriad  i  ẁneyd  y  peth  yn  hy8bya.  Rhyw  brydnawn 
Sadwrn,  pa  fodd  bynag,  yr  oeddwn  gyda'r  Parch.  John  Williams, 
Llanrug,  pau  y  gofynodd  yu  ddifrifol  i  mi  pa  beth  oeddwn  yn 
feddwl  wneuthur.  Âdroddaia  inau  yn  rhydd  iddo  fy  holl  f eddwl. 
Çynghorodd  yntau  ti  i  adrodd  yr  helynt  wrth  Bobert  Roberts, 
Blaenycae,  blaenor  yr  Fsgoldy.  Bhoddodd  hyn  ar  unwaith  wedd 
mwy  difrifol  ar  y  peth  yn  t'y  meddwl.  Âethum  adref,  ac  at  Ellia 
Foulfces.  ÀdroddaÌ8  iddo  yr  holl  ymddiddan,  ac  erbyn  deall,  yr 
oedd  yntau  yn  glaf  o'r  un  clefyd.  Ar  ol  ymddiddan  o'r  fath 
fwyaf  difrifol,  penderfynasom  neillduo  yr  wythnoa  ganlynol  i 
weddîo  ar  y  mater,  ac  i  roddi  y  peth  y  Sabboth  wedi  hyny  o  flaen 
Etobert  Boberts.  Ac  felly  y  bu.  Difrifol  fu  y  gweddio,  a'r  Sabboth  a 
ddaeth.  Cyn  yr  oedfa  ddau  o'r  gloch,  dywedasom  wrth  yr  hen 
flaenor  Bobert  Boberts  y  byddai  yn  dda  genym  gael  ymddiddan  âg 
ef  ar  ol  oedfa  y  nos,  a  liyny  ar  fater  pwy8Ìg.  Felly  yrawr  ddifrifo] 
a  ddaeth  o  gwmpaa.  Aeth  yr  hen  wr  a  ni  ein  dau  at  gefn  y  capel, 
a  gofynodd,  '  Wel,  hogiau,  beth  sydd  genych?'  Dan  grynu, 
dywedasom  ar  unwaith  mai  meddwl  am  bregethu  yr  oeddym. 
Derbyniodd  yr  heu  frawd  yr  hyabysiad  yn  bur  garedig  a  thirion. 
Bhoddodd  i  ni  amryw  gynghorion.  Holodd  ni  am  natur  a  maint 
ein  llafur  gyda  golwg  ar  bregethu,  a  gofynodd  pa  nifer  obregethan 
oedd  genym.  Dymunodd  arnom  hefyd  anfou  iddo  ryw  nifer 
ohonynt,  er  mwyn  iddo  gael  eu  darllen  a'u  barnu.     Felly  y  bu. 

••  Yr  oedd  yr  hen  flaenor  si<>n  Ffouli  yn  crafu  ei  lechwedd  wrth 
glywed  fod  yr  hogiau  am  bregethu.  Aeth  misoedd  heibio  heb  i'n 
tadau  y  blaenòriaid  gymeryd  arnynl  eu  bod  am  wneyd  un  sylw  o*n 
hysfa  bregethwrol,  heblaw  ein  galw  yn  amlach  i  ddywedyd  ein 
profìadau  yn  y  cyfarfodydd  eglwysig,  a'n  Hi<><l<li  hefyd  i  ddechreu 
moddion  cyhoeddus.  Vn  aechreu  y  flwyddyn  1834,  rhoddwyd 
rhybudd  i  mi  i  'ddyweyd'  típyn  ar  y  bennod  rhyw  noa  Sabboth  yn 
\  agoldŷ  bach  Cefnywaen,  a  dyma  globen  <>  bregeth  allan  ar  y  '  Mab 
Afradlawn.'    Cyn  pen  hir,  cyînhellwyd  ti  i  wneyd  i  »*  *  1 1 1  cyffelyb  yn 

nghapel  yr  ifsgoldŷ.     >'  testyn  y  i>ry<l  hwnw  Ld,  'Oherwydd 

bod  digofaint,  gochel.'" 

V  mae  y  ddwy  bregeth  gyntaf  hyn  yn  yagrifenedig  yn  mhlithei 
bapyrau,  ac  nid  anfuddiol,  y  mae  yn  ddiamheu,  gan  y  darllenwyr 
t'y<l<l  terfynu  y  bennod  hon  âg  amÛnelliad  ohonynt  Rhaid  y  cyd- 
Uabyddir  wedi  eu  darlleu  ei  fod  o'r  dechreu  yn  rhodio  ar  ganol 


29 

sianel  y  gwirionedd  gyda  duwinyddiaeth  ac  "ymadrodd  iachus  na 
ellir  beio  arno." 

"Y  MAB  AFRADLA\Y>V— Lrc  XV. 

Wedi  ychydig  sylwadau  eglurhaol  ar  gysylltiad  y  tair  dameg 
hyn  â'u  gîlydd,  ac  ar  achlysur  eu  llefariad,  y  mae  yu  dangos  y  ceir 
yn  y  ddameg  olaf  hon  ddesgrifìado  ddychweliad  pechadur  at  Dduw. 
Ynddi  y  gwelir  yn 

"  I.  Ddyn  yu  ei  gyflwr  natur.  Pedwar  gair  yu  y  ddameg  yn 
egluro  liyu — '  a  gymerth  ei  daith  i  wlad  bell,'  '  a  wa<garodd  ei  dda, 
gau  fyw  yu  afradlawn,'  '  yntau  a  ddechreuodd  fod  niewu  eisiau.'  ac 
'  efe  a  aeth,  ac  a  lyuodd  wrth  un  o  ddinaswyr  y  wlad  houo  ;  ac  ni 
roddodd  neb  iddo.3 " 

Y  mae  yu  mauylu  ar  y  gwirioneddau  cynwyeedig  yn  y  pedwar 
ymadrodd  yma,  gan  wneuthur  sylwadau  rhagorol  ar  y  pellder 
oddiwrth  Dduw  y  ceir  y  pechadur  ynddo,  yu  yr  acho.*  ohono,  a'r 
hyu  sydd  gyriWysedig  ynddo;  ar  agwedd  afradlonufl  dyn  wrth 
natur,  fel  y  mae  yn  afradloni  trugareddau  Duw;  ynewyn  y  mae  yu 
ei  afael,  a'r  gwrthnysigrwydd  sydd  yu  perthyn  i  bechadur  a  bftr 
iddo  ymdrechu  diwallu  t-i  enaid  à'r  pethau  mwyaf  g^'àg,  yn  hytrach 
na  throi  ei  wyneh  at  Dduw. 

"  II.  Natur  gwir  edifeirwch,  drwy  yr  hwn  y  mae  pechadur  yn 
dychwelyd  al  Dduw,  a  osodir  allan  yn  y  ddameg  mewn  dau  ymad- 
rodd — '  efe  addaeth  ato  eihun,'  'efe  a  gododd,  ac  a  aeth  at  eidad.'" 

Sylwa  ar  yr  amrywiol  gamrau  a  arweiniant  i  ddychweliad 
at  Dduw,  fel  yr  eglurir  liwy  yn  hanea  yr  afradlawn — dyfod  ato  f i 
hun.  marw  o  newyn,  gwala  a  gweddill  o  fara.  tÿ  fy  nhad,  mi  a 
godaf.  ac  a  äf.  cyfaddef  y  ]>echod,  a  dadleu  aunheilyugdod. 

"III.  Ymddygiad  tirion  yr  Arglwydd  tuagat  ypechadur  edif- 
eiriol  ar  ei  ddychweliad  Y  mae  y  pechadur  yu  cael  (1)  derbyniad 
croesawgar  ;  (2)  derbyniad  ymgeleddol ;   (3)  derbyniad  llawen. 

"YR  ADDYSGIADAU. 

"  1.  Çrwelwn  y  modd  y  mae  Duw  yn  ateb  gweddi.  '  Gwna  ti  yn 
wa>.'  meddai  y  mab  afradlawn.  '  Fy  mab  hwn,"  meddai  y  tad. 
'  Dywedaf .  cyffesaf/  meddai  yr  afradlawn :  ond  cyn  iddo  braidd 
wneyd  hyny,  yr  Arglwydd  a  faddenodd. 

"  2.  Gwelwn  y  cyfnewidiad  mawr  sydd  yu  cymeryd  lle  ya  am- 
gylcliiadau  y  pechadur  dychweledig.  Yn  lle  bod  yn  grwydryn, 
wele  ef  yn  nhý  ei  dad  ;  yn  lle  bod  yu  gaethwas,  wele  ef  yn  f ab  ;  yn 
lle  bod  yn  noeth,  wedi  ei  wisgo  â'r  wisg  oreu  ;  yu  lle  y  cibau,  yn 
gwledda  ar  y  llo  pasgedig  ;  ac  yn  lle  c^^wilydd,  ofn,  a  galar,  Uaw- 
enydd  a  chysur." 


2.0 

Ar  ddiwedd  y  copi  ýsgrifenedig,  ceir  y  nodiad:— "Cefnywaeiij 

Ionawr  22ain,  1831.     Seno  y  bu'm  yn  ceisio  dyweyd  y  tápyn  cyntaf 
erioed  oddiwrth  nn  rhan  o  Air  Duw.    Teimlwn  yn  bnr  galed." 

"OHERTYYDD  BOD  DIGOPAINT,  GOCHEL."— Job  XXXVI.  18. 

Mewn  ffordd  o  agoriad  i'r  testyn,  y  mae  yn  sylwi  ar  amcan 
cyffredinol  y  llyfr,  ac  yn  erynhoi  y  dadleuon  M  y  gweithient  i  gyr- 
haeddiad  yr  amcan  mewn  modd  galluog  ac  effeithiol.  Daw  geirian 
ytestynimewn  ganddo  M  yn  rhybudd  Bobr  i  Jobibeidio  parhau 
yn  ei  gyndynrwydd,  oherwydd  bod  digofaint,am  fod  yr  Ârglwydd 
fel  pe  Vai  yn  dangos  nad  ydyw  pobpeth  yn  dàa,gochel;  goehpl 
ymgaledu,  parhan  yn  gyndyn,  rhag  iddo  dy  gymeryd  ymaith  â'i 
ddyrnod." 

"Xi  a  gawn  yn  y  fcestyn  fel  y  mae  yn  dwyn  perthynas  â  ni:  — 

u  I.  Rhybudd  difrifol.  Ma^  y  rhybndd  hwn  yn  cënhedlu  pump 
o  ymofyniadau: — 1.  Pwy  sydd  yn  ddig?  2.  Pwy  ydynt  wrth- 
ddrychau  y  digofaint  ?  3.  Am  ba  beth  y  mae  Duw  yn  ddig 
wrthym?  4.  Gan  ein  bod  wedi  digio  Duw  â'n  pechodau,  pa  fath 
ydyw  y  digofaint  Dwyfol  ? "  Yn  nglŷn  â'r  ymofyniad  hwn, 
enwa  wyth  o  ystyriaethau  yn  nglŷn  â'r  digofaint."  5.  Pa  bethan 
sydd  yn  profi  fod  y  fath  ddigofaint  yn  Xnw?"  Manyla  ar  saith  o 
bethau  yn  atebiad  i'r  ymofyniad  hwn. 

"  II.  Anogaeth  serchog — '  Gochel.'  Mae  yr  anogaeth  hon  eto  yn 
ein  harwain  i  dri  ymofyniad: — 

"1.  Pa  un  ydyw  yr  ochelfa?  Yn  nacaol  y  mae  tair  gochplfa 
siom^diír:  Gobeithiû'r  fforeu,  gwneyd  ei  oreu,  a  phroffea  wâg  <> 
arefyäd;  ae  yn  çradamhaol,  yr  unig  fan  diogel  i  bechadur  lechu 
rhas  y  digofaint  sydd  ar  ddyfod  ydyw  yn  Nghrist. 

"2.  Gan  mai  Crist  ydyw  yr  unig  noddfa,  pa  fatli  noddfa  ydyw? 
*  fa)  Y  mae  yn  lle  o  osodiad  Duw. 
u(b)        n  n        addas. 

u(e)       ..         „       diogel. 
"  fd)       „  „        o  gysur  a  dyddanwch. 

u(e)       ..     croesaw  i  bawb  droi  ato  am  noddfa. 

"3.  Pa  fodd  y  mae  dyfod  i'r  noddfa  hon?  Gwna  atebiad  Paul  i 
geidwad  y  carrhar  y  tro  yma,  'Cred  yn  yr  Arglwydd  lesu  Grist,  a 
chadwedig  fyddL' 

"III.  Bygythiad  Ofnadwy.  (Bhag  iddo  dy  Lrymeryd  ymaith 
ú'i  ddyrnod.' " 

Ar  ddiwedd  yr  yagrif  hon  eto  ceir  a  ganlyn :—  "  Dydd  Gwener  y 
glith,   1834.    <>'.    fy  enaid,  ystyria    a   ydwyt  yn  y  noddfa? 
Idy,  Mawrto,  1834;  Llanrug,  Mai,  L83*." 


51 


PENNOD  IV. 

EI   ORDEINIAD   I   WAITH   Y   WEIXIDOGAETH. 

Uais  eglwys  Ysgoldy  yn  ei  oeho*~Ei  dderbyn  i"r  Cyfarfod  Mjsol— 
John  EUas  o  Michael  Eoberts  Blino  arÿchwarel — Dysgu  boâ 
yn  siopwr  yn  Nefyn—Agor  siop  yn  Clwtybont — Ei  brofiad  fel 
siopwr — Eilythyr  at  Dr.  O.  Thomas—Cwyn  y  Uais—Ei  "Fwr- 
iadaun—Ei  "  Gyfammodau" — Y  siopwr  yn  cael  ei  y>lli  yn 
y  pregethwr—Profiad  crefyddol—-Ymofyn  gwraig — Prìodi— 
Hapusrwydd  teuluaidd  -Eiddewis  i'u-  ordeinio  —Eiordemiad. 


TYedi  pregethu  ei  bregethau  cyntaf  hyn  yn  Yagoldy  a  Chefny- 
waen.  ni  ehollwyd  dim  amser  rnewn  rhoddi  i'n  gwrthddrych  bob 
chwareu  teg  i  fyned  yn  mlaen,  ohlegid  yn  mis  Mawrth,  1834, 
anfonwyd  y  Parch.  Johrj  Jones,  Talysarn,  yno  gan  y  Cyfarfod 
Misol  i'w  brofi  ef  ac  Ellia  Fouücea,  ac  i  wrandaw  llais  yr  eglwys  yn 
eu  hachos.  Daethant  drwy  y  prawf  yn  dda.  Yr  oedd  yr  holl  eglwya 
yn  un  llaìa  am  iddynt  gael  pregetha.  Fel  hyn  yr  yagrifena  efe  yr 
hanes  yn  mlaen  : — 

"  Mewn  cyfarfod  a  gynhaliwyd  yn  y  Graig,  yn  mia  Mai,  fe*n  der- 
byniwyd  yn  aelodau  o  Gyf arf od  îíisol  Sir  Gaernarfon.  Cyfarfod 
Misol  difrifol  i  mi  oedd  hwn.  Yr  oedd  yn  bresenol  Mr.  Elias,  o 
Fon ;  y  Parchedigion  Michael  Roberts;  Jamea  Hughea;  John 
Jones,  Tremadog.  ac  ereill.  Yr  oedd  pedwar  ohonom  i  gael  eu 
derbyn  fel  pregethwyT  — Owen  Thomas,  Bangor  (yn  awr  Dr.  Öwen 
Thomas,  Liverpool);  R'thert  Jones,  Rhydfawr;  Ellis  Foultea,  a 
minau.  Yr  oedd  ein  tadau  yn  dirion  iawn  ohonom,  yn  ein  cynghori 
ac  yn  ein  dysgu.  Darfu  i  Mr.  Elias  wrth  fy  holi  am  fy  mhrofiad  o 
bethau  yr  ef engyl,  ymosod  arnaf  yn  lled  chwyrn,  ond  nid  yn  ormod 
felly  ychwaith.  Gofynodd  a  oedd  genyf  ryw  Beüian  i  obeithio  fy 
mod  i  fy  hun  yn  gadwedig?  Nis  gallwn  ateb  ei  gwestiwn  yn 
ddigon  cryf.  pendant,  a  phenderfynol  ganddo  ef  ;  ond  dywedai-  fod 
'  rhyu-beth  arnaf  yn  wahanol  i'r  hyn  a  fu'm  unwaith.'  Nid  oedd  yn 
cael  ei  foddhau  yn  yr  atebiad.  Ar  hyn  cyfododd  braidd  yn  gyffrous, 
a  dywedodd,  '  Rhywbeth,  dyn  yn  gwaeddi  ar  eraill,  ffowch  :  yr 
ydych  mewn  perygl  oni  ddiengwch,  fe'ch  difethir ;  a'r  dyn  heb 
ddianc  o'r  perygl  ei  hunan !  Pa  hawl  sydd  gan  ddyn  i  gyhoeddi 
cadwedigaeth  i  eraill,  ac  yntau  yn  ngafael  colledigaeth  ei  hunan  ! 
Dyn  yn  cymhell  Crist  yn  YYaredwr  i  eraill,  ac  yntau  ei  hun  heb  ei 
dderbyn  !  Na,  nid  rhyicbeth  a  wna  y  tro  i  fyned  i  bregethu.'  Njd 
anghofiaf  byth  ei  wedd  ddifrifol  pan  yn  dyweyd  yr  ymadroddion 


32 

hyn.  Ti-  oeddwn  yn  crynu  o'i  flaen,  a  braidd  yn  myned  î  lesmair. 
0!  EHias,  ni  welais  neb  fel  tydi!  Naddo  neb;  tebycacb  oeddìt  i 
angel  nac  i  ddyn.  Ond  cododd  y  Parch.  Michael  Etoberte  i  fyny,  a 
chymerodd  blaid  y  gwan,  gan  ddyweyd,  '  Nis  gall  duwiolion,  3e,  a 
hen  dduwiolion  yn  fynych.  gael  dim  gwell  enw  ar  waith  gras  yn  eu 
heneidiau  na  rhywbeth.  Y  peth  hwn  y  galwai  yr  Apostolion  y 
tywalltáad  grymus  hwnw  o'r  Yspryd  Gtlan  ar  ddydd  y  Pentecoet. 
Bhywbeth  ydyw  gwaitb  yr  Fspryd  G-lan  byth  nad  ydyw  dyn,  er  ei 
deimlo,  yn  deall  braidd  i  ddim  ohono,  ac  eto  y  mae  yno  rywbeth' 
Yr  oedd  fy  llygaid  fel  dwy  ffynon  wrth  glywed  yr  amddiffyniad 
yma  i  fy  '  rhywbeth.'  '  Michael  hach '  fel  y  galwai  yr  hen 
chwiorydd  ef,  un  gwych  oedd  efe  am  gymeryd  plaid  y  gwan.  Ond 
y  mae  hen  gwestiwn  Elias  byth  heb  farw  yn  fy  meddwl.  Pa  >ail 
sydd  genyf  i  hyderu  fy  mod  i  fy  hun  yn  gadwedig  ?  Yn  y  diwedd 
fe'n  derbyniwyd  oll  yn  unfrydol  fel  aelodau  o'r  Cyfarfod  Misol,  i 
2  ithu  yn  holl  gylch  Sir  Gaernarfon. 

M  Ar  ol  hyn  ymroddais  i  ymaflyd  yn  y  gwaith  o  bregethu  goreu  y 
gallwn.  Ond  yr  oedd  fy  amgylchiadau  yn  lled  anffafriol  i  wneyd 
dim  yn  debyg  i  degwch  â  gweinidogaeth  y  Gair.  Yr  oeddwn  heb 
ddim  dysg.  ond  prin  ddigon  i  ddeall  llyfr  Saesoneg  eglur.  Yr  oedd 
fy  nawn  a'm  llais  yn  afrwydd  a  dilywodraeth,  fy  meddwl  yn 
arwyuebol,  a  gwaeth  na'r  cwbl,  yr  oedd  diffyg  ymroddiad  yn  fy 
Hethu.  Byddai  fy  mhregethu  y  pryd  yma  yn  hynod  o  anwastad. 
Ar  rai  adegau  byddwn  yn  cael  fy  nghodi  yn  llawer  uwch  na  mi  fy 
hun  :  brydiau  eraill  yn  is.  os  oedd  modd  i  hyny  fod  hefyd.  Weith- 
iau  byddai  y  pregethu  yn  tra  rhagori  ar  y  bregeth.  Bryd  arall 
byddai  y  pregethu  yn  llawer  llai  peth  na'r  bregeth.  Bu  cymeryd 
mwy  o  lafur  gyda'r  bregeth  yn  foddion  i  wastadhau  llawer  ar  y 
pregethu.     Pa  un  aienill  a'i  colled  fu  hyny,  sydd  amheus  ! 

"Yr  oeddwn  ypryd  hyn  yn  dilyn  fyngalwedigaethynychwarel, 
a  chan  y  byddai  rhyw  foddion  yn  y  capel  agos  bob  nos,  yr  oedd  yr 
amser  i  lafurio  ac  astudí o  yn  brin  iawn  genyf.  Mor  ddymunol  yr 
adeg  yma  fyddai  cael  amb^ll  ddiwrnod  drycinllyd  er  cael  peldio 
myned  i'r  chwarel  !  Yn  mhen  dwy  flyoedd  neu  lai,  dechreuais  flino 
ar  y  chwarel.  Xid  blino  ar  weithio  yr  wyf  yn  >icr.  Ond  pa 
alwedigaeth  arall  a  gawn  ?  Nid  oedd  y  tál  am  bregethu  yr  adeg 
yma  ond  prin  iawn,  ddim  yn  haner  digon  i  gynal  dyn  sengl,  a  byw 
yn  y  ff<>rdd  gynilaf. 

u  Daeth  i  l'y  meddwl  y  gallwn  wneyd  byd  gwych  ohoni  trwy 
gadw  siop  fechan,  ond  Ilwyddo  i  gael  Ue  i'w  chadw  y  cawn  ddigon- 
edd  o  amser,  a  rhyddid  i  fyned  a  dyfod  fel  y  mynwn.  Wel,  dyna 
hi,  piop  raid  gael.  Tra  yn  berwi  y  peth  yn  fy  meddwl.  a  chynyg  ar 
fan  neu  ddau,  ond  y  drysau  yn  gwrthod  agor ;  ar  funyd,  dyma 


33 

ddrws  yn  agor  3-11  Xghlwtybont.  Dynia  obaith  da  am  siop  a  siopwr. 
Am  unwaith  niewn  oes,  gwelwn  y  byd  yn  wỳn  o'm  blaen.  I  aros 
i'r  siop  fod  yn  barod,  y  peth  cyntaf  oedd  i'w  wneyd  oedd  niyned  i 
rywle  i  geisio  gwneyd  siopwr  o  hen  chwarelwr.  Yr  oeddwn  yr 
adeg  yma  yn  wyth  ar  hngain  nilwydd  oed.  Agorodd  drws  yn  bur 
-ddidrafferth  i  hyny.  Mor  hwylus  y  mae  pobpeth  yn  gweithio  pan 
y  mae  Rhagluniaeth  cürion  yn  agor  drysau  !  Nid  oes  ei  bath  hi  am 
agor  a  chau.  Dyma  fi  yn  myned  i  Nefyn  am  dri  mis  at  Mp.  a  Mrs. 
Eoberts,  Shop  y  Ylaes,  a  dyna  lle  bu  y  ddeu-ddyn  anwyl  hyn  yn 
ddiwyd  ac  yn  ddygn,  yn  rfioddi  eu  holl  ddoethineb  ar  lawn  gwaith 
yn  ceiaio  gwneyd  y  peth  mawr,  afroago,  mynyddig,  yn  siopwr.  A 
diau  iddynt  deimlo  lawer  gwaith  eu  bod  wedi  ymgymeryd  â  thasg 
hollol  anobeithiol.  Nid  oedd  yn  y  creadur  oedd  o'r  tu  ol  i'r  counter 
ddim  defnydd  at  siopwr,  ond  yr  aicydd.  Yr  oedd  ynddo  awydd,  ac 
awydd  angerddol  hefyd.  Bydded  pobpeth  arall  fel  y  byddant ; 
dyma  sylfaen  dda.  aicydd. 

"  Ehywbryd  yn  mifl  Mai,  1837,  dyma  fi  yn  fy  siop.  Dyn  byw! 
Haf  ati  bellach  !  Dechreuais  yn  y  fan  isaf.  Yr  oedd  fy  cbwaer 
Alargaret,  yr  hon  oedd  yn  ieuanc  o  ran  oed  a  phriodi,  y  pryd  yma, 
gyda  mi  yn  cadw  tỳ.  G"wnaeth  hi  ei  rhanynffyddlawn.  >*id  oedd 
genyf  ond  ü'30  o  arian  o'm  heiddo  fy  hun  yn  dechreu ;  ond  trwy 
fod  yn  ddyfal,  yn  fanwl,  ac  yn  ofalus,  daeth  y  siop  yn  weddoì 
rhagddi.  Ac  felly,  fe  gollwyd  y  chwarelwr  yn  y  siopwr.  Ond  ocb 
fi  !  fe  lyncodd  y  siopwr  y  pregethwr  hefyd.  Do.  Yr  oeddwn  yn 
cael  mwy  o  ryddid  a  mwy  o  amser  nag  yn  y  chwarel,  ond  collodd 
yr  aicydd.  Mae  sefyllfa  fanteisiol  yn  rhy  fynych  yn  troi  yn 
anfanteisiol  i  ddyn. 

"  Dywedwyd  gair  wrthyf  gan  hen  chwaer  yn  Nefyn,  pan  oeddwn 
yn  aros  yno,  a  wnaeth  i  mi  yn  y  cysylltiad  hwn  lawer  o  les.  Sioned 
Owen  ydoedd  enw  yr  hen  chwaer  synhwyrol  a  chrefyddol,  a  dyma 
oedd  ei  chynghor  :  '  Peidiwch  a  disgwyl  gormod  wrth  eich  cyfeill- 
ion  crefyddol  gyda'ch  siop.  Yr  oedd  erfyniadau  taer  yn  cael  eu 
gwneyd  gan  frodyr  Xefyn  am  i  Robert  Owen  (y  Parch  R.  Owen, 
Rhyl,  yn  bresenol)  i  ddyfod  ynia  i  f yw,  i  gadw  siop,  ac  yr  oeddynt 
yn  addaw  pob  cynorthwy,  trwy  brynu  yn  y  siop,  wrth  gwrs.  Nid 
trwy  ein  cyfeillion  crefyddol,  ond  trwy  ryw  gigfrain  y  mae  ein 
Tad  Xefol  yn  anfon  cynhaliaeth  i  ni."  Gallaf  fìnau  dystio  yr  un 
peth. 

"Profedigaeth  lem  i  bregethwr  yn  byw  ar  gadw  siop  ydj-w  hon; 
dyn  yn  rhoddi  ei  amser  a'i  lafur  i  wasanaethu  cynulleidfa  a 
chymydogaeth,  ac  mewn  cjTnydogaeth  boblogaidd  bydd  y  llaf ur 
yn  f awr  os  mỳn  dyn  f od  yn  ffyddlawn ;  ac  eto  y  '  cyf eillion 
cref yddol '  yn  dangos  y  dibrisdod  mwyaf  ohono  yn  ei  amgylchiadau 
c 


34 

bydol.  Gwerthant  ef  bob  dydd,  nid  am  ddeg  ar  hugain  o  arian, 
ond  am  ddiinai  goch.    Disgwylir  iddo  lafurio  mor  lwyr-ymroddgar 

a'i  gymydog  sydd  yn  cael  ei  gynal  i  hyny.  ( )nd  disgwylir  iddo  ef 
a'i  deulu  ymgynal  wrth  y  siop.  Atolwg,  pwy  sydd  i  gynal  y  mop? 
Nid  y  bobl  dda  sydd  yn  galw  am  ei  lafur,  bid  siwr  ;  ond  rhyw 
gigfrain  sydd  yn  teimlo  ar  eu  calon  wneyd  y  gymwynas  yma  iddo 
ef  a'i  deulu.  Gwir  fod  llawer  mewn  cymydogaeth  yn  ymddwyn 
yn  wahanol,  gan  deimlo  dros  eu  pregethwr,  a  gwneyd  eu  rhan  i'w 
gynorthwyo.  Mae  pob  pregethwr  sydd  yn  byw  ar  gadw  siop, 
wedi  cyf arfod  â'r  brofedigaeth  hon  i'w  feddwl  gan'waith  a  chan'- 
waith  drachefn. 

M  Nîd  yn  y  fan  yma  ychwaithy  mae  yr  afìwydd  hwn  yndiweddu. 
Mae  ymddygiadau  gwahanol  y  cyfeillion  crefyddoì  yn  gosod  y 
pregethwr  mewn  profedigaeth  i  yniddwyn  yn  wahanol  tuag  atynt 
hwythau  yn  ei  lafur  bugeiliol.  trwy  wneyd  mwy  o'r  naill  nag  o'r 
llall.  Yn  wir,  rhaid  cael  gra.s  mawr  i  beidio,  os  gellir  peidio  er  pob 
gra&  Xi>  gall  dyn,  er  cael  pob  gra>.  fod  yn  ddim  uwchlaw  dyn 
gragol.  Dyma  anffawd  tiin.  Disgwylir  i'r  pregethwr  sydd  yn 
cadw  siop  wneyd  gwaith  y  gweinidog  mor  llawn  a'i  gymydog  nad 
oes  ganddo  ddim  f el  galwedigaeth  ond  y  weinidogaeth,  a  chsgwylir 
iddo  yr  un  pryd  fod  yn  siopwr  mor  drwyadl  a  chymydog  arall 
nad  oes  ganddo  ddim  i'w  wneyd  ond  gwerthu  y  tu  ol  i'r  coaater. 
Ar  ol  blynyddoedd  lawer  o  brawf ,  mi  a  gynghorwn  bob  dyn  i  beidio 
bytli  a  cheisio  llenwi  dau  gymeriad  mor  wahanol  i,  ac  angliyd- 
rywiol  â'u  gilydd. 

"  Bellach,  yr  oeddwn  yn  bregethwr  yn  cadw  siop.  Tua'r  adeg 
hon,  collais  bob  blas  ar  ddarllen  llyfrau  duwinyddol,  a  niethais  ei 
gael  yn  ol  o  gwbl  i'r  graddau  y  bu  yn  dylanwadu  arnat'  yn 
flaenoml,  er  ei  geisio  yn  egnîol.  Parodd  y  siop  i  mi  lawerobryder, 
ond  cefais  fwy  o  amser  i  barotoi  pregethau  o'r  fath  ag  oeddynt. 
Ghrnawn  hyn  gan  amlaf  wrth  y  counter  yn  y  siop." 

V  mae  y  nodiadau  helaeth  a  ysgrifenodd  lír.  Ellis  yn'ystod  y 
deng  mlynedd  hyn  yn  ei  ddyddlyfr,  yn  ychwanegol  at  y  nodiadau 
blaenorol,  yn  dangoe  eto  ei  fod  yr  adeg  raa  yn  nodedig  galed  a 
didrugaredd  tuagato  ei  hun,  ac  yr  oedd  pryder  yn  nghylch  ei 
fywyd  ysprydol  mewn  crefydd  bersonol,  ei  ofal  am  anrhydedd  y 
weinidogaeth,  ei  ofn  rhag  i'r  fasnach  droi  allan  yn  afiwyddiannus 
ac  yn  niweidio]  i  effeithiolrwydd  *-\  bregetìra,  yn  nghyda'r  awydd 
angerddol  a'i  meddiannai  am  i'w  Wfijiidogaeth  gael  ei  harddel 
gan  Ddnw  »-r  adnewyddiad  a  cadeiladaeth  y  saint  ac  achubiaeth 
j)t-cl)aduriaid,  yn  peri  fod  y  blynyddoedd  hyn  yn  neillduol  ob< 
pruddaidd,  a  thrallodnfl  yn  ei  hanea  Vn  mis  Mai,  1835,  cawn  ef  yn 
ysgrifênu  y  llythyr  canlynol  at  ei  gyfail]  serchus  a'i  gj'dymaith  yn 


35 

y  weinidogaeth,  y  Parch.  0.  Thomas,  Bangor  (yn  awr  Dr.  Thomas, 
Lirerpool),  yn  yr  hwn  y  ceir  profion  diamheuol  mor  lawn  o  bryder 
ydoedd  am  i'r  cam  a  gymerodd  gael  ei  fendithio  gan  Dduw  er 
lleshad  eneidiau : — 

"Anwyl  Owen, 

"Yr  wyf  yn  anturio  anfon  y  papuryn  hwn  atoch,  gan  obeithio 
fcrwy  hyny  ddal  i  fyny  yn  nghyda  meithrin  yr  ychydig  gyfeillach 
a  ddechreuasom.  Bnan  iawn  y  diffodda  amser  y  gyfeillach  wres- 
oeaf,  oddieithr  defnyddio  rhyw  foddiou  i  atal  hyny.  Ac  oherwydd 
yr  anghyfleusdra  sydd  i  ni  fwynhau  cyfeillach  ein  gilydd  trwy 
ymddiddanion,  nid  anfuddiol  ydyw  i  ni  ymgymdeithasu  trwy 
lythyrau. 

"Un  o*r  pethau  sydd  yn  cael  mwyaf  o  le  yn  fy  meddwl  yn 
bresenol  ydyw  ofni,  rhag  ar  ol  i  mi  bregethu  i  eraill,  fod  fy  hnnan 
yn  anghymeradwy.  Byddaf  yn  ìneddwl  yn  fynych  am  '  fuwch  frith 
fawr'  Jones,  Tremadog.  Y  mae  yn  ddiau  fod  pregethu  (a  dyweyd 
yn  gydniariaethol)  yn  gyfansoddedig  o  gorph  ac  enaid.  Dawu, 
gwybodaeth,  gweddnsrwydd,  callineb,  &c,  ydynt  gorph  pregethu, 
h.y.,  pethau  allanol  y  weinidogaeth  ;  ond  y  mae  gan  wir  bregethu 
enaid,  ac  enaid  y  weinidogaeth  ydyw  cymdeithas  â  Duw.  Pa 
addurniadau  bynag  a  allant  fod  niewn  gweinidog,  oni  bydd  cym- 
deithas  rhyngddo  a  Duw,  ni  bydd  ei  weinidogaeth  amgen  na  chorph 
marw  heb  enaid.  Frawd  anwyl,  gwareded  Duw  ni  rhag  anog 
eraill  i  rodio  llwybrau  nad  oes  ynom  ddim  ymdrech  i*w  rhodio  ein 
hunain,  dangos  drwg  pechod  heb  weled  ei  ddrwg  ein  hunain,  a 
dangos  rhagoriaethau  Crist  i  eraill  a  ni  ein  liuuain  heb  erioed  ei 
weled  oll  yn  hawddgar  ac  yn  rhagori  ar  bawb.  Ond  dyma  fel  y 
dylai  fod,  yr  hyn  a  welsom,  yr  hyn  a  glywsom,  hyny  yr  ydym  yn 
ei  fynegi  i  chwi. 

"  Dymimwyf  hysbysu  fy  mod  mewn  cryn  raddau  o  ddyryswch  o 
achos  fy  llais,  canys  pa  mor  gymhwys  bynag  fyddo  y  materion, 
oni  bydd  hyseinedd  yn  y  traddodiad,  ni  byddant  yn  gymeradwy. 
Er  nad  ydwyf  yn  hoff  o  ymdrechu  i  rodio  llwybrau  rhai  eraill.  eto, 
y  mae  yn  rhaid  i  mi  i  raddau  ymadael  â'm  ffordd  bresenol  o 
draddodi,  ac  am  hyny  rhaid  gwneyd  un  newydd.  Natur  ydyw 
rheol  fawr  llafaredigaeth,  eto  natur  wrteithiedig.  Ond  wrth  adael 
f y  null  aflaf  ar  presenol,  nis  gwn  ar  y  ddaear  ar  ba  law  i  droi.  Mae 
arnaf  ofn  f od  gan  f alchder  lawer  o  law  yn  y  fath  gynhwrf . 

"  Y  mae  rhyw  dueddiadau  grwgnachlyd  yn  afìonyddu  fy  meddwl 
oherwydd  prinder  amser  i  ddarllen  a  myfyrio,  heb  ystyried  nad 
ydyw  Duw  yn  gofyn  oddiar  fy  llaw,  yu  fy  amgylchiadau  presenol, 
yr  hyn  y  mae  yu  ei  ofyn  gan  y  rhai  nad  oes  ganddynt  ddim  i  ofalu 


96 

yn  fi  gylch  ond  pregethu.  Vr  hyn  a  ofynir  genym  ydyw  '  Bydd 
ffyddlawn  hyd  angau.!  Peth  gwerthfawr  yàyw  cael  cymhorthi 
ddilyn  yr  Arglwydd  yn  ei  Ragluniaeth. 

"  Bhedwn  yr  yrfa  a  osodwyd  o'n  blaen,  gan  edrych  ar  Iesu. 
Gwareder  ni  rhag  edrych  ar  neb  aac  ar  ddim  arall  f  el  arno  Ef; 
myned  trwy  barch  ac  anmharch,  gan  edrych  ar  Iesu;  ymladd 
:Vn  gelynion,  gan  edrych  ar  [esu;  codi  ein  holl  groesau,  gan  edryeh 
ar  [esu  ;  ymoètwng  i  ewyllya  Ragluniaethol  y  Jehofah,  gan  edrych 
ar  Iesu.  Bydded  tesu  Grist  ein  pobpeth.  Nafydded  i  ni  wybod 
dim  ond  [esu  Griflt,  a  hwnw  wedi  ei  groeshoelio. 

"  Yr  wyf  newydd  dderbyn  llythyr  oddiwrth  fy  nghyfaill  anwylgu 
ESllis  Foulkes.  Da  genyf  eich  hysbysu  ei  fod  yn  iach  a  chysurufl. 
Y  mae  yn  anilwg  i  bawb  fod  gwylder  a  gostyngeiddrwydd  yn 
fáwr  yn  y  dyn  ieuanc  duwiol  hwn.  Wele  frawddeg  neu  ddwy  o'i 
lythyr:  'V  mae  ymadrodd  a  welais  yn  y  aems  yn  aml  wrtli  fy 
meddwì.  'V  neb  a  elo  yn  rhy  uchel  i  gymeryd  cynghor  gan  yr 
isaf,  sydd  yn  anaddas  i  roddi  cynghor  i  neb  ';  a'r  peth  ddywedodd 
Mr.  Hlias  wrthym  yn  y  Tiraig,  'Mae  colli  golwg  ar  fawredd  y  gAvaith 
sydd  yn  peri  i  ddynion  fyned  yn  falch.'  Ac,  meddyliwyf  i  mi  gael 
mwy  o  olwg  ar  bwyaigrwydd  y  gorchwyl  o  bregethu  ar  ol  dyfod 
i  Gaer  nag  a  welais  erioed  o'r  blaen  !  '  Balasarn  (baüast)  gwerth- 
fawr  yn  y  meddwl  onide  ydyw  hyn,  i'w  gadarnhau  yn  erbyn  y 
fath  groeswyntoedd  a  gwrihdeitiau  a  allant  ymosod  ar  bregeihwr 
ieuanc  yn  y  fath  le  a  Chaerlleon. 

"  Yr  wyf  yn  teimlo  yn  hynod  o  awyddufl  a  hiraethus  am  eich 
cyfeillach  eto,  canya  nid  oes  genyf  neb  o'r  cyffelyb  feddwl,  //.//., 
neb  yn  fy  ngliymydogaeth  y  gallaf  dywallt  fy  meddwl  idd<>  yn 
ddibetruflder,  neb  a  allai  gj-dymdeimlo  â  mi  yn  fy  nigalondid 
mynych,  na  neb  a  wna  (neb  rhyw  ddyn  wyf  yn  feddwl)  fy  lloni 
trwy  gyfarwyddiadau  fel  y  gA\maethoch  chwi  lawer  gwaith. 
Gbdewch  i  mi  eich  cael  yn  gyfaill  mynwesol. 

"  Yr  Arglwydd  a'ch  bendithio  yn  gwbl  oll.  Amen.  Da  genyf  os 
caf  glywed  oddiwrthych. 

"  Fdwyf  eich  annheilwng  Gyfaill, 

"ROBERT   ELLIS." 

amedd,  Mai  7fed,  L836." 

rmddengye  y  parodd  aflafareidd-dra  llais  lawer  iawn  o  boen 
iddo  yn  y.<t<id  y  tymhor  hwn.  V  mae  yn  ei  ddyddlyfr  lawer 
o  g>-f<iriadau  at  liyn  wr<li  eu  hyflgrifenu  yn  Saesoneg,  am  yr 
amcanai  drwy  hyny  berffeithio  <i  huii  yn  yr  iaith  hono.  Tua'r 
adeg  yr  yagríf enodd  y  llythyr  l»la<  n<>rol,  dywed:  "Yrwyfmewn 
penbleth  dirfawr.gyda'm  llai.-  aflafar  am  nas  gallaf  ei  reoli.    Y 


mae  yn  waeth  yn  awr  nag  erioed."  Y  mae  yn  rhyfedd  fel  y 
gallodd  trwy  ddeall  mewn  pryd,  a  thrwy  arfer  ei  lais  i  ddisgybl- 
aeth  galed,  ddwyn  Ilaia  ydoedd  yn  natnriol  yn  grâs  a  garw,  i  beidio 
cael  ei  deimlo  yn  annerbyniol  gau  ei  wrandawyr.  Yr  oedd  er's  blyn- 
yddoedd  lawer  o  ran  hyny  a'i  lais  mor  nodweddiadol  ohono  a  dim 
a  berthynai  iddo.  Ni  fuasai  yn  Robert  Ellis  heb  y  llais  neillduol 
oedd  ganddo,  a  daeth  hyd  yn  nod  y  llais  yn  dderbyniol  a  chymer- 
adwy  fel  rhan  ohono  ef  ei  hunan. 

Y  mae  ei  ddyddlyfr  y  tymhor  hwn  hefyd  yn  cofnodi  nifer  o 
'•  Fwriadau "  o'i  eiddo,  wedi  eu  hysgrifenu  ganddo  ar  wahanul 
adegau,  fel  penderfyniadau  y  gweithid  ef  iddynt  gan  argyhoedd- 
iadau  am  dano  ei  hun,  arferion  drwg,  a  ehynydd  a  üwyddiant 
yr  achoe  goreu.  Bydd  caagliad  ohonynt  yma  yn  gystal  dangoseg  o 
ystâd  ei  feddwl  a'i  galon  y  pryd  hwn  a  dim  ellir  gael :— 

"  1.  Yr  wyf  yn  bwriadn  yn  aobi  i  lafurio  mwy  yn  y  Beibl,  i 
bregethu  niwy  o'r  Gair,  gan  osod  yr  Ysgrythyr  yn  sylfaen  i'm  holl 
bynciau,  a  bod  ynfwy  hyddyag  yn  v  gwirionedd.  -Chwefror  '25, 
1836. 

■•  2.  Yr  wyf  yn  bwriadn  yn  aobr  i  ymdrechu  á'm  holl  egni  o  blaid 
achos  cymedroldeb  yn  mhob  modd  a  thrwy  bob  moddion.  Am 
hyny  ni  byddaf  yn  fyr  o  wneyd  fv  ngoren  drwy  çrvnihorth  gras.— 
Mawrth  18,  L836. 

"  3.  Yr  wyf  yn  aobr  yn  penderfynu  na  bydd  i  mi.  trwy  gA-mhrn-th 
gras,  yfed  yr  un  dyferyn  o  ddiodydd  meddwol  ond  fel  meddygin- 
iat- th.— Gorphenaf  3,  1 836. 

"4.  Yr  wyf  yn  penderfynn  gcwod  íesn  Grist  wedi  ei  groe^hoelio 
yn  ganolbwynt  i  fy  holl  bregethau.  Mi  a  ddylwn  drin  pob  cangen 
o  athrawiaeth  fel  ag  i  agor  y  ffordd  i  ogoniant  ( 'rist  ymddiagleirio. 
— Goi-phenaf  5,  1836. 

"  5.  Yr  w^-f  yn  bwriadu  yn  sobr  i  chwilio  yr  holl  bynciau  yn  y '  Cyffea 
Ffydd,'  a'u  profi  yn  ngw^iieb  y  Beibl  a  llyfrau  eraill,  ac  felly  i 
geisiogosod  yn  fymeddwl  GorphoDduwinyddiaeth.—  Aw-t  26, 1837. 

"6.  Mî  a  ddymnnwn  na  byddo  i  mi  wneỳd  dim  tuagat  fod  yn 
ddyn  cyhoeddus.  h.y.,  na  byddo  i  mi  ymwthio  i  mi  lle,  cyflawni 
un  gwasanaeth,  ffurfio  im  agwedd  arnaf  fy  hun,  na  dyweyd  dim  i 
foddio  y  duedd  lygredig  sydd  ynof  i  ddangos  fy  hun—  Ion.,  1837. 

••  7.  Dymimwn  ymdrechu  i  ddyweyd  sylwedd  wrth  bregethu  yn 
hytrach  nac  amcanu  at  sŵn. — Chwefror  19.  1837. 

••  Yr  un  Sabbath,  yn  mhwlpud  Brynaera,  penderfynais  yn — 

"  8.  Na  bydd  i  mi  eistedd  cyn  i'r  gynulleidfa  orphen  canu,  oni 
bydd  rhywbeth  mawr  yn  galw  am  hyny. 

"  9.  Yr  wyf  yn  bwriadu.  trwy  gymhorth  gra?.  i  wa^traff u  llai  ar 
fy  am^er,  ac  i'w  ddefnyddio  vn  well.     Mawrth  30,  1838." 


Xos  Wener,  Chwefror  6ed,  1839,  cawn  ef  yn  cyflwyno  ei  hun  i'r 
Arglwydd  yii  y  geiriau  hyn  : — 

"  Dyma  fi  nnwaith  eto  yn  dymuno  offrymu  fy  liun  i'r  Arglwydd 
a'i  waith.  Yr  amodau  y  dymunwn  sefyll  atynt  ydynt— (1),  Peidio 
â  phechod.  (2),  Chwilio  pa  beth  a  orchymynir  i  mi  yn  y  Gair,  ac 
ymdrechu  i  gadw  at  y  cyfryw  orchymynion.  Dymunwn  wneyd  y 
cyflwyniad  hwn  ohonof  fy  hun  i*r  Arglwydd  bob  dydd." 

Dydd  Sadwrn,  y  27ain  o  Orphenaf,  1830,  odanypenawd,  "Cy- 
famod  newydd,"  yagrifena  fel  y  canlyn  : 

"  Yr  wyf  yn  dymuno  cael  myned  i  gyfamod  á'm  Duw  drachefn. 
Dymunwyf — 

"  1.  Roddi  fy  holl  achosion  tymhorol  yn  ei  law  Ef. 

"  2.  Iddo  Ef  fy  arwain  a'm  tywya  ar  hyd  y  ffordd  hono  y  byddaf 
fwyaf  o  ogoniant  i'w  enw,  ac  o  ddefnydd  gyda'i  waith. 

"3.  Cael  cymhorth  i'w  ddilyn  yn  ei  ÎRagluniaeth  yn  dawel  a 
diddig  o  ran  fy  yspryd,  heb  ymrwyetroyn  ormodol  gyda  negeseuau 
y  bywyd  hwn,  ond  cael  bod  yn  foddlawn  i'r  hyn  sydd  genyf,  ym- 
dawelu  yn  wyneb  ei  droion  chwerwon,  bod  yn  bererin  ar  y  ddaear, 
acfelly  i  beidio  a  theimlo  llawer  oddiwrth  wén  na  gwg  y  byd. 

"  4.  Yr  wyf  yn  dymuno  cyflwyno  fy  hun  iddo— gorph  ac  enaid^ 
i  m  cadw  byth  trwy  Grist. 

"5.  Yr  wyf  yu  dymuno  cael  byw  mewn  awyr  mor  glir  o  ran  fy 
yspryd,  fel  y  byddo  ei  fwynhau  Ef  fy  hyfrydwch  penaf. 

"6.  Yr  wyf  yn  dymuno  caely  fath  adnabyddiaeth  o'm  Gwaredwr 
a'r  iachawdwriaeth  trwj-ddo,  nes  eigaru  yn  benaf,  ac  ymorwedd  ar 
ei  drefn. 

"7.  Yr  wyf  yu  dymuno  ymarweddu  mewn  pobpeth  i  fynegu 
rhinweddau  yr  Hwn  a'm  galwodd. 

"8.  Yr  wyf  yn  dymuno  ymnerthu  i'w  waith  a'i  wasanaeth  yn  y 
modd  mwyaf  Uwyr  tra  byddaf  byw. 

'•  '.  Vr  wyf  yn  dymuno  ac  yn  gweddi'n  am  gymhorth  i  gadw  at, 
a  dilyn  y  rheolau  hyn." 

Y  man  y  dyddlyfr  yn  rhoddi  i  ni  aniryw  o'r  cyfamodau  hyn  a 
wneid  ganddo  rliyngddo  <Yi  Dduw,  yn  neillduol  felly  ar  ddechreu 
blwyddyn  ;  ac  er  y  ceŵ  hwynt  yn  ami-ywio  rhyw  gymaint  yn 
manylion  eu  cynwysiad,  y  maent  yn  eu  prif  faterion,  dymuniadau. 
ac  amodau,  yn  ateb  i'r  un  a  roddwyd  ucliod.  Xis  gellir  darllen  y 
rliai  hyn  heb  deimlo  fod  ein  gwrthddrych  yn  un  ydoedd  bob  amaec 
mewn  trafferth  gydag  ef  »-i  hun,  ac  me^ni  awydd  augerddol 
i  gyflwyno  i'w  Arglwydd  y  gwaaanaeth  goreu  a  ffyddlonaf  a  allai. 

Tra  y  mae  yn  rhwym  >>  roddi  rhyw  gymaint  o'i  amser  i'r  fasnach, 

pregethu  a'r  cynghori  ydyw   baicfa  cynwya  ei  ddyddlyfr. 

Gy<la'r  rhai  hyn  yr  oedd  yn  pryderu  ac  yn  gwir  ofalu.     Ma?nachu 


39 

yr  oedd  yn  liollol  ermantaia  i  ymroddi  i  bregethu,  ac  er  cyfleusdra  i 

gyflwyno  i'w  Dcluw  well  a  helaethach  gwasanaeth.  Felly  wrth 
ddarllen  cofnodiadau  ei  ddyddlyfr  y  tymhor  hwn,  ni  cheir  nemawr 
i  air  am  y  fasnach  ;  a  phan  y  ceir  ef,  y  mae  hyny  bob  amser  pan  y 
mae  yn  ofni  i'r  masnachwr  gymylu  a  thori  ar  effeithiolrwydd 
llaf ur  a  defnyddioldeb  y  pregethwr.  Y  mae  corph  mawr  y  cofnod- 
iadau  yn  ddatganiad  o'i  deimlad  yn  y  llafur  Sabbothol,  ei  ymrodd- 
iad  i'r  gwaith  cartrefol,  ac  yn  enwedig  ei  ddiffygion  ei  hunan  yn  yr 
ymgysegriad  llwyr  a  hollol  i'r  gwasanaeth.  Ymdrechai  yn  galed  a 
di-ildio  y  pryd  yma  mewn  llaf ur  i  wneyd  pregethau  newyddion,  a 
chymerai  boen  lawer  bob  amser  yn  eu  parotoad.  Byddai  ganddo 
bregeth  neu  ddwy  yn  newydd  bob  mis,  yr  hyn,  yr  adeg  hono,  a 
dyweyd  y  lleiaf,  oedd  yn  newydd-beth  pur  hynod.  Wrth,  ac  ar  ol 
eu  cyfansoddi,  pryderai  lawer  yn  nghylch  eu  llwyddiant  yn  eu 
hamcan  goruchel  fel  ceuadwri  cymod  Duw  at  fyd  colledig.  Gellir 
deall  hyny  wrth  ddarllen  ycyfrywsyrwadau  a  ganlyn  yma  a  thraw 
yn  y  u  Üyddlyfr  "  am  ei  Sabbothau  : — M  '  Dydd  y  pethau  bychaìn  ' 
cefais  gymorth.  '  Rhybuddio  y  drygionus ' — tywyll.  '  Ni  rwystrir ' 
— goleu  canolig.  Taith  Ysgoldy  a  Rhydfawr.  Yr  oedd  fy  mhregethu 
y  Sabboth  yn  ddarlun  o'm  byw  trwy  yr  wythnoa,  Bu'm  i  yn  yr 
wythnos  tyw  yn  mliell  oddiwrth  Dduw  ;  ar  y  Sabboth  bu  Duw  yn 
bell  oddiwrthyf  finau." 

Y  mae  y  cofnodiadau  hyn  yn  dra  lluosog,  ond  gwasanaetha  y  rhai 
hyn  yn  engreifftiau  i  ddangos  fel  yr  oedd  ei  feddwl  o'r  dechreu  yn 
gwbl  fyw  i  bwysigrwydd  y  gwaith  yr  ymgymerodd  âg  ef,  ac  o'r 
angenrheidrwydd  am  wyliadwriaetib  wastadol  arno  ei  hun  er  cadw 
ei  hunan  mewn  agwedd  y  byddai  Duw  yn  debyg  o  gymeradwyo  a 
bendithio  ei  lafur  a'i  waaanaeth. 

Yn  ei  gofnodiadau  gwna  y  sylwadau  canlynol  ar  brofiad  crefyddol, 
y  rhai  a  achlysurwyd,  fel  y  mae  y  cofnodiadau  blaenorol  a  dilynol 
yn  dangos,  gan  agwedd  ei  f eddwl  a'i  broíìad  ei  htman : — 

"  Mae  crefydd  yn  betb  i'w  phrotì.  Nídyn  unigy  mae  i'w  chwilio 
a'i  deall,  i'w  gweithio  a'i  hymarfer,  ond  hefyd  y  mae  yn  beth  i'w 
mwynhau.  Mae  argyhoeddiad,  edifeirwch.  maddeuant,  cariad, 
gobaith,  ffydd,  llawenydd,  nid  yn  unig  yn  bethau  i'w  deall,  ond 
hefyd  yn  bethau  i'w  protì.  Os  darllenwn  y  Beibl,  ni  a  welwn  y 
byddai  y  duwiolion  yn  proli  llawer  ohonynt. 

/  "  Yr  hyn  yr  ydym  yn  ei  brofì  sydd  genym  o  grefydd  mewn  gwir- 
ionedd.  Mae  cael  profi  ychydig  yn  well  na  gwybod  llawer.  Mae 
ychydig  o  oleuni  yn  y  galon  yn  well  na  llawer  o  oleuni  yn  y  pen. 
Mae  gwj-bedyn  byw  yn  well  na  llew  marw.  Mae  ychydig  o  alar 
oherwydd  pechod  yn  well  na  dawn  angelaidd  i  ddyweyd  am  dano. 
Mae  aderyn  mewn  llaw  yn  well  na  dau  mewn  llwyn.   Mae  ychydig 


40 

mewn  protìad  yn  well  na  llawer  mewn  hanes.  Nid  ydyw  gwybod- 
aeth  noeth  heb  brofiad  ddim  amgen  na  chorph  marw  heb  enaid,  eis- 
tedd  wrth  fwrdd  llawn  o  ddanteithion  heb  ymborthi,  lamp  heb  olew, 
adeilad  heb  graig  yn  sylfaen,  a  darlnn  ar  y  pared  heb  ddim  bywyd. 
u  Y  mae  theory  gyda  chrefydd  yn  beth  peryglus— dyn  yn  dysgu 
morwriaeth  yn  ei  barlwr  heb  wybod  dim  am  gael  ei  luchio  gan  y 
tonau,  a'i  guro  gan  ruthriadau  croes-lanw  ;  dysgu  defodau  milwr- 
aidd  heb  erioed  weled  ei  elynion,  heb  wybod  fswr  beth  y  w  bloeddio 
i'r  frwydr,  na  pha  beth  ydyw  chwyrnelliad  y  bwledi  o  amgylch  ei 
ben,  cleddyfau  yn  ehwareu  o  gwmpas  ei  galon,  dros  ei  esgidiau 
á  mewn  gwaed,  heb  wybod  nemawr  am  ymgyrch  chwymwylll  y 
meirchíilwyr,  a  bidogau  y  gelynion  yn  bygwth  trywanu  ei  galon. 
Y  mae  proti  ychydig  yn  well  na  gwybod  llawer.  Dyma  fel  y  mae 
gormod  gyda  chrefydd,  yn  gwybod  llawer  yn  hanesiol,  ond  heb 
wybod  dim  yn  brofiadol,  gwybod  ond  ychydig  am  daranau  Sinai, 
am  farw  i'r  ddeddf  ac  am  aileni,  oherwydd  pechod,  yn  gwybod  ond 
ychydig  am  rinwedd  gwaed  y  groes  a  maddeuant  pechodau. 

"  '  Rho  brawf ,  rho  brawf  ar  frys  i  ni 
0  ddwyf ol  haeddiant  Calfari.'  *' 

Tua  diwedd  y  tymhor  hwn,  yr  ydym  yn  cael  i  ddau  ddigwydd- 
iad  pwysig  iawn  gymeryd  lle  yn  ei  lianes,  priodi  gwraig  a  chael  ei 
ordeinio  i  gyflawn  waith  y  weinidogaeth.  Cymerodd  y  ddau  am- 
gylchiad  le  yn  y  tiwyddyn  1842.  Caiff  ef  ei  hunan  adrodd  yr  hanes 
fel  yr  ysgrifenwyd  ef  ganddo  yn  y  fìwyddyn  1879  : — 

"  Yr  oedd  ysfa  gwraig  arnaf  byth  er  pan  ddechreuais  gyda'r  siop, 
03  nad  ryw  gymaint  cyn  hyny.  Yr  oedd  genyf  dri  thestyn  i'm 
gweddi  y  pryd  hyny — cael  crefydd  o'r  iawn  rywfy  hunan,  gweini- 
dogaeth  f uddiol,  a  gwraig.  Bu'm  yn  cynyg  fy  lmn  i  ryw  ddwy 
fenyw,  ond  darfu  i'r  ddwy  fy  mwrw  ymaith  braidd  yn  ddirmygus. 
Effeithiodd  hyny  gymaint  arnaf  fel  na  ehlywn  ar  fy  nghalon  gynyg 
fy  hun  i'r  un  ferch  drachefn.  Cefais  lawer  o  drwbl  meddwl  gyda 
helynt  y  priodi.  Yr  oeddwn  o  hyd  yu  tnimlo  y  dylwn  briodi,  ond 
gydaphwy?  Effid  oedd  dim  yn  t'y  meddwl  yn  tueddu  at  yr  un 
ferch  mwy  ua'u  gilydd.  Oblecdd  liyny  cymerais  y  peth  yn  fater 
gweddi,  ac  Ofl  gweddîaifi  yn  ddifrifol  am  ddim  erioed,  gwnaetlmm 
hyny  am  gael  gwraig.  Gwraig  a  fyddai  yn  gymhortfa  i  mi  gyda'i 
waith  Ef  fyddaì  baich  y  weddi  bob  amaer.  <)-  cefaia  íy  nirwrando 
mewii  «liiii.  cefaia  yn  hyn.  Oan  nas  gallwn  gael  gwraiíí  t'y  hun, 
cymerM«l<l  fy  Miad  Nefol  y  ^rchwyi  o'm  llaw.  Daeth  a  gwraig  i 
mi  heb  ei  cheisi...  ûwnaeth  i  mi  .-i  phriodi  er  fy  ngwaethaf .  Ni 
bu  iddi  hi  gymhell  «-i  hun  i  mi,  ac  rri  bu  i  minau  gymhell  fy  huu 
iddi  hitliau.    Kto  aeth  yn  gyfrinach  rhyngom.    Cyn  dyfod  i  bwynt, 


41 

oherwydd  rhywbeth  neu  gilydd,  dyrysodd  fy  meddwl,  a  mynwn 
dynu  yn  ol,  ac  rrid  oedd  neb  am  wrthdynu.  Elwn  inau  yn  ol  os 
felly  y  dyniunwn.  Ond  ni  fynai  fy  Xhad  Nefol  ryw  ehwareu  ffẃl 
felly.  Pan  y  gofynwn  iddo  pa  beth  a  wnawn,  dywedai  wrthyf 
mewn  iaith  mor  eglur  fel  nas  gellid  ei  chamgymeryd.  *Mae  yn 
rhaid  i  ti  gymeryd  Hon  a  Hon  yu  wraig.'  Felly  y  bu.  Da  fu  y  tro. 
Beiiüithier  ei  Enw.  Ar  y  L'3am  dydd  o  Fawrth,  1S42,  ymtmais 
raewn  priodas  á  Jane  í^vans,  merch  llr.  Humphrey  Evans.  Cae'r- 
ffynon,  ger  Harlech.  Yr  oedd  hi  eisoes  er  yn  lodes  wedi  arfer  â 
sinp,  ac  yr  oedd  yn  meddu  llawer  iawn  o  gymhwysder  at  gadw 
-1  >p.  Dyma  oedd  ei  helfen.  Prof'  <dd  yn  wraig  ac  yn  fam  deilwng 
o'r  enw.  Gwnaeth  bobpeth  a  allai  yn  fy  ffordd  fel  pregethwr. 
(iweithiai  yn  galed  yn  y  siop  er  niwyn  fy  arbed.  Hwyliai  íì  bob 
smser  yn  siriol  i'm  cyhoeddiadau.  Gwnaì  bobpeth  mor  bieascmt 
ag  y  gallai  i'm  derbyn  adref  yn  ol.  Profodd  yn  ymgeledd  gym- 
hwys  i  eithaf  y  gair.  Mae  dnwioldeb  a  sèl  grefyddol  fy  ngwraig 
uwchlaw  ei  amheu.  Xid  ydyw  yn  berffaith  mwy  nac  eraill  o'r 
saint.  ond  y  mae  yn  bur  dduwiol,  ac  yn  ymroddgar  i  wasanaethu 
Duw  trwy  bob  dyfal  bara.  Byddai  yn  dda  genyf  pe  gallwn  fod 
mor  hyderus  am  fy  niogelwch  fy  him  ag  yr  wyf  yn  gallu  bod  am 
gyrlwr  fy  ngwraig.  Yr  ydym  bellach  wedì  cyd-deithio  trwy 
anialwch  bywyd  daearol  er's  dwy  ar  bymtheg  ar  lmgain  o  rlynydd- 
oedd,  wedì  g^veled  llawer  ]»ant  a  bryn,  ac  yr  ydym  rywfodd  pi 
myned  yn  fwy  hoff  o*n  gilydd  o  hyd.  os  yw  hyny  yn  bo^ibl. 
Bydded  i  ni  ein  dau  gael  cydfyw,  ac  na  fydded  pellder  mawr 
rhwng  dyddiau  ein  marw,  ond  bydded  ew^dlys  Duw  am  hyn. 

'■  Bu  i  ni  chwech  o  blant,  pedwar  o  feibion  a  dwy  o  ferched. 
i  -  ein  plant  oll  allan  yn  blant  crefyddol,  ond  i'r  fam,  fel  modd- 
ion,  y  rhaid  dìolch  am  hyny,  ac  nid  i  mi.  Bu  hi  yn  ofalus  ac 
ymroddgar  yn  eu  maethu  a'u  meithrin  yn  addyag  ac  athra^iaeth 
yr  Arglwydd  ar  y  Sabbothau,  ac  adegau  eraill,  pan  y  byddwn  yn 
gorfod  bod  oddicartref  yn  pregethu. 

"  Yn  nechreu  yr  un  rlwyddyn  y  dewiswyd  fì,  gyda'm  cyfaill  Jolm 
Owen,  Gwindy,  Eifìonydd  (y  diweddar  Barch.  John  Owen,  Ty'n- 
llwyn),  gan  Gyfarfod  Misol  Sir  Gaernarfon,  a  g^mhaliwi,-d  yn 
Mhwllhelì,  i  gael  ein  hordeinio.  Nîd  oeddwn  bresenol  yn  y 
Cyfarfod  Misol  ar  y  pryd,  a  phan  ddeallais,  teimlais  ar  unwaith  fod 
camg^mieriad  mawr  wedi  ei  wneuthur  gyda  golwg  arnaf  fi.  Peth 
braf  i'w  ordeinio  yn  wir  !  Buasai  fy  atal  i  bregethn  yn  beth  Uawer 
cymh wA-sach .  Yr  wyf  yn  credu  yn  benderf y :  iol  eu  bod  wedi  methu. 
Fe  ddengys  Duw  iddynt  eu  mistaìce  rywfodd  neu  gilydd.  Fe  ŵyr 
yr  Arglwj-dd  nad  ydwj-f  gymhwys  i  fodyn  weiiridog  yr  Efengyl. 

"  Yr  oedd  ordeinio  gweinidogion  gyda 'r  Methodistiaid  cyn  hyn 


42 

yn  dechreu  myned  i'r  goriwaered  ;  ac  felly  yr  aeth,  nes  myned  i'r 
pant  isaf.  Vn  o'r  pethau  isaf  sydd  yn  perthyn  i  Fethodistíaeth 
ydyw  ei  hordemiad.  Yr  oedd  yr  oideìnio  y  pryd  hyny  yn  rhoddi 
rhywfath  o  urddas  ar  ddyu  yn  ogolwg  rhyw  ddosbarth;  ond  y 
mae  hyny,  bellach,  wedì  Uwyr  ddarfod.  Ac  eto,  y  mae  difrifwch 
o*r  mwyaf  yn  hyn  i'r  ordeìniedig.  Dyn  yn  cael  ei  alw  gan  wlad  i 
fod  yn  weinidog  !  Yr  oeddwn  yn  meddwl  ar  y  pryd,  ac  yr  ydwyf 
yn  parhau  i  feddwl  felly,  na  ddylai  yr  un  dyn  ymgymeryd  â'r  fatli 
alwad  ddifrifol  yn  unig  er  mwyn  yr  enw  gwẁiidog.  Xa,  fe  ddylai 
pawb  sydd  yn  derbyn  galwad  ei  frodyr  feddwl  o  ddifrif  am  lenwi 
yr  env:,  hyd  y  gallo.  Bu  hyny  yn  boen  i  mi  ar  y  cyntaf,  ar  ol  i'r 
ordeiniad  fyned  trosodd,  fod  rhywrai  oedd  yn  meddu  dylanwad 
mawr  yn  y  wlad  yn  arfer  y  dylanwad  hwnw  er  fy  ngwthio  yn 
mlaen.  Bu  hyn  yn  wanychdod  poenus  i  mi,  rhag  mai  dynion  oedd 
yn  fy  ngosod  yn  y  weinidogaeth,  ac  nid  Crist. 

"  Cymerodd  yr  ordeiniad  le  yn  Nghymdeithasfa  y  Bala,  Mehefin 
8fed,  1842.  Yr  oedd  Cymdeithasfa  y  Bala  y  pryd  hyny  heb  golli  ei 
gogoniant.  Naw  ohonom  oedd  yn  cael  eu  hordeinio  yr  adeg  hono, 
ac  o'r  naw  nid  oes  ond  pedwar  ohonom  yn  fyw  ac  yn  y  weinidog- 
aeth,  sef  y  Parclm.  Roger  Edwards,  Wyddgrug;  William  Pierce, 
Rhosesmor ;  Owen  Jones,  Llandudno,  a  minau.  Y  mae  un  brawd 
arall  yn  fyw,  ond  heb  f od  yn  bresenol  (y  flwyddyn  1870)  yn  pregethu. 
Yn  y  Drysorfa  am  Awst,  1842,  cawn  y  llywyddid  '  y  cyfarfod  gan 
y  Parch.  John  Jones,  Tremadog.  Dechreuodd  y  Parch.  Lewis 
Morris  trwy  ddarllen  a  gweddîo.  Y  Parch.  John  Hughes,  Lirer- 
pool,  a  adroddodd  araeth  ar  Ansawdd  bresenol  Methodistíaeth  yn 
Xghymru,  yn  nghyda'r  dyledswyddau  a'r  peryglon.  Bwriodd  olwg 
gryno  ar  ffurf  gyfansoddol,  gwedd  amgylchiadol,  ac  anaawdd 
ygprydol  y  Corph,  gan  ei  gymharu  yn  awr  á'r  hyn  ydoedd  yn  ei 
fabandod.  Yn  mysg  ein  peryglon,  nododd  fod  yn  beryglus  i  ni 
anghoflo  ein  swcwr,  colli  yapryd  barn  a  doethineb  mewn  swyddog- 
ion,  g^N*anliau  mewn  undeb  a  brawdgarwch,  myned  i  seguryd  a 
marweidd-dra,  &c.  Cyn  terfynu,  crybwyllodd  am  yr  arwyddipn  o 
fywyd  sydd  eto  yn  ein  mysg,  gan  ein  calonogi  i  fyned  yn  mlaen.  V 
Parch.  Evan  Harris,  o'r  Deheudir,  a  ofynodd  y  cwestíynau  athraw- 
iaethol  arferedig  i'r  brodyr  a  neillduid  ;  ac  wedi  derbyn  eu  hateb- 
iad,  y  Parch.  John  Bughea,  air  Drefaldwyn,  a  ofynodd  am  yr 
arwydd  o  ddewisiad  y  Corph  ohonynt  i  weinyddu  yr  ordinhadau  o 
Fedydd  e  Swper  yr  ArglwyddL  Bhoddwyd  hyny  trwy  ddyrehafiad 
dwylaw.     Y    Parch.    William  Amlwch,  a    draddododd 

gynghor  tra  difrif ol  i*r  brodyr  ordeiniedig,  adiweddodd  ŷParch. 
John  Jones,  Llanbedr,  sir  Aberteifi,  trwy  weddi.'" 

W'rth  edrych  yn  r.l  yspaid  dwy  ar  l»ymtheg  ar  hugain  o  Hynydd- 


43 

oedd,  nis  gallai  lai  na  thori  allan  i  ddywedyd,  "  Diolch,  diolch  am  y 
cadw  a'r  cuddio  a  fu  arnaf  íì !  " 

'•  Myfi  oedd  yr  olaf  ar  y  rhestr  yn  y  Bala,  ac  yr  oeddwn  felly  yn 
mhob  ystyr.  Ehywfodd  yn  y  gynffon  yr  wyf  byth,  er  i  mi  wingo 
llawer  yn  fy  oes  am  fyned  ychydig  yn  nilaen.  Yr  wyf  bellach  yn 
dechreu  boddloni  ar  y  lle  yr  ydẃyf,  ac  yn  gallu  llawenhau  wrth 
weled  eraill  yn  fy  nihasio.  Qnd  trwy  gymhorth  Duw,  mi  wnaf  fy 
ngoreu.  Rhodded  yr  Arglwydd  ras  i  mi  i  fod  yn  ffyddlawn  ar 
ychydig.  Gwareded  11  rhag  pob  gweithred  ddrwg,  a  chadwed  ti 
i V  dragywyddol  deyrnas,  trwy  Grist  Iesu.     Amen." 


PENNOD  V. 

"  Y  DEUGAIN    MLYNEDD   HYN.' 


RHAN      I. 

Ymroddiad  i  waith—Yr  ardystiad  dirwestol,  a'i  ymdrechi<>n  <>  blaid 
sobrwydd—  Ei  edmygedd  o  Mr.  Elias — Ei  sylwadau  ar  Mr 
Elias  fel  ffwrandawr—Difrifwch  Mr.  Ellis—Ei  ajiechyd,  u'i 
ojffithiau — JEi  daith  ìr  Deheudir — JEi ymdeimlad  dwfn  o  lyyredd 
y  ya/on—Pryder  yn  nyhylch  taith  i  Loeyr—L'eisio  ymroi  ìr  byd — 
Mr.  Boberts,  Amlwch,  yn  Nghymdeithasfa  y  Bala—Ei  yyfar- 
fyddiad  á,  a'i  edmygedd  <>  Mr.  Humphreys,  Dyffryn — Bedyddio 
eiferch  ei  hun — Y gofid  a'r  pryder  yn  ei  herwydd—Sylwadau  ar 
natur  a  phwysigrwydd  yr  ordinhad  o  Fedydd. 


. 


Tymhor  o  weithio  caled  fu  y  tymhor  hwn,  ac  o  ymroddíad 
cyaegredig  i  waith  yr  Ârglwydd  yn  ei  amrywio]  gysylltiadau.  Yr 
ydoedd  Mr.  Ellis.  yn  ystod  y  rhan  fwyaf  o'r  tymhor  yma,  yn  gorfod 
trafferthu  â  negeseuau  y  bywyd  hwn  er  cynhaliaeth  id«:lo  ei  lum  a'i 
deulu.  Ond  pregethu,  a  gweithio  dros  ei  Arglwydd,  oedd  meddwl 
mawr  llywodraethol  ei  oes.  I  hyn  yr  aberthodd  ei  hun  gorph  ac 
enaid.  Yr  ydoedd  yr  hunan-aberthiad  hwn  i  Iesu  Grist  yn  peri 
ei  fod  bob  amser  yn  im  o'r  rhai  cyntaf  i  syrthio  i  mewn  â  phob 
symudiad  tueddol  i  lesoli  dynoliaeth,  ac  i'w  gwaredu  o'i  thrueni. 
Cawsom,  yn  y  benuod  ddiweddaf,  ei  fod  mor  foreu  a  Gorphenaf, 
1836,  wedi  gwneyd  penderfyniad  i  lwyrymatal  oddiwrth  bob  math 
o  ddiodydd  meddwol,  ac  felly  i  fod  yn  ddirwestwr.  Efe  a'r 
diweddar  Barchedig  Thomas  Edwards,  Ebenezer,  oeddynt  y  ddau 
gyntaf  yn  y  plwyf  a'r  cymydogaethau  i  gymeryd  yr  ardystiad  hwn. 
Gwnaethant  hyny  yr  un  adeg  yn  nghapel  Dinorwig,  ar  ddiwedd 
cyfarfod,  yn  yr  hwn  yr  oedd  y  diweddar  Mr:  Bobert  H.  Williams,  y 


H 

pryd  hyny  o  Fanchester,  ac  yn  ddiweddaf  o  Menai  Bridge,  yn 
areithio  ac  yn  llosgi  aloohol,  er  Uawer  o  syndod  a  boddhad  i'r 
gynulleidfa.  Parhaodd  yn  ffyddlawn  i*w  ardystiad  hwn  hyd  y 
diwedd,  ac  ymgymerodd  yn  galonog  â  phob  ffurf  newydd  ar  y 
cwestiwn,  gan  ystyried  mai  ei  ddyledswydd  a'i  ragorfraint  ydoedd 
cael  gwneyd  ei  hun  yn  bobpeth  i  bawb,  fel  y  gallai  drwy  hyny 
enill  rhai.  Gwnaeth  ei  oreu  bob  amser  trwy  eaiampl,  perswadiad 
personol,  ac  areithio  cyhoeddus  i  gael  ei  gydgenedl  o  drueni  a 
dinystr  cyfeddach  a  meddwdod.  Ni  bu  neb  a'i  barch  ynfwy  fel 
dirwestwr  egwyddorol  a  phybyr  nag  efe  ani  yspaid  pum'  mlynedd 
a  deugain. 

Gwelir  iddo  gael  ei  ordeinio  yn  mhen  y  flwyddyn  wedi  marwol- 
aeth  y  Parch.  John  Elias,  ac  yr  oedd  yr  ymdeimlad  o'r  golled  ar  ei 
ol  ef  fel  tywysog  a  gŵr  rnawr  yn  Israel  wedi  syrthio,  yn  peri  fod 
ei  ddylanwad  ar  ddynion  ieuainc  yn  gwynebu  y  weinidogaeth  yn 
llawn  cymaint  yn  ei  farwolaeth  ag  ydoedd  yn  ei  fywyd.  Vr  ydym 
yn  cael  fod  Mr.  Ellis,  oddiar  ei  adnabyddiaetb  o  Mr.  Ëlias,  yn 
edmygydd  trwyadl  ohono,  ac  yn  teimlo  yn  ddwfn  y  golled  a 
brofwyd  yn  ei  ymadawiad.  Yn  mysg  ei  bapyrau,  ca-\vn  y  sylwadau 
canlynol  ar 

ICB.    ELIAS   FEL    GAVEAXDAWI{. 

"  Nid  yn  unig  yr  oedd  Mr.  Elias  y pregethwr  goreu  yn  ei  oes,  on<l 
yr  ydoedd  hefyd  y  ffwrandawr  goreu.  Mae  wedi  digwydd  yn  rhy 
fynych  fod  y  pregethwr  enwog  yn  gwneyd  gwrandawr  sâl,  ond  nid 
ydyw  hyny  mor  hyllig  a  gwrthun  a  bod  rhyw  gorach  <>  bregethwr 
yn  gwneyd  trwyn  sur  a  gollwng  ei  dwsiau  wrth  wrando  ar  <-i 
frodyr  yn  pregethu.  Ond  yr  oedd  Mr.  Elias  yn  wrandawr  da. 
Ymddangosai  fel  wrth  ei  fodd  yn  mwynhau  gweinidogaeth  pregeth- 
wyr  cyffredin  eu  doniau,  os  caffai  eu  bod  yn  amcann  yn  gywir  aî 
leshad  eu  gwrandawyr.  Ar  y  cyfryw  rai  byddai  yn  gwrando  â'i 
holl  egni.  Byddai  yn  f wy  felly  nag  odidineb  yn  y  gynulleidf a. 
Daliai  ar  bob  gair  a  ddywedai  y  pregethwr,  edrychai  yn  siriol, 
porthai,  amnridiai,  gan  ddal  ei  oreu  ar  y  gwirionedd  ;ì  draddodid. 
Byddai  ei  holl  agwedd  yn  llefaru  geiriau  Cornelius,  •  Vr  awrhon, 
gan  hyny,  yr  y'm  ni  oll  yn  bresenol  gerbron  Duw,  i  wrando  yr  lioll 
bethau  a  orchymynwyd  i  ti  gan  Ddnw.'  Mor  hawdd  fyddai 
pregethu  i  L'ynulleidfa  o  wrandawyr  fel  ef e  í  Dyn  yn  pregethu  i'r 
gwynt,  fel  y  dywedir,  neu  ynte  un  yn  dwyn  i  mewn  heresiau, 
ty<l<lai  yn  wrthodedig  Lran<l<l".  Byddai  ei  feddwl  sanctaidd  yn 
tosturio  wrth  y  naill  ac  yn  dirmygu  y  llall. 

"Rhyw  deirgwaith  neu  bedair  y  bu'm  i  yn  cei.-io  pregethu  yn  <  i 
glywedigaeth.  Y  tro  cyntaf  y<l<»e<l<l  yn  oghapel  y  Graig.  a  hyny 
>ni  lled  fuan  ar  ol  i  mi  ddechreu  pregethu.     Ychydig  o  fisoedd  yn 


46 

flaenorol  yr  oeddwn  yno  niewn  Cyf  arfod  Misol  yn  cael  fy  nerbyn 
yn  bregethwr.  Aethwn  oddicartref  i'r  Graig  ar  foreu  Sabboth 
gwlybyrog.  Yr  oeddwn  yno  yn  foreu.  Rhyw  haner  awr  cyn 
amser  dechreu,  dywedodd  gŵr  y  tŷ  wrthyf  fod  un  arall  i  bregethu 
gyda  mi  y  boreu  hwnw.  Holais  pwy  ydoedd.  'Oh!  Mr.  Elias,' 
oedd  yr  ateb.  Ond  nid  aeth  y  newydd  yn  rhyw  brofedigaeth  fawr 
i  mi  ar  y  pryd,  am  y  gwnaethum  fy  meddwl  i  fyny  yn  y  fan 
na  wnawn  bregethu,  a  theimlwn  yn  bur  sicr  na  byddai  neb  mor  ffol 
a  cheisio  genyf.  Dechreuais  ofni,  pa  fodd  bynag,  rhag  y  ceisid 
genyf  ddechreu  yr  oedfa.  Yn  mhen  enyd,  rhyw  ddeng  mynud  cyn 
yr  amser,  dyma  Mr.  Eliaa  at  y  drws  yn  ei  gig.  Daethai  y  boreu 
hwnw  o'r  Borth.  Ni  byddai  efe  byth  ar  ol  ei  amser.  Mawr  oedd 
yr  helynt  gan  y  cyfeülion  yn  ei  gylch,  ac  yn  enwedig  felly  gŵr  y 
tÿ  capel.  Yr  oedd  Mr.  Elias  mor  nodedig  o  ofalua  fel  na  ddeuai  i'r 
tŷ  nes  rhoddi  y  ceffyl,  y  gig,  a  i>hobpeth  yn  eu  lle.  Mynai  efe 
weled  y  diwedd  ar  bobpeth.  Ond  o'r  diwedd,  i'r  tÿ  ag  ef,  a  phawb 
am  y  goreu  i'w  groesawu.  Vr  oedd  yntau  yn  fáriol  ac  yn  dirion 
wrth  bawb.  Ysgydwai  law  à'r  holl  gyfeillion,  a  hyny  gyda  gwên, 
ond  gwên  ddifrifol,  cofier.  Byddai  difrifwch  hyd  yn  nod  yn 
ngwênu  Elias.  Àr  ol  i  bawb  orphen  eu  moes-gyfarchiadau, 
dywedwyd  wrtho  pwy  oeddwn  inau.  Edrychai  amaf  gyda  gwên. 
Daeth  yr  amser  i  ddechreu  yr  oedfa.  Dywedodd  y  blaenor  y 
gwnawn  i  ddechreu  yr  oedfa,  a  dyna  y  gwrid  i'r  wyneb  a'r  cryndod 
i'r  cymalau.  'Na/ebe  Mr.  Elias,  gyda  gwên  fyth,  * rhaid  i'r  gŵr 
ieuanc  bregethu ;  efe  sydd  i  f od  yma  heddyw :  myfi  ydyw  yr 
mtruder.1  '  Xa,  gwell  genyf  beidio,  os  gwelweh  yn  dda,  Syr,' 
meddwn  inau.  '  0  na,'  ebe  Mr.  Elias,  '  rhaid  i  chwi  bregethu.'  Ac 
i'r  capel  yr  aed  dan  grynu.  Darllenais  a  gweddiais,  ac  yr  oeddwn 
yn  teimlo  rhwyddineb.  Yr  oedd  '  Amen  '  Elias  i'w  gly^red  dros  y 
capel.  Ar  ol  darfod  y  gwasanaeth  dechreuol,  troais  ymaith  i  roddi 
lle  i'r  gŵr  enwog.  Ymaflodd  yntau  ynof  o'r  tu  ol  â'i  ddwylaw,  ac 
a'm  gwthiodd  i'r  front  drachefn,  a  dywedodd  eilwaith  yn  y  modd 
ruwyaf  serchog  a  thyner  fod  yn  rhaid  i  mi  bregethu.  Felly  fu. 
Nid  oedd  dim  i'w  wneyd  ond  pregethu  neu  fethu.  Pa  beth  bynag 
am  fy  mhregethu,  yr  wyf  yn  sicr  nad  oedd  yno  neb  yn  well 
gwrandawr,  oa  cystal,  â  Mr.  Elias ;  ac  yr  oedd  ei  waith  ef  yn 
1  porthi,'  f el  y  dywedir,  yn  rhoddi  i  mi  lawer  iawn  o  hwjdusdod  a 
hyfder  i  wneyd  fy  ngoreu  yn  y  gwaith.  Yr  oedd  yn  ymorchestu 
i'm  gwneyd  yn  ddiofn. 

"  Ar  ol  i'r  gwasanaeth  orphen,  aethum  i'r  tŷ  capel,  ac  yno  yr 
oeddym  ein  dau  i  giniawa.  Cymerodd  fi  gydag  ef  yn  ei  gig  i  Dan- 
y-maes  at  ddau  o'r  gloch,  ond  yr  oedd  efe  yn  myned  i'r  Crûg  i 
orphwys.     Yr  oedd  yn  y  tŷ  ac  ar  hyd  y  ffordd  yn  hynod  rydd  a 


48 

chyfeillgar,  yn  ymddiddan  yn  siriol  ac  yn  cynghori  yn  dadol.  Yr 
wyf  yn  cotìo  ei  fod  yii  rhoddi  cynghor  felly  i  mi : — '  Myfyriwch 
boh  gwirionedd  yn  drwyadl,  f el  y  gellwch  ei  ddeall  o  bob  tu,  a'i 
adnabod  yn  ei  holl  gysylltìadau  a  gwirioneddau  eraill.  Dynay 
Wyddfa,  nid  ydyw  yn  ymddangoa  yn  hollol  yr  im  fath  o  Gapel 
Cnrig,  o  Lanberis,  ac  o  Feddgelert,  eto  y  Wyddfa  ydyw.  Er  mwyn 
ei  hadnabod  yn  iawn,  rhaid  edrych  arni  o  bob  pwynt.  Felly  y  mae 
gydag  athrawiaethau  y  Beibl.  Ewch  o'u  cwmpas,  ac  edrychwch 
arnynt  o  bob  cyfeiriad.  Edrych  ar  y  gwirionedd  o  un  ochr  sydd 
yn  arwain  i  gamsyniadau.  Ymroddwch  i  fyfyrio  y  gwirionedd  yn 
drwyadL'  Vr  wyf  yn  eoiio  syhv  arall  o'i  eiddo  ar  y  pryd — '  Gofel- 
wch  am  bregethu  yn  blaen  ac  yn  eglur.  Y  mae  y  cyffredin  o'r 
gwrandawyr  yn  llawer  mwy  anwybodus  nag  y  byddwn  ni  yn 
meddwl.  \\  Mi  a  wn  pa  beth  ydyw  pregethu  yn  ieuanc,  a  pha  beth 
bellach  ydyw  pregethu  yn  hen.  Mi  a  wn  yn  dda  mai  temtasiwn 
pregethwr  ieuanc  ydyw  ceisio  boddhau  y  dosbarth  mwyaf 
gwybodus  yn  y  gynulleidfa,  ond  edrychwch  chwi  ar  y  boblach  isel 
fydd  ar  y  meinciau  ar  lawr  y  capel,  a  phregethwch  i'r  rhai  liyny, 
a  gadewch  i  bobl  ymyl  y  yallery,  y  bobl  ddeallus,  i  gymeryd  eu 
siawns.' 

u  John  Elias  oedd  yn  bob  peth  o  ddif rif .  Os  gwrando,  gwrando 
o  ddifrif.  Os  pregethu,  pregethu  o  ddifrif.  Nifl  gallai  fod  yn 
ysgafn  gyda  dim.  Yn  wir  yr  oedd  gweled  Elias  yn  rhoi  rhyw 
awydd  am  unwaith  ar  rai  lled  ddiofal  i  fod  o  ddifrif.  Bydd  gweled 
ei  ddarlun  ar  hyd  y  parwydydd  yn  peri  i  mi  deimlo  yn  gywil- 
yddus.  Bydd  yn  cymhell  i'r  meddwl,  dyma  ddynfu  byw  o  ddifrif. 
•  Eüias  oedd  ddyn  '  y  mae  yn  wir,  yn  meddu  ei  wendidau  fel  dynion 
eraill,  ac  yn  gorfod  dioddef  fel  eraill ;  ond  o'r  holl  ddynion  a 
welais  erioed,  ni  welais  neb  wedi  esgyn  mor  agos  i'r  angel,  yn 
gymaint  felly  fel  y  byddai  amheuaeth  yn  y  dychymyg  ar  brydiau 
pa  un  ai  dyn  ai  angel  fyddai  mewu  gwirionedd." 

Nis  gellir  darllen  yn  ystyriol  y  sylwadau  uchod  am  y  diweddar 
Mr.  Klia>  heb  deimlo  y  rhaid  fod  y  neb  a'u  gwna  ei  hunan  yii  ddyu 
difrifol.  "  Pob  cyffelyb,  ymgais."  Y  mae  hyn  yn  wirionedd  yma 
beth  bynag.  Nerth  yr  elfen  o  ddifrifwch  ynddo  ef  ei  hunan  a'i 
gwnelai  mor  wresog,  ac  a  daniai  ei  enaid  â  brwdfrydedd  byw  i 
adnabod  a  gwerthfawrogi  dif rifwch  mewn  eraill,  a  hyny,  fel  yn  y 
darlun  blaenorol,  nes  ymylu  ar  syrthio  o  fiaen  y  corphoriad  ohono 
yn  Mr.  ESlias  i'w  haner  addoli.  Y  ma^  y  difrifwch  \\vm  fel 
gwythien  euraidd  yn  rhe<leg  trwy  ei  holl  ymwneyd  â  gwaith  T)uw 
ar  hyd  ei  088,  ac  yn  ddiamheu  fod  hyn  yn  elfen  bwj-sig  o  guddiad 
cryfder  y  bywyd  o  ddefnyddioldeb  a  dreuliodd  mor  lwj-r  gysegr- 
edig  i'w  Arglwj-dd. 


47 

Y  mae  yn  ei  ddyddlyfr  am  y  blynyddoedd  cyntaf  ar  ol  yr 
ordeiniad,  yn  llawn  o  brofiad  o  ddifrifwch  nieddwl  oedd  yn  ym- 
deimlo  ar  y  naill  law  a  niawr  bwysigrwydd  y  gwaith  yr  oedd 
wedi  ymgymeryd  âg  ef,  ac  ar  y  llaw  arall  a'i  wendid  a'i  anallu  ei 
hunan  i  gyflawni  un  gwasanaeth  teilwng  i'r  Arglwydd  Iesu.  Yn 
nghanol  y  ddau  deimlad  yma  oeddynt  yn  llethol  iV  yspryd.  yr 
oedd  yn  cael  nerth  i  wneyd  ei  oreu  mewn  cymdeithas  agos  â  Duw, 
ac  mewn  sylweddoliad  o  gyflawnder  ei  addewidion  i*r  rhai  a 
fyddant  ffyddlawn  ac  ymroddedig. 

Yn  y  flwyddyn  1843,  y  mae  yn  cael  ei  gymeryd  yn  sâl  iawn  gan 
vifluenza,  ac  fel  hyn  yr  adolyga  efe  ei  hun  yn  mis  Gorphenaf,  y 
rhan  a  aeth  heibio  o'r  flwyddyn :— "  Treuliais  y  misoedd  cyntaf  o'r 
flwyddyn  hon  yn  wrthgiliedig  iawn  o  ran  fy  yspryd,  ac  yn  hynod 
ddilafur.  Yr  oedd  fy  yspryd  niewn  agwedd  ddrwg  iawn.  Ond  yn 
nechreu  mìs  Mai,  tarawyd  fl  gan  glefyd  blin  yr  injìuenza.  Bu'in 
yn  gorwedd  am  fis,  a  bu'ni  am  fìfi  arall  yn  wanllyd  iawn,  nea 
weithiau  ofni  na  chawn  fyw.  V  nawfed  dydd  o'r  mi>  hwn  yraìl 
ddechreuais  ar  fy  llafur  trwy  gyfranu  yr  ordinhad  yn  Rhydfawr  y 
boreu,  ac  yn  Yagoldŷ  y  nos.  Pregethais  yn  y  daith  y  Sabboth 
canlynol.  Gallaf  ddyweyd  fel  y  Salmydd,  '  Da  yw  i  mi  fy 
nghystuddio  ;'  '  Cyn  fy  nghystuddio  yr  oeddwn  yn  cyfeiliomi.'  Yr 
oeddwn  wedi  myned  yn  fydol  iawn.  Yr  oeddwn  yn  galw  am  ryw- 
beth  chwerw.  Bu  y  cystudd  yn  foddion  i  ddeffroi  llawer  amaf,  ac 
i'm  hysgwyd  o'm  cysgadrwydd.  Bu  gorfod  i  mi  fwrw  golwg  dros 
fy  holl  oes  grefyddol.  Dygwyd  fy  holl  driciau  o  flaen  fy  llygaid. 
Bu  raid  i  mi  chwilio  i  mewn  i'm  bicndel  crefydd  i  edrych  a  oedd 
genyf  Grist  yn  fywyd,  a  methais  a'i  gael.  Penderfynais  dreulio 
gweddill  fy  oes  i  ymofyn  am  dano.  Vr  ydwyf  heddyw  yn  teimlo 
graddau  o  arswyd  rhag  llithro  eto  i'r  hen  draciau  y  bu'm  ynddynt 
o'r  blaen,  a  dwyn  arnaf  fy  hun  yr  hyn  a  fo  gwaeth.  ^NIi  a  ddy- 
munwn  gan  Dduw  i  hyn  fod  yn  ddechreuad  cyfnod  newydd  yn  fy 
oes  grefyddol.  Dymumru  hefyd  allu  ymddiried  fy  amgylchiadau 
i'r  Argh^-ydd,  ac  eto  bod  yn  ofalus  gyda'm  dyledswyddau  bydol. 
Felly  cynorthwj-ed  yr  Arglwydd  fl." 

Yn  mis  Mehefin,  1844,  ysgrifena  : — "  Er  pan  y  bu'm  uwchben  y 
llyfr  hwn  o'r  blaen,  bu'm  ar  daith  yn  y  Deheudir,  forsooth,  am  saith 
wj'thnos  gyda  David  Pritchard,  Rhydfawr  (Pentir  wedi  hyny),  a 
phregethais  fy  hun  allan  o  lais.  allan  o  bregethau,  ac  allan  o  yspryd 
pregethu.  Ac  er  fy  mod  gartref  er's  dros  fis,  nid  wyf  wedi  dyfod 
ataf  fy  hun  eto.  Y  mae  pregethu  bob  tro  yn  faich  arnaf.  Y  pryd 
hyn  y  llynedd  yr  oeddwn  ya  sâl  iawn,  a  gwnaethiun  lawer  o  addun- 
edau  teg.  Meddyliais  yr  adeg  hono  y  buaswn  yn  Gristion  ac  yn 
bregethwr  heb  ei  fath,  ondsyrthiais  i'r  hen  draciau,  ac  yn  ddyfnach 


48 

i'r  llaid  nag  erioed.  Byddaf  yn  digio  yn  arw  yn  yr  olwg  ar  drueni 
y  natur  ddynol,  ond  yr  holl  drueni  a  welaf  yn  wasgaredig  droa  y 
ddaear,  erbyn  edrych  yn  graff,  a  welaí  wedi  ei  grynhoi  i'm  caloii 
fy  hun.  I  Nid  oee  eisiau  i  mi  fynedi&ufain  i  weled  twyll  crefyddol, 
i'r  Iweradon  i  gael  golwg  ar  annhrefu,  i  Poland  i  weled  gorth- 
rwm  a  gormes,  i  Twrci  i  gael  golwg  ar  farbareidd-dra,  i 
Ffrainc  i  weled  annuwiaeth,  i  China  i  gael  golwg  ar  falch- 
der.  ac  i  Lundain  i  weled  puteindra,  caf  lawn  olwg  ar  y 
pethauhyn  oll  yn  fyymyl— yn  fy  nghalon  fy  hun.  Mi  a  luniaia 
lawer  o  t/ìeories  erioed,  ond  ymaeptb  un  wedierthylu.  Byddaf 
yn  dychryn  weithiau  wrth  feddwl  am  ddydd  y  cyfrif.  Y  mae  y 
gair  hwnw  yn  fy  nghanlyn  yn  barhaus,  '  <).<  ydwyf  annuwiol,  gwae 
fì.'  Y  peth  aydd  yn  peri  i  mi  amheu  cywirdeb  fy  oghrefydd  fwyaf 
o  bobpeth  ydyw,  fy  mod  yn  cael  mwy  o  bleser  niewn  pethau  eraill 
nag  yn  ngwaith  yr  Arglwydd.    Ni  orchfygaia  elyn  erioed." 

Ymddengya  ei  fod  tua'r  adeg  hon  mewu  llawn  cymaint  trafferth 
gydag  ef  ei  hun  ag  odid  unrhyw  adeg,  oblegid  fe'i  ceir  ar  y  27ain 
dydd  o'r  un  niis  yn  ysgrifenu  :— "  Pa  beth  a  wnaf?  ai  parhau  yn  yr 
un  agwedd,  yn  yr  un  diffrwythder  a  difaterwch,  yn  yr  un  diogi  a 
byw  yn  yr  im  pechodau,  ai  ynte  ceisio  ymysgwyd  eto  unwaith,  ac 
ail  ddechreu  byw,  ail  ddechreu  llafurio,  a  hyny  o  ddifrif  ?  Rh<  tddaia 
lawer  cynyg  erioed  i  ddeffroi  a  chodi  o  blith  y  meirw,  ond  syrthio 
wed'yn  y  byddaf  i'r  un  agwedd  yn  fuan  iawn.  ( )nd  os  ydwyf  am 
ail  ddechreu  eto,  pa  bethau  sydd  raid  i  mi  eu  gwneuthur?  "  Yna 
mae  yn  manylu  ar  naw  o  bethau,  y  rhai,  gan  mwyaf,  ydynt  yn  ateb 
i'r  ìnoriadau  o'i  eiddo  a  roddwyd  yn  llawn  yn  y  bennod  ddiweddaf.* 
Ac  ar  ddiwedd  y  naw  u  rhaid  "  yma  ychwanega,  "  Mae  y  diaf ol  yn 
chwerthin  am  fy  mhen  er's  meityn.  Ylae  wedi  fy  ngweled  yn 
gwneyd  rheolau  da  lawer  gwaith,  ac  yn  eu  tori  yn  chwilfriw  cyu 
pen  deuddydd.  Vr  wyf  ünau  yn  gwybod  mai  un  peth  ydyw 
çwneyd  rheolau,  ac  mai  peth  arall  hollol  wahanol  ydyw  eu  cadw. 
Nid  oes  ond  dylanwadau  graa  Duw  yn  unîg  a  ddaw  a  phechadur 
i'w  le,  ac  a'i  ceidw  hefyd  yn  ei  le. 

"  *  Rhaid  i  mi  gael  pob  gras,  pob  dawn, 
O'th  drysor  Ilawn  yn  gyfan  ; 
Ac  oni  cliaf,  fy  enaid  prudd 
Agyll  ydyddyn  fuan.'" 

Y  dydd  olaf  o  Gorphenaf,  1844,  cofnoda  yn  ei  ddyddlyfr  :— "  Yr 
wyf  yn  hwylio  fy  hun  i  fyned  i  Lerpwl  a  Manchester  am  fis  Awst ; 

ond  i  beth  ?  O!  i  bregetliu!  i  ddysgu  ffordd  Duw  yn  fanylach,  i 
dywys  pechaduriaid  at  ffynonau  bywiol  yr  iachawdwriaeth,  ac  i'w 

*  Gwel  tudalenau  37  a  38. 


«9 

iaroi  o  dywyllweh  i  oleuiii,  ac  o  feddiant  Satan  at  Dduw  : :  Cìẃr 
braf  i  ddysgu  gwrandawyr  Rees  a  Hughes  :  Myfi  yn  gymhwys  i 
ddysgu  boneddigìon  Lloegr :  :  Yr  wyf  yn  dlawd  o  bobpeth — o 
bregethau  ac  o  yspryd  pregethu.  0  !  na  allwn  gadw  yn  agos  aî  fy 
Xuw :  Xíi  a  ddymunwn  gan  Dduw  na  byddo  un  ymddygiad  ynof 
yn  un  man  na  chyda  neb  a  fyddo  yn  iselhad  i  grefydd  Iesu 
Grist." 

(rydag  ef  ei  hnn  yr  ydym  yn  ei  gael  yn  barhaus  yn  y  blynydd- 
oedd  hyn.  V  mae  yn  myned  drwy  y  cylch  arferol  o  waitli 
cyhoeddus  fel  gweinidog  yr  efengyl,  ond  o  hyd  yn  methu  boddloni 
ei  hun  à  gwasanaeih  digon  perffaitb  i'r  Duw  yr  oedd  wedi  ei 
feddiannu  â  syniadau  mor  aruchel  am  dano.  Fu  mis  Xíai,  l>4ö, 
ysgrifena:  "Vr  wyf  drwy  y  gwanwyn  hwn  wedi  fy  llyncu  yn 
ormodol  gan  y  byd ;  yr  wyf  yu  ymrwystro  gormod  gyda  negeseuaU 
y  bywyd  hwn.  V  mae  ein  trallod  bydol  yn  fawr.  Meistr  caled 
ydyw  y  byd.  Owrthoda  yn  Lân  roddi  dim  seibiant  i  ystyriaethau 
erefyddol.  Vr  wyf  yn  teimlo  nas  gellir  gwasanaethu  Duw  a 
Mammon.  Hawdd  ydyw  troi  crefydd  i  wasanaethu  y  byd,  ond 
ffydd  yn  unig  a  all  droi  y  byd  i  wa>anaethu  crefydd.  Gor- 
uchahaeth  lew  ar  y  byd  yw  cael  ganddo  y  rhyddid,  yr  liam- 
dden  a'r  hwylusdod  hyny  sydd  yn  angenrheidiol  i  fywyd  gwir 
dduwiol." 

Xid  ydym  yu  cael  ganddo  ond  un  cofnodiad  am  yflwyddyn  L846, 
heblaw  y  cylch  arferol  o  waith,  a  chondemniad  arno  ei  hun  am  ei 
wneyd  mor  sâl.  Vn  niwedd  Lonawr,  gwna  y  sylw  canlynol  am  ei 
bregethu:-  "  L'n  peth  sydd  wedi  gwanhau  llawer  ar  fy  mhregethu 
yn  ddiweddar  ydyw,  ceisio  gwneyd  pregetliau  ar  scale  helaeth,  ae 
felly  ceisio  myned  yn  bregethwr  mawr  trwy  gyfansoddi  pregethau 
mawr.  Wrth  weled  eraill  yn  t-nill  enwogrwydd  a  pharch  mawr 
gan  y  gwrandawyr  blysig  trwy  gyf ansoddi  pregetíi  anferth,  a  hel 
rhyw  ddrychfeddyliau  nerthol,  daeth  arnaf  hnau  flys  gadaei  y 
retail preaching  (pregethu  mân-werthol),  y  pregethu  plaen  ac  agos, 
a  cheisiais  yn  dêg  ddyfod  yn  wholesaler  (pregethwr  cyfan-werthol). 
Ond  ow  !  h,  yr  oedd  fy  stoeh  yn  rhy  fechan  i  ymgodi  i  seale  uwch ; 
acerbyn  heddyw,  nid  wyf  ar  y  goreu  amgen  na  phregethwr  wedi 

tori : : '' 

Vn  mis  Mehehn  y  flwyddyn  hon,  bu  yn  Nghymdeithasfa  y  Bala  ; 
ac  er  nad  oes  ganddo  im  cofnodiad  am  waith  na  phregethu  y 
Gymdeithasfa  yn  gyffretlinol,  y  mae  yr  adroddiad  canlyuol  yu 
ilawn  o  ddyddordeb  mewn  mwy  nag  un  cysylltiad : — "  Mewn 
Cymdeithasfa  Chwarterol  yn  y  Bala.  gwnaeth  y  Parch.  William 
Roberts,  Amlwch,  sylw  tebyg  i  hyn  ar  farwolaeth  y  diweddar 
Barch.  William  ANilliams,  .Mancheiter.     Dau  weinidog  oedd  wedi 


50 

marw  er  y  Gymdeithasfa  flaenorol,  sef  y  Parchn.  John  Parry  o 
Gaer,  a  William  Williams.  Yr  oedcl  sylwadau  parchus  yn  cael  eu 
gwneyd  gyda  phob  parodrwydd  gan  luaws  o  frodyr  ar  farwolaeth 
Mr.  Parry.  Yr  oedd  ei  goffadwriaeth  ef  yn  fendigedig  gan  yr  holl 
frodyr,  ac  oherwydd  hyny.  nid  oedd  pall  ar  y  ganmoliaeth.  Ond 
erbyn  dyfod  at  Mr.  Williams,  yr  oedd  pawb  yn  fud.  Ni  ddywedai 
ueb  air.  Ar  ol  rhai  mynudau  o  ddistawrwydd,  cyfodai  Mr.  Roberts 
ar  ei  draed,  ac  ar  ol  gosod  ei  gorph,  a  thÿnu  ei  wyneb  i  wedd 
ddifrifol,  dywedai :— *  Y '  mae  tri  gŵr  hynod  wedi  marw  yn 
ddiweddar — Mr.  Parry,  o  Gaer ;  William  Williams,  Manchester 
(gynt  o'r  Bryndu,  Mon),  a'r  Pab.'  Yr  oedd  y  Pab  o  Rufain  newydd 
farw  yr  adeg  hono.  Darfu  gwaith  yr  hen  frawd  yn  enwi'r  Pab  daflu 
pawb  i  dymher  dda  i  wrando  yr  hyn  oeddganddo  i'w  ddywedyd  yn 
ganlynol.  Vna  ychwanegai :  '  Yr  ydym  i  edrych  ar  gymeriadau 
ein  brodyr  — yn  fyw  ac  yn  farw— a  golwg  gyffredinol.  Nid  ydym 
i  edrych  gormod  ar  ryw  un  peth  tywyll  yn  ein  gilydd.  Y  mae 
dynion  craffus  yn  dyweyd  fod  brychau  yn  wyneb  yr  haul.  Dyn 
hynod  oedd  ein  brawd  William  Williams.  Gwybu  y  brawd  gymaint 
a  neb  am  wahanol  hîn.  Gwybu  beth  oedd  cychwyn  yn  fachgen 
tlawd,  a  gwybu  beth  oedd  cyrhaedd  sefyllfa  o  barch  fel  pregethw  t 
ac  fel  masnachydd.  Gwybu  hefyd  beth  oedd  bod  yn  y  fan  isaf  heb 
le  i  roddi  ei  ben  i  lawr.  Ondgwenodd  Rhagluniaeth  arno  drachefn. 
Daeth  i  lanw  Ue  o  ymddiried  a  pharch  eilwaith  yn  Manchester. 
Nid  peth  bychan  i'n  hanwyl  frawd  oedd  cadw  ei  gymeriad 
yn  lân,  a  byw  naw  mis  o'r  deuddeg  mewn  tafamdai,  hotcl*, 
vVc  :  ac  nid  peth  bychan  oedd  gwneyd  i  wragedd  y  cyfryw  westtai 
<ly>ti<>,  < ».  oea  neb  duwiol  ar  y  ddaear,  y  mae  Mr  Williams  yn 
dduwioL' 

"  Meddyliais  am  ei  ddywediad  lawer  gwaith  wedi  hyny — edrych 
ar  gymeriadau  ein  gilydd  â  golwg  gyffredinol- -cymeryd  ydrwg  a'r 
da  i  mewn,  y  manteision  a'r  anfanteision.  Nid  oes  yr  un  dyn  mor 
ddi-Lrlaer  nad  oes  rliyw  lanerchau  tywyll  yn  perthyn  i'w  gymeriad. 
\v  ydym  ni  lawer  rhy  dueddol  i  edryeli  ar  gymeriadau  dynion,  ac 
yn  Avir  ar  bobpeth  o  nn  pwynt,  a  hwnw,  fe  ddichon,  yr  un  m^waf 
anffafriol  i'w  hadnabod  wrtho.  Vn  yr  ochr  dywyll  hon  i'r  natur 
ddynol  yr  edrychaì  Dafydd  pan  ydywedai  yn  ei  ffrwsi  fod  pob  dyn 
yn  gelwyddog,  tra  yr  "»-<l<l  yn  mhlith  ei  genedl  lawer  allent  ddy- 
wedyd  y  gwir  cystal  ag  yntau.  A'r  un  modd  yr  oedd  gydag  Hlia.s 
l»aji  dybiai  nad  oedd  neb  yn  yr  holl  wlad  yn  ofni  Duw  ond  efe  ei 
hunan,  trayroedd  yr  Arglwydd,  <>  edrych  ar  ygenedl  <•  bwynt 
arall,  yn  adnabod  yn  [srael  ryw  saith  o  riloedd,  yrhai  ni  phlygasant 
eu  gliniau  i  Baal." 

Vr  < )*•<!<!  sylw  fel  hwn  o  >-\<\<\<>  Mr.  E&oborts  yn  un  y  biia>i<l  yn 


51 

disgwyl  iddo  gael  argraff  ar  feddwl  Mr.  Ellis.  Yr  oedd  ei  liiinan 
o'r  fath  ëangder  o  ran  ei  feddwl,  fel  yr  oedd  yn  gallu  cymeryd  i 
me\ni,  mwynhau,  ac  edmygu  yr  amrywiaeth  niwyaf  mewn  medd- 
yliau.  Protìon  diymwad  o  feddylgarwch  ac  o  grefydd  ddiamheuol 
peddynt  anhebgorion  mawr  ei  edmygiad  o  gymeriadau.  Gwelsoni 
yn  barod  fel  yr  oedd  dif  rifwch  Mr.  Elias,  ac  ëangder  a  rhyddfrydedd 
Mr.  Roberts  wedi  ei  daraw  ;  a  chawn  ganddo  mewn  cofnodiad  arall 
y  modd  yr  arweiniwyd  ef  i  edmygu,  ie,  fel  y  dywed  ef  ei  hunan,  i 
fod  "  dan  demtasiwn  i  addoli "  y  diweddar  Mr.  Humphreys,  o'r 
Dyffryn.  Rhywbethpurwahanol  iddifrifweh  Mr.  Elias  ac  eangder 
Mr.  Roberts  ydoedd  ynddo  ef  i  wneyd  argraff  ffafriol  ar  y  meddwl. 
naturioldeb  a  symledd  mewn  cyfuniad  a  synwyr  cyffredin  o'r  fath 
gryfaf.  Yn  yr  ystyr  yma,  tueddir  oì  i  gredu  fod  mwy  o  debygol- 
rwydd  rhwng  Mr.  Bumphreys  a  Mr.  Ellis  na  nemawr  i  ddau  y 
gellir  meddwl  am  danynt. 
1  Fel  hyn  yr  adrodda  efe  am  Mr.  Humphreys :  —  '•  Yr  wyf  yn 
■  cotìo  yn  dda  y  tro  cyntaf  i  mi  weled  y  gẃr  hynod  hwn  yn 
dechreu  yr  oedfa  ddeg  o'r  glocta  ar  gae  yn  ochr  y  Twthill,  yn 
\ghymdeithasfa  Caernarfon.  Xid  ydwyf  yn  gwbl  sicr  o'r  flwyddyn, 
ond  yr  oeddwn  yn  bur  ieuanc.  Âe  er  fy  mod  ar  y  pryd  yn  ieuanc  a 
disylw,  eto,  yr  oedd  y  gŵr  a  ddechreuai  y  eyfarfod  a  rhywbeth 
mor  hynod  o'i  gwmpas,  fel  y  gofynais  i  rywun  yn  y  fan  pwy 
ydoedd.  Yr  ateb  a  gefais  mai  Mr.  Humphreys.  y  Dyffryn,  ydoedd. 
Yr  oedd  y  '  Mr.'  yn  yr  atebiad  yn  peri  i  mi  feddwl  ei  fod  yn  rhyw 
ddyn  anghyffredin,  o  achos  ni  byddaì  braidd  neb  o  bregethw^-r  yn 
cael  eu  hanrhydeddu  â'r  teitl  hwn  y  pryd  yma.  Yn  wir,  byddai 
raid  i  bregethwr  enill  cryn  urddas  i  gael  ei  enw  ei  hun  yn  llawn. 
Pa  beth  yn  y  gẁr  dyeithr  a  ddechreuai  yr  oedf a  a  dynai  fy  sylw,  nifl 
gwyddwn,  heblaw  nad  oedd  dim  ynddo  yn  debyg  i  ddyn  arall.  Xi 
chlwais  neb  erioed  yn  darllen  nac  yn  gweddio  yr  nn  fath.  Y'r 
oedd  y  penill  yn  ddyeithr,  a'r  rhoddiad  allan  ohonu  yn  newy-dd. 
Xid  oedd  (lim  ynddo  yn  debyg  i  bregethwT — cadach  du,  a  diülwedd 
gwledig,  ac  eto,  y  mae  yna  rywbeth  yn  urddasol  nas  gallwn  lai  na'i 
barchu.  Xi>  gwyddwn  ar  y  cyntaf  yn  mha  gẁr  o  Gymru  y  gallai 
y  Dyfíryn,  cartret'  y  gẃr  hwn.  fod.  Ond  trwA'  holi  ac  ym^Tando, 
daetlnun  yn  fwy  cydnabyddus  â  hanes  y  gŵi  a'i  liNmodion.  C^ni 
hir,  clywais  fod  Mr.  Hiunphreys  yn  dyfod  ar  gyhoeddiad  trwy  y 
wlad,  a  maArr  oedd  fy  llawenydd.  Tr  oedd  dyn  ieuanc  o'r  enw 
William  Jones  yn  ei  ganlyn  ar  y  daith  hon.  Y'r  oedd  y  ddau  ar  eu 
traed.  Y'r  oedd  Mr.  Humphreys  y  pryd  hwn  yn  nghanolddydd  ei 
oes  ;  y  màn  goreu  y  byddai  byth,  chwedl  yntau.  Pregethai  yn  yr 
Ysgoldy  boreu  Sabboth,  Rhydfawr  am  ddau,  a  Phentir  yn  yr  hwyr. 
Canlynais  ef  trwy  y  dydd.      Yr  oedd  ei  ddawn  rhwydd,  naturiol. 


62 

synwyrol,  yn  fy  swyno  yn  hollol.  Tybiwn  ar  y  pryd  na  chlywais 
neb  mor  dda,  mor  newydd,  ac  rywfodd  mor  ddidrafferth.  Ni<l 
oedd  fymryn  gwaeth  yn  y  <liwe»ld  nag  yn  y  dechreu.  Yr  oedd  yn 
medro  myned  drwy  ei  waitfa  heb  anmharu  dìm  arno  ei  hun,  ac  eto 
yn  Uwyddo  i  hoelio  nobclust  wrth  ei  wefusau.  Morhapusydoedd  ! 
Un  o'i  de.stynau  oedd,  '  Gan  ddiolch  i'r  Tad,  yr  hwn  a'n  gwnaeth  ni 
yn  gymhwys  i  gael  rhan  o  etife'ldiaeth  y  saint  yn  y  goleuni.'  Y 
gair  cyntaf  <l«ly\vedodd  ar  ol  darllen  ei  destyn  oedd,  'Y  raae  Duw 
yn  gwneyd  pobpeth  yn  gymhwys.  Gwnaeth  ddyn  yn  gymhwys  i'r 
byd  hwn.  Gwnaeth  y  dyn  a'r  ddaear  yn  gymhwys  i'w  gilydd. 
Buasai  byw  yn  y  byd  hwn  oni  buasai  ara  bechod  yn  beth 
dedwydd  Iawn,  y  mae  y  ddau  mor  gymhwys  tw  gilydd.  Wel, 
y  mae  Duw  eto  yn  gwneyd  y  rhai  a  ymostyngant  i'w  «Irefn  yn 
gymhwys  i  fyd  y  goleuni.'  Yr  oedd  dull  mor  naturiol  a  hwn, 
mor  ddigwmpas,  er  oad  oeddwn  ond  bachgen  un  mlwydd  ar 
hugain  oed,  yn  gwirioni  fy  meddwl  yn  hollol.  Byth  ar  ol 
hyny,  ni  chyfarfyddwn  âg  un  dyn  y  byddwn  <lan  fwy  teratasiwn 
i'w  addoli. 

"  Y  tro  cyntaf  i  mi  gyfarfod  âg  ef  ar  ol  yr  adeg  hon  oedd  yn 
mhen  blynyddoedd,  pan  wedi  bod  yn  pregethu  am  betli  amser  yr 
aethura  gyda'r  Parch.  Grimtli  Hughes,  Edeyrn,  ardaithdrwy  Sir 
Feirionydd.  Yr  oeddym  yn  Harlech  y  boreu,  Gwynfryn  ypryd- 
nawn,  a'r  Dyffryn  ynos.  l'an  yn  myned  o  Harlech  tua'r  Gwynfryn, 
mewn  trofa  ar  y  brif-ffordd,  pwy  welwn  yn  sefyU  ar  y  ffordd  draw 
o'ra  blaen  ond  Mr.  Humphreys  -corph  mawr,  un  o'r  rhai  mwyaf, 
ea^yrniog,  yn  tynu  at  fod  yn  afrosgo.  Yr  oedd  ei  drwsiad  y  <ly<l<l 
hwnw  braidd  yn  rhy  gyffredin  i'r  dyn,  gan  raai  hen  ddilla<l  duon 
wedi  raynt'il  lirai<l<l  yn  garllwyd,  a  chôb  fawr  dros  y  cwbl,  oedd 
ganddo.  Mr.  Humphreys  ei  hun  oedd  y  gŵr  boneddig,  acnidy 
LrA'i^_na'ì.  Bä  gyfarchiad  cyntaf  oedd,  'Wel,  mi  a  ddaethum  hyd 
o'r  Faeldref,  rhag  i  chwi  gael  dyweyd  na  ddaeth  neb  i  droi  mo'ch 
trwyn.1  CyD  cyrhaedd  y  capel,  gofynod<l,  'Griffith,  ple  ceal  ti 
afael  ar  ybachgenyma?1  'Yn  ychwarelau  acw,'  oedd  yr  ateb. 
1  l'-  ddywedir  mai  bechgyn  glew  ydyfit  hwy.  Mae  hwu  yn  edrycfa 
yn  llefnyn  go  lew.  A  ydyw  yn  symol  hawdd  ei  drin  ? '  'Ydyw, 
am  a  wn  i,'  oedd  atebiad  Griffith  Hughee.  'Wel,îe,mae  ambell 
grt-a<lur  oad  oes  modd  gwybod  i  beth  y  gwnaed  ef,  <>n<l  i  brofl 
amynedd  dynion.'  Ac  felly  yn  y  blaen.  Gadwodd  fy  meddwl 
mewn  llawn  gwaith  i'w  ryfeddu  <•  hyny  hyd  brydnawn  <lra- 
noeth.  Vr  wyf  yn  sicr  na  threuliais  ddau  ddarn  o  ddiwrnod 
erioedyii  fwy  hapua.  Mor  dda  genyf  j»»-  buasai  ei  holl  sylw- 
w.-.li  .-u  hargraffa  ar  fy  nghof.  Bydd  genyf  goffa  <la  byth 
ani  'hui't." 


63 

Ar  yl9egdydd  o  Ebrill,  1847,  ganwyd  ei  ail  ferch,  yr  hon  a 
alwocld  Jane,  ac  y  ìnae  yn  ruanylu  ei  lmnan,  oherwydd  un  peth  a 
wnaeth  yn  yr  amgylchiad  hwn,  a  barodd  iddo  fesur  mawr  o  ofid. 
Fel  hyn  y  mae  yn  adrodcl  yr  hanea : — "  Dydd  Gwener,  Ehrill  30ain. 
Heddyw  y  gwnaethum  beth  rhyfedd  a  thra  ehwithig,  tro  a  fydd  i 
ryw  raddau  yn  otid  i  mi  tra  y  byddaf  bywJ  Mi  a  fedydcüais  fy 
lodea  fy  hun,  Jane,  á'm  dwylaw  fy  hun,  a  hyny  pan  oedd  mewnj/ 
ac  yn  debyg  i  farw,  ac  felly  y  mae  yn  parhau.  ('yinerais  fy 
mherswadio  i  hyn  gan  y  merched.  Yr  oeddynt  yn  anfoddlawn  iddi 
farw  heh  fedydd.  Vr  oeddwn  inau.  ac  yr  ydwyf  eto,  yn  ystyried 
bedyddio  plentyn  i  farw  y  darostyngiad  mwyaf  ar  ordinhad  üuw> 
ac  yn  im  o  gynffonau  Pabyddiaeth,  gan  y  gwna  bedydd  yn  ail- 
enedigaeth.  Ond  nid  ydyw  bedydd  yn  ddim  i*r  plentyn  at  farw 
Nid  bedyddio  i  farw  a  wneir,  neu  o 'r  hyn  Ueiaf  a  ddylid  ei  wneyd, 
ond  bedyddio  i  fyw.  Nid  arwydd  derbyniad  i'r  eglwys  yn  y 
nefoedd  ydyw,  ond  derbyniad  i'r  eglwya  ar  y  ddaear.  Nid  bedyddio 
rhai  i  íeirw,  ond  bedyddio  âros  y  meirw  neu  yn  lle  y  meirw,  y  mae 
gair  Duw  yn  son  am  dano.  Nid  bedyddio  yr  ydya  i  fod  er  mwyn 
cael  gwneyd  eynhebrwng,  a  chael  claddu  yn  ngoleuni  dydd,  ond 
bedyddio  i  ddyagu,  iweddîo,  i  feitnrin  yn  addyag  ac  athrawiaeth 
yr  Arglwydd.  Taenellir  dwfr  ar  y  baban  ar  tìn  trengu,  a  liyny 
yn  y  tÿ,  er  ruwyn  lliniaru  tHÌmladau  gofidua  y  rhieni,  ac  er  mwyn 
cael  gwneyd  claddedigaerli  iddo,  a  rhag  bod  yn  wahanol  i  arferia<l 
yr  ardal  !  Nid  bedydd  ydyw  peth  fel  hyn.  Nid  bedyddio  yn  ol 
gorchymyn  Criat  ydyw.  bid  a  fo.  V  mae  hyn  y  cellwair  mwyaf  ág 
ordinhad  Duw.  •<)  Arglwydd,  ua  ddoe  i  farn  à'tli  wa.- '  am  y  tro 
ehwithig  hwn." 

V  mae  yn  dda  meddwl  fod  y  syniad  ofergoelus  a  phechadurua 
yma  am  ordinhad  mor  ysprydol  a  sanctaidd  yn  darfod  o'n  plith 
mor  brysur,  a  bod  yr  ordinhad  yn  cael  ei  dyrchafu  genym  i'w  lle 
fel  ordinhad  eglwysig  ac  nid  teuluaidd,  ac  ordinhad  wedi  cael  ei 
Befydlu  i  amcanion  ysprydol  mewn  cysylltiad  á  ffydd  y  rhieni  a'r 
eglwya  yn  y  gweinyddiad  gweddîgar  ac  ymddiriedgar  ohoni.  Nid 
oedd  neb  yn  fwy  ymwybodol  bob  amser  na  Mr.  Hllis  o'r  cldau 
berygl  yr  ydym  yn  agored  iddynt  yn  nglŷn  â'r  ordinhad  hon,  naill 
ai  myned  i  wneyd  gormod  ohoni  neu  ei  diystyru  trw^-  wneyd  yn 
rhy  fychan  ohoni.  Y  mae  y  naill  a'r  llall  mor  andw\-ol  a'u  gilycld. 
Gwnaeth  efe  ei  oreu  o'r  acleg  hono  allan  i  gyfarwyddo  y  rliieni  i 
ddilyn  canol  llwybr  barn  ar  fater  o'r  fath  bwysigrwj'dd.  ac  i 
argraffu  ar  eu  meddyliau  y  rhwymedigaeth  a'r  ymgymeriad  oedd 
yn  osodedig  arnynt  yn  yr  ordinhad  i  fagu  eu  plant  a'u  dwyn  i  fyny 
yn  gysegredig  i'r  T)uw  yr  oeddynt  yn  gytîwynedig  iddo  trwy 
fedycld. 


-I 

PENNOD  VI. 

"  Y  DKUGAIX    MLYNEDD   HYN." 
RHAN      II. 

Ei  adolyyiad  ar  y  flwyddyn  \M\)  Troi  dalen  newydd  Ei  lafur 
gweinidoyaethol  yn  ei  Sir^Ei  ffyddlondeb  fr  teithiau  ywanaf 
Ei  lafur  cartrefol — Ei  gymhwysder  nodediy  i  wastadhau  ymraf- 
aelion  —Ymiceled  4  d/cy  Eglwyê  —Ei  fasnach—Y  coel  —Anan 
parod  -Ei  yylch-Iythyr  ar  Ddryyedd  Coel—Methiant  y  cynlh/n 
newydd  — Adfywiad  crefyddol  1859 — Cyjlwyniad  Darh/n  a 
Thysteb  iddo — Awydd  cael  mwy  <>  " hamdden" — Ymroddi  mwy 
l>  byd — Anturiaethau  Llanberis  Cyfynyder  yr  amyyU'hiadau 
Neillduo  o'r  fasnaéh  Sefydlu  yn  nhy  capel  Ysyoldy  —  Ymyy- 
meryd  â  gofal  buyeiliol  y  tair  eylwys — Ei  brofiad  y?i  y  symudiad 
— Seyurdod  ac  arianyarwch  -Ei  yysyütiad  âr  achos  yn  Ysyoldy, 
ac  â  Chyfarfod  Miêol  Arfon—Teimladau  <(  Hen  Weinidog." 


/ 


Byddai  gwrthddrych  y  >yhvadau  hyn  arferol  ar  ddiwedd  blwyddyn 
ag  adolyguy  tymhor  oedd  wedi  myned  heibio,  a  rhagolygu  ychydig 
am  y  dyfodol  mor  belled  ag  yr  oedd  a  fyno  ei  deimladau  a'i  ddy- 
muniadau  ;Vr  dyfodol  hwnw.  Yr  ydym  wedi  cyfeirio  at  rai 
ohonjmt  o'r  blaen,  ac  y  mae  gradd  o  debygrwydd  ynddynt  oll  i'w 
gilydd,  gan  mor  anfoddlawn  fyddai  yn  cael  ei  hun  ar  ei  gynydd 
ysprydol  a'i  weithgarwch  crefyddol.  Pa  fodd  bynag,  y  mse  yr 
adolygiad  a  wna  yn  niwedd  y  flwyddyn  1849,  yn  cynwys  trem  ar  y 
gyfran  o'r  oes  oedd  wedi  ei  threulio.  Yn  mhlith  pethau  eraill, 
dywed  :  "  Yr  wyf  yn  llawn  un  a  deugain  mlwydd  oed  er  yr  unfed  ar 
ddeg  o'r  mis  hwn,  yn  proffesu  crefydd  er's  un  mlynedd  ar  hugain,  yn 
pregethu  yr  efengyl  er's  un  mlynedd  ar  bymtheg,  ac  yn  weinidog 
ordeiniedig  er's  saith  mlynedd.  Yr  ydwyí'  yn  l>yw  yn  N^hlwty- 
bont  er's  dros  ddeuddeng  mlynedd,  ac  yn  briod  er's  mwy  na  saitli 
mljmedd.  Yr  ydym  yn  deulu  cyfan  o  ẃr  a  gwraig  a  phedwar  o 
blant,  yn  mwyidiau  iechyd  da  a  phob  cysuron  tymhorol,  yn  dda 
iawn  arnom,  ac  hyd  yma  wedi  ein  ca<lw  rhag  bod  yn  gynen  tafodau. 
Vr  wyf  yr  awr  hon  yn  bwrw  golwg  drofl  fy  nhaith  ddaearol.  Nid 
oes  i  mi  ond  cywilydd  wyneb.  \i<l  ydyw  fy  muclu-dd,  fy  llafur, 
a'm  gwasanaeth  crefyddol  yn  gyfryw  y  dymunwn  eu  gweled  a'u 
r-yfarfod  ar  ol  hyn.  Y  mae  yn  hawdd  i  mi  gyfàddef  i'y  ffaeleddau, 
ond  nid  mor  hawdd  diwygio.  Xid  oes  i  mi  gysur  ond  yn  y  sicr- 
wydd  fod  gan  Dduw  dref n  i'm  cuddio.  *  *  *  *  Hawdd 
i  mi  ydyw  ysgrifenu  pethau  duon  a  chwerwon  yn  fy  erbyn   f'y 


55 

hunan  ;  ond  yr  wyf,  erbyn  hyn,  braidd  yn  anobeithio  bod  yn  ddini 
anigen  na'r  hyn  a  funi  ar  hyd  fy  oes.  Hae  fy  nydd  yn  deehreu 
prydnawnio.  Dichon  y  bydd  goleuni  yn  yi  hwyr.  Pa  beth  a  wna 
y  Duw  inawr  ohonof,  nis  gwn ;  cymaint  a  allaf  ei  wneyd  ohonof 
fy  hun  ydyw  creadur  Uyyredig,  a  chosp  dragywyddol  ydyw  fy 
haeddiant.  Cefais  bobpeth  gan  Dduw  a  ddymunais  yn  dymhorol. 
Ni  bu  neb  inewn  gwell  mantais  i  fyw  yn  dduwiol  ac  i  wneuthur 
daioni." 

Yn  dilyn  y  golygiad  pruddaidd  hwn  y  mae  yn  u  eynyg  ar  droi 
dalen  newydd  unwaith  eto,"  pan  y  dywed :  u  Vr  wyf  yn  teimlo  awydd, 
ac  mi  a  ddymunwn  beth  bynag/ôd  o  heddyir  allan  yn  ddyn  newydd 
— newydd  yn  fy  narlleniad  — newydd  yn  fy  nghymdeithaa  â  Duw 
newydd  yn  fy  myfyrdodau  newydd  mewii  gwyliadwriaeth  arnaf 
fy  hun,  ar  fy  nghalon,  ar  fy  nhafod,  ac  ar  fy  yspryd  -newydd  yn 
fy  ymddiddanion — newydd  yn  fy  mhregetìm— newydd  yn  fy  llafur 
fel  gweiuidog  i  Grist — newydd  yn  fy  nhenlu — newydd  yn  fy  ardal 
— newycld  yn  yr  eglwys,  a  newydd  yn  mhob  man  a  chyda  phobpeth. 

"  Y  mae  ewyUyaio  hyn  yn  barod  genyf,  ond  cwblhau  yr  hyn  sydd 
dda  nid  wyf  yn  medru  arno.  Nid  oes  genyf  ddim  ymddiried  yn  y 
cyffro  preaenol  yn  fy  meddwl  mwy  na  llawt-r  u'r  fath  a  deimlais 
fw^*  nag  imwaith  o'r  blat-n.  Heb  ddylanwadau  Yapryd  Duw  nia 
gallaf  h  ddim.     Yr  wyf  yn  euog  «-'i  dristau  filwaith. 

u'Ofl  gwelir  h  bechadur 

Ryw  ddydd  ar  ben  fy  nhaith, 
Bhyfeddol  fydd  y  canu 
A  newydd  fydd  yr  iaith." " 

Cyfyngodd  ^lr.  Ellis  ei  lafur  gweinidogaethol  yn  yr  ugain  mlyn- 
edd  cyntaf,  gan  mwyaf,  i  Sir  Gaernarfon,  ac  yn  yr  ugain  mlynedd 
diweddaf  i  Arfou  pi  fwyaf  neillduol.  Yr  oedd  yn  ffyddlawn  i 
fyned  i  bob  taith  y  ceisid  ganddo;  a  bu  yn  ddiarebol  o  ffyddlawn  i'r 
lleoedd  lleiaf  a  gwanaf  yn  Lleyn  ac  Eifionydd,  pan  oedd  y  Sir  yn 
un  Cyfarfod  Miaol,  ac  i  Ai-fon  ar  ol  y  rhaniad.  Un  o'r  gwŷr  traed 
ydoedd  efe  hefyd.  ac  nid  oes  gweinidog  yn  fyw  yn  y  Cyfundeh  a 
gerddodd  ychwaneg  yn  mhf  11  ac  agos  i  gyhoeddi  cenadwri  y  cymod. 
Teimlai  yn  gwbl  argyhoeddedig  yn  y  blynyddoedd  cüweddaf  iddo 
wneyd  llawer  o  gam  a  niwed  i'r  cyfansoddiad  cadarn-gryf  y  cafodd 
ei  fendithio  ág  ef  trwy  y  dreth  ormesc>l  a  roddodd  arno  o  gerdded 
ugemiau  o  filldiroedd,  a  sefyll  i  fyny  i  bregethu  clair  gwaith  yr  un 
diwrnod.  Collodd  ei  u  gerdded,"  fel  y  dywedai,  ac  nis  gwyddai  pwy 
a'i  cafodd  os  na  ddaeth  yn  gynysgaeth  priodaaol  i  mi  o'i  ferched. 

Ond  pa  f  aint  bynag  a  f  u  enill  Sir  Gaernarf  on,  ac  Arf on  yn  enwedig, 
u'i  gael  ef  i  dreulio  ei  oes  yn  eu  mysg,  y  mae  yn  ddiamheuol  mai 


m 

ardaloedd  chwarelau  Dinorwig  a  Manberifi  a  gawsant  y  nodded  a'r 
ymgeledd  fwyaf  ganddo,  a  chymydogaeth  Ysgoldy,  Clwtybont,  a 
Ohefnywaen,  mewn  modd arbenig ia wn.  Yma  yl>u  gwbl  ffyddlawn 
ac  ymroddedig.  Vn  wir,  ystyrid  ef  yn  esgob  yrhan  hono'rwlad 
a  gyrhaeddai  o  Bentir,  Ethydfawr,  a  Llanrug,  i  gẁr  ochaf  plwyf 
Llanddeiniolen  a  Llanberis,  gydag  awdurdod  llawer  mwy  dibetrus 
nag  un  Congè  cF  élire  penodiad  esgobion  gwladwriaeth  yn  gadwen 
euraidd  olynwyr  yr  A.postolion.  Byddai  am  flynyddoedd  lawer  cyn 
l)od  cysylltiad  ffurfiol  rhyngddo  âg  un  eglwys  yn  cynal  tri  neu 
bedwar  o  gyfarfodydd  eglwysig  bob  wythnos,  gan  fyned  ar  gylch  i 
Bentir,  Rhiwlas,  Cefnywaen,  Dinorwig,  Capelcoch,  Cwmyglo,  &&; 
ac  wrth  gwrs,  os  byddai  anghydfod  mewn  eglwys,  neu  eisiau 
cymhorth  ar  eglwys  i  ddewis  blaenoriaid,  neu  eisiau  cymeryd  llais 
eglwys  gyda  ^olwg  ar  ymgeisydd  am  y  weinidogaeth,  ni  feddyliai 
y  Cyfarfod  Misol  am  wneyd  penodiad  heb  ei  fod  ef  yn  un  o'r  anfon- 
edigion. 

Yr  oedd  yn  meddu  eymhwysder  neillduoli'r  rhan  yma  o'r  gwaith 
crefyddol,  yn  enwedig  y  ddawn  a  feddai  i  wastadhau  cwerylon  ar 
anghydfyddiaethau  yn  mhlith  crefyddwyr.  Vr  oedd  <-i  bwyll  a'i 
farn  dda  bob  amser yn ei arwain  i'rdyfarniad  a  gariai  argyhoeddiad 
gydag  ef  o'i  degwch  a'i  annhueddrwydd.  Cyfeiriwn  yn  unigat 
ddwy  engraifft  o  hyn.    Geilw  <'1V  im  ohonynl  yn  "  fwrw'r cythraul 

allan."  a  dywed  yr  hanes  fel  y  canlyn : — " Bu'm  heno  yn 

gyda'r  Parch.  J.  Owen,  Ty'ullwyu,  a  Mr.  Lewis,  Bangor,  ynceisio 
bwrw  yr  yspryd  drwg  allan  o'r  eglwys  hon.  Vr  oedd  wedi  medru 
dyfod  i  mewn  er's  dros  flwyddyn,  ac  wedi  gwneyd  drygau  enbyd, 
Daeth  i  mewn  trwy  ryw  dwll  yn  y  cyfrifon,  ond  twll  wedi  eî  dori 
ganddo  ef  ei  hun  ydoedd,  erbyrj  gweled  pa  fodd  yr  oedd  pethau  yn 
aefyll.  Vr  oedd  amryw  o'r  brodyr  wedi  eu  cnoi  ganddo  yn 
ddychrynllyd.  Bu  Mr.  Lewis  a  minau  yno  o'r  blaen  ar  gais  y 
Cyfarfod  MÜsol.  Llwyddasom  i'w  hèl  allan  am  y  tro,  ond  ni  buom 
ddigon  gofalus  i  gau  y  twll.  Daeth  i  mewn  eilwaith,  ae  ail- 
ddechreuodd  ar  ei  waitli  anfad.  Anfonodd  yr  awdurdodau  ni  yno 
drachefn  i  orphen  ein  gwaith.  Pel  y  mae  poh  gorchwyl  o*r  fath 
yn  anhawddach  ei  wneyd  yr  aildrona'r  trocyntaf,  fellyyroedd 
yma.  Xi  bu'm  yn  myned  i  un  man  erioed  yn  fwyfel  'ci  i'w  grogi,' 
na'r  tro  hwn.  Ond  <>  fawr  drugaredd  Duw,  llwyddasom  erbyn  deg 
o'r  gloch  y  nos  i  gael  yr  lu-n  walch  allan.  ar-  ni  a  hyderwn  i  gau  >-i 
dwll  hefyd  y  tro  yma,  a  hyny  mor  glôs,  fel  nas  gall  'yr  un  drwg' 
ddyfod  i  mewn  eto  heh  fyned  i'r  drafferth  <>  dorí  twll  newydd." 

V  mae  yr'engraifff  arall  yn  nglŷn  âgachos  o  anghydf od  mewn 
eglwya  oedd  wedi  ymranu  yn  bleidiau  o*r  herwydd,  a'i-  rhwygiad 
yn  andwyo  crefydd  yn  y  lle.    Vr  oedd  efe  wedi  bod  yno  íawer 


57 

gwaith  o'r  blaen  ar  achosion  cyffelyb.  Ond  teimlai  ar  ol  gwrando 
yr  holl  achos  y  tro  hwn,  ei  fod  yn  anhawddach  ei  wastadhao  na 
rlim  a  welsai  yno  yn  flaenorol,  a  daeth  yn  argyhoeddedig  nad  oedd 
modd  cael  terfyn  arno  trwy  gyhoeddi  barn  ar  yr  achos,  heb  orfod 
gweinyddu  disgyblaeth  o  ddiarddeliad  ar  nifer  mawr  o'r  eglwys. 
Trwy  ei  ddoethineb  llwyddodd  i  ddwyn  y  pleidiau  yn  llawer  nea  at 
eu  gilydd,  ac  i  deimlo  yn  fwy  caredig  y  naill  at  y  llall,  yn  gymaint 
felly,  fel  y  gwelodd  y  gallai  gael  terfyniad  ar  yr  anghydfod  heb 
ddiarddel  neb,  a  chrefyddyr  un  pryd  i  fod  dan  ei  choron.  Y  dyfarn- 
iad  a  gyhoeddodd  oedd.  fod  y  cwbl  a  fu  dan  sylw  yn  nglŷn  á'r 
anghydfod  i'w  gladdu  am  byth  y  noswaith  hono.  ac  forl  pwy  bynag 
a  glywid  yn  crybwyll  y  peth  yn  diaelodi  ei  hun  o'r  eglwys  ar 
unwaith  drwy  hyny.  Vn  mhen  y  flwyddyn  digwyddai  f <>«!  yn 
pregethu  yn  y  lle,  ac  o  ran  chwilfrydedd,  gofynodd  yn  ddigon 
difeddwlrddrwg  i  gyfaill  oedd  gydag  ef  yn  tŷ  capel  ar  ddiwedd 
oedfa'r  prydnawn,  beth  ddaethai  o'i  anghydfod  ar  ol  iddo  fod  yno 
yn  c^isio  ei  wastadhau.  A'r  atebiad  a  gafodd  ydoedd  y  cwestiwn, 
"  A  <>e*  arnoch  eisiau  cael  fy  niarddel  heno  am  son  am  dano  ?  "  Ni 
bn  gair  o  grybwylliad  byth  am  y  peth  hyd  y  mae  yn  wybyddus,  a 
daeth  yr  holl  frawdoliaeth  yn  nhreigliad  amser  i  ddeaU  eu  gilydd, 
anghofio  yr  hyn  a  fu,  ac  i  gydweithio  yn  egnîol  ac  effeithiol  er 
Uwyddiant  crefydd.  Mor  werthfawr  ydoedd  y  gair  a'r  weithred 
hon  mewn  pryd,  a  doethineb  anmhrisiadwy  o  werthfawr  ydoedd 
hon  arodded  iddo  i  farnu  yr  amser  i  arfer  tynerweh  a  llymder 
mewn  disgyblaeth.  Ru  eglwysi  y  saint  yn  y  dosbarth  hwn  ar  pu 
mantais  yn  fawr  o?i  gael  ef  yn  ŵr  <>  gyngoriddynt  yn  mi  dyryswch 
a'u  hanhawsderau. 

TreuUoddbum'mlynedd  ar  hugain  o'rdeugainmlyneddhyn  mewn 
cysylltiad  masnachol :  ac  fel  yr  oedd  y  teulu  yn  llu<»sogi,  teimlai 
fod  y  rhwymedigaeth  i  ddarparu  ar  eu  cyfer  yn  dyfod  yn  fwy. 
C'afodd,  fodd  bynag,  gymhorth  gwir  werthfawr  yn  y  rhan  hon  gan 
ei  briod,  yr  hon  a  gymerai  arni  ei  hun  ofalon  a  thrafferthion  y  siop 
er  mwjm  iddo  ef  gael  ymroddi  i  lafur  ar  gyfer  y  weinidogaeth. 
Y  mae  yn  anmhosibl  dyweyd  faint  ydyw  dyled  Cymru  i'r  dosbarth 
hwn  o  chwiorydd,  y  rhai  a  gysegrasant  eu  hunain  yn  gwbl  oll  i 
wasanaeth  orefydd.  Felly  y  bu  beth  bynag  yn  y r  amgylchiad  hwn. 
Yn  nhreigliad  blynyddoedd  hefyd  yr  oedd  y  fasnach  yn  ëangu.  a'r 
galwad  am  aberth  o  du  y  wraig  mewn  canlyniad  yn  dyfod  yn  fwy. 

Yr  hyn  y  mae  yn  ymddangofi  oddiwrth  yr  ychydig  gofnodiadau 
a  wneir  ganddo  yn  y  cysylltiad  hwn  oedd  yn  peri  mwy-af  o  boen  a 
phryder  iddo  ef  a'i  hriod  ydoedd  y  prynu  a.'r  gwerthu  ar  çoel,  a  geid 
y  pryd  hwn  mor  gyffredinol  arferedig  yn  ardaloedd  y  chwarelau, 
ac  sydd   eto,   ysywaeth,   lawer  iawn   yn  ormodol  felly.     I  ddyn 


68 

•  ìifrifol  fel  efe,  oedd  yn  arferol  ag  ystyried  canlyniadau  niweidiol 
yr  arferiad  i*r  prynwr  ac  i'r  gwerthwr,  yroeddycoel  yn  annyodd- 
efol.  Daeth  mor  ddwfn  argyhoeddedig  o  ddrygedd  yr  arferiad  fel 
y  penderfynodd  yn  y  flwyddyn  1849,  roddi  terfyn  ar  y  gyfundrefn 
a  throi  i  werthu  yn  unig  am  arian  parod,  gan  gredu  mai  "  Hwda  i 
ti,  a  moes  i  minau,''  ydyw  y  ffordd  oreu  a  diogelaf.  Rhodd- 
odd  ar  ddeall  i*ẃ  gwsmeriaid  mai  felly  y  byddai  o  hyny  allan, 
ac  y  caent  dalu  yr  hen  fel  y  gallent,  neu  os  na  allent,  y 
byddai  iddo  faddeu  yr  hen  ddyled  yn  gwbl  oll.  Ond  cyn 
gwneyd  hyny,  y  mae  yn  barnu  yn  ddoeth  argraffu  cylch-lythyr  at 
ei  gydardalwyr  i  alw  eu  sylw  at  ddrygedd  y  coel,  a  chredwn  ei  fod 
mor  gryno  a  chyflawn  fel  y  bydd  darlleniad  ystyriol  ohono  yn 
debyg  o  ddeffroi  ein  meddyliau  i  synied  yn  briodol  ac  i  weithredu 
yn  unol  â'r  syniad  er  ceisio  cael  yr  arferiad  waradwyddus  hon  yn 
gwbl  allan  o'n  plith.     Wele  y  llythyr :— 

"DRYGEDD  YR  ARFER  0  BRYNU  A  GẂEÉTHÜ  AR  GOEL. 

"  Anwyl  Gydwladwyr, — Gobeithio  na  bydd  yn  flin  genyeh  dder- 
byn  hyn  o  gyfarchiad,  er  galw  eich  sylw  at  effeithiau  niweidiol  yr 
arferiad  o  bryuu  a  gtoerthu  ar  goel,  sydd  mor  gyffredin  yn  ein  plitli. 

"  Ar  ol  ymchwiliad  manwl  a  theg,  fe  yniddengys  bod  yr  arfer  a 
nodwyd  uchod  wedi  achosi  llawer  iawn  o  ddrygedd  yn  ein  hardal- 
oedd — ei  bod  yn  niweidiol  i  bawb — i'r  prynwr  yn  gystal  a'r 
gwerthwr ;  ei  bod  yn  dwyn  i'w  chanlyn  lawer  o  ddyryswch, 
annhref n,  a  thlodi ;  yn  peri  anghydf od  teuluaidd,  yn  wrtaith  cryf 
i  bob  anghyfiawnder,  yn  rhoddi  mantais  i  ddynion  twyllodrus  a 
diegwyddor  i  wneyd  drygau  anfad,  ac  yn  arwain  dynion  gonest  i 
gyfarf od  prof edigaethau  niiniog-  -yn  eu  gosod  mewn  teintasiwn  gref 
i  wnnuthiir  yr  hyn  nas  mynent.  Gellir  cyhoeddi  yn  ddibetrus  mai 
dyma  ddrwg  y  drygau  yn  ein  plith. 

"1.  Mae  yr  arfer  o  brynu  a  gwerthu  ar  goel  a  thuedd  naturiol 
ynddi  i  leihau  gwerth  yr  hyn  a  brynir  yn  ngolwg  y  prynwr.  Gwir 
nad  yw  pawb  felly;  y  mae  llawer  yn  gallu  defnyddio  yr  hyn  a  ddél 
i'w  dwyîaw  <:ystal  <i  phe  buasent  wedi  talu  am  danynt  wrth  eu 
derbyn.  Ond  nid  yw  y  ddawn  yma  gan  bawb,  mae  y  lluaws  fel  arall. 
A  chan  nad  ydynt  erioed  wedi  arfei  talu  am  eu  heiddo  ar  y  pryd,  y 
raaent  yn  chwanog  i'wdefnyddio  ft-1  pe  byddent  yn  eu  eael  yn  rhad  ; 
ac  oherwydd  hỳny,  i  redeg  trwyddynt  yn  llawer  cynt.  Fe  addef 
pawb  fod  cynildeb  yn  dda,  a  gwastraff  yn  ddrwg ;  mae  yr  aríer 
hon  yn  milwrio  yn  erbyn  y  naill,  ac  yn  gymhelliad  cryf  i'r  llall. 

"  '1.  Y  mae  yr  arferiad  o  brynu  ar  goel  yn  temtio  teuluoedd  i  fyw 
yn  uwch  nag  y  mae  eu  sefyllfa  yn  caniatau.  A'r  neb  syd<l  yn  euog 
o  h>-n,  s^-dd  yn  sicrodroseddu  ar  sefyllfa  eraill.     Mae  yr  Arglwydd 


yn  ei  ragluniaeth  ddoeth  a  da  wedi  trefnu  terfynau  preswylfod 
dyn,  hyny  yw,  ei  sefyllfa,  a  chadw  ei  fywoliaeth  o  fewn  y 
terfynau  hyny  ydyw  yr  unig  ffordd  i  ddyn  i  fod  yn  ddiogel  a 
ehysurus.  Yma  y  gall  ofyn  a  disgwyl  bendith  yr  Arglwydd  ar  ei 
amgylchiadau  bydol.  Ond  y  felldith  fawr  yn  ein  hardaloedd  yw, 
bod  yr  arfer  o  goelio  yn  rhoi  mantais  i  ddynion,  ac  yn  wir,  yn  eu 
temtio,  i  fyw  yn  uwch  naii  sefyllfa.  Y  dyn,  yu  lle  edrych  arno  ei 
liun,  sydd  yn  edrych  ar  eraill  j  y\\  mỳnu  pobpeth  fel  y  mae  yn 
gweled  gan  eraill ;  dodrefmi  ei  dŷ  a  gwisgo  am  dano  fel  erailî,  heb 
ofalu  pa  un  a  fydd  ei  sefyllfa  yn  caniatau  hyny  ai  peidio.  Dyma 
fel  y  mae'r  byd  yn  rhedeg,  a  drygau  aneirif  sydd  yn  canlyn.  Yn 
lle  cymeryd  pwyll  i  ddilyn  Rhagluniaeth  (elai  felly  drwy  y  byd  yn 
llawer  mwy  diboen  iddo  ei  hun  a  diofid  i  eraill),  mỳn  y  creadur 
wylltio  ar  ol  arfer  yr  oes,  ac  yn  mlaen  âg  efe,  costied  a  gostio. 
O'r  diwedd  y  mae  yn  rliedeg  dros  ei  ben  i  ddyled,  wynebau  ei 
ofynwyr  yn  dechreu  newid,  ei  gymerâd  yn  colli,  ac  yntau  yn 
disgyn  i  dlodi,  ac,  yn  rhy  fynych,  i  hunan-ddibrisdod.  Onid 
dyma  aflwydd  blin  camioedd  o  deuluoedd  yn  ein  hardaloedd  ?  A 
pha  beth  a  fu  yn  achlysur  o  hyn  oll,  onid  yr  arfer  o  brynu  a  yicerthu 
ar  yoeì?  Ond  pe  buasai  y  cyfryw  deuluoedd  wedi  arfer  o'r  dechreu 
talu  am  bobpeth  wrth  ei  gael,  buasent  felly  dan  orfod  i  fyw  at  eu 
sefyllfa  ;  buasent  yn  rhwyni  o  ddysgu  y  wersbwysig  o  Iunio'r  ywadyi 
fel  bo'r  troed. 

"  3.  Mae  yr  arfer  hon  o  brynu  a  gwerthu  ar  goel  yn  rhoi  drws 
agored  i  ddynion  twyllodrus  ac  anghywir  i  wneyd  colledion  mawr- 
ion — i  ddrygu  eraill  a  gwneyd  eu  hunain  yn  waeth.  Mae  y  dosbarth 
hwn  o  ddynion  yn  lluosog,  a  thra  pery  yr  arferiad  hon  yn  y  fath 
fri,  lluosogi  a  wnant  yn  barhaus,  canys  y  mae  coelio  yn  eu 
cynyrchu. 

"  4.  Trwy  ddilyn  yn  rhy  ddiofal  yr  arfer  yma  o  brynu  ar  goel,  y 
mae  llawer  o  rai  gonest  a  chywir,  a  duwiol  ysywaeth,  wedi  myned  i 
amgylchiadau  nas  gallent  wneuthur  cyfiawnder,  er  dymuno  hyny. 
Egwyddor  onest  wedi  myned  i'r  fath  garchar  fel  nas  gall  brofi  ei 
hun  sydd  deimlad  anhapus  iawn.  Y  truan  helbulus  yn  canfod  ei 
hun  wedi  myned,  rywfodd  neu  gilydd,  yn  swp  o  ddyled  !  ei  faich 
mor  drwm  fel  nas  gall  mewn  un  modd  yniuniawni,  ei  fron  yn 
brudd,  ai  yspryd  yn  nychu;  ac  yn  lle  dyfod  yn  nes  i'r  làn,  myned 
ddyfnach  ddyfnach  dan  ddwfr  yn  barhaus.  Ei  Sadwrn  setlo  yw  y 
dydd  duaf  iddo  ef  o  ddyddiau'r  mis.  Ac  aml  dro  y  dygwyddodd  i'r 
«yfryw  farw  felly,  a'r  enw  dyledog  yn  aros  felly  byth  ar  lyfrau  y 
gofynwr  :  canys  nid  bob  amser  y  mae  y  cyfryw  wedi  magu  plant 
mor  gydwybodol  fel  ag  i  glirio  enw  eu  tad  trancedig.  Ond  pe 
buasai  y  rhai  hyn  wedi  ymgymeryd  yn  brydlon  â  ch>iundrefn  arall 


fìO 

o  fyw,  buasai  yu  bollol  wahanol  arnynt.  Vn  lle  bod  yn  gaeth- 
weision  i*w  gofynwyr,  buasenl  yn  annibynol ;  eu  dydd  tâl  yn  ddydd 
Uawenydd  eu  calon,  ac  er  y  dichon  y  buasai  tlodi,  mewn  llawer 
amgylchiad,  yntaflu  trem  i'wtrigfan,  megys  oddiar  ygorddrws,  eto 
nis  meiddiai  ddyfod  i  mewn.  Canys  nid  oes  neb  i'w  cyfrif  yn 
dlawd  tra  y  mae  <ii  gymeriad  yn  gyfan,  a  neb  yn  ei  ofyn. 

"5.  Mae  yr  arferiad  o  goelio  wediachosillaweriawn  o  anghydfod 
ac  anghysur  teuluaidd,  trwy  fod  y  naill  yn  myned  i  ddyled  heb  yn 
wýbod  i'r  llall.  Ac  y  ìnae  byn  weitbiau  wedi  rhedeg  mor  bell,  nes 
dyrysu  cysur  teuluaidd  yn  hollol.  Ac  os  unwaitb  y  collir  cysur  o'r 
teulu,  pa  le  y  ceir  ef  mwy  ? 

"6.  V  mae  proffit  pobpeth,  >m  y blynyddoedd  diweddaf,  wedi 
syrthio  mor  isel,  fel  y  mae  yn  anmhosibl  gwerthu  ar  goel  a  thalu  ei 
ffordd,  beb  naill  ai  rhoddi  amryw  brisiau  ar  yr  un  nwyddau,  fel 
bo'r  cwsmer,  neu  ynte  godi  profft  oddiar  y  gonest  i  gyfarfod  â'r 
golled  a  geir  oddiar  ddwylaw  yr  anonest ;  canýs  y  mae  gwerthu  ar 
goel  heb  gyfarfod  â  eholledion  yn  beth  anmbosibl.  Ond  llawer 
tecach  a  mwy  diogel  yw  gwertbu  i  bawb  at  arian  parod,  ac  am  yr 
un  prisiau.  Felly,  caiff  y  prynwr  blesio  ei  bun,  a  bydd  y  gwertbwr 
dan  rwymau  i  blesîo  pawb,  yn  lle  gwneyd  gwyneb  têg  ar  un,  a 
gostwng  ei  aeliau  ar  y  llall. 

"7.  I'r  arferiad  o  brynu  a  gwerthu  ar  goel  y  mae  priodoli  bod 
cymydogaethau  y  chwarelau  yn  ddyfnach  mewn  dyledion  nag 
unrhyw  ardaloedd  eraill  yn  ein  gwlad. 

"8.  Mae  yr  arferiad  yma  o  brynu  a  gwerthu  ar  goel  yn  effeitliio 
yn  ddrwg  iawn  ar  foesau  y  genedl.  Mae  yr  lioll  ddrygau  a  achosÌT 
ganddi  yn  aneirif.  V  mil  myrdd  mân  gelwyddau  yr  boll  <hA-A-ll  a'r 
anghyfiawnder  yr  lioll  dori  addunedau:  a  beth  dâl  dyn  ond  e>i  air  ? 
()n<l  y  mae  yr  arfer  hon  wedi  dysgu  llawer  i  fod  yn  bollol  ddiofal 
yn  nghylch  y  gair.  Mae  colli  y  gair  da  yn  golled  o  bwys  mawr  i 
ddyn  cyffredin  yn  enwedig.  Ond  nid  hyny  yn  unig,  y  mae  yr 
arfer  hon  yn  peri  llawer  iawn  o  deimladau  drwg  mewn  ardal.  V 
í'atb  deimladau  poenus  a  phechadurus  a  geir  yn  fynych  yn  hanfodi 
rhwng  y  gofynwr  a*rdyledwr.  fíis  gallant  gyfarfod  â'u  gilydd  na 
bydd  eu  gwynebpryd  yn  syrthio,  na  son  am  eu  gilydd  heb  ollwng 
allan  y  gair  <lu  enttib.  Ac  weithiau  fe  lysg  y  tân  hwn  o  ddigofaint 
liyd  y  drydedd  a'r  bedwaredd  genedlaeth. 

"9.  Mae  yr  arferiad  yma  yn  peri  llaweriawn  o  gablu  ar  grefydd. 
Mynych  y  clybuwyd  y  cyhuddiad  du  hwnw  yn  cael  ei  roddi,  '  Bod 
proffeswyr  gan  waethed  a  neb,  os  nad  gwaeth.'  Dyma  yr  haeriad, 
ond  nid  hyn  yw'r  ffaüh.  Gwii  fod  rhai  yn  perthyn  i  bob  eglwys 
a'u  cymeriad  yn  isel  yn  hyn  yma,  a  hyny,  yn  benaf,  nid  o  ddiffyg 
cywirdeb,  ond  rliyw  lynu  diofal  wrth  yr  arferiad  o  brynu  argoél,  a 


61 

wnaeth  y  drwg.  Diau  hefyd  fod  ambell  im  i'w  gael  wedi  profì  ei 
hun  yn  ddyn  diegwyddor  ac  anghywir.  Ac  oherwydd  y  eyíiryw 
rai,  ie,  oherwydd  anghyfìawnder  a  budr-elwa,  yn  ochr  y  gwerthwr 
yn  gystal  a*r  prynwr.  y  mae  ci  ist  yn  cael  ei  gwarthruddo. 

Yr  oedd  cyhuddiadau  llawn  mor  haerllug  yn  cael  eu  dyŵ- 
flynyddau  yn  ol.  yn  erbyn  proffeswyi  oherwydd  diota  a  meddwdod ; 
ond  darfu  i  ddirwest  eu  syniud  ymaith  yn  llwyr  o  bob  eglv. 
ymgymerodd  á  hyny  yn  drwyadl.  Yr  im  modd  y  gwnai  llwyr- 
ymwrthodìad  á'r  arfer  o  goelio.  symnd  ymaith  lawer  cyhuddiad  o 
anghyfiawndei  a  wneii  yn  erbyn  y  rhai  sydd  yn  proffesu  duwioldeb. 
Mae  yr  adeg  hon  ar  yr  Egl  .  mogul,  yn  anad  yr  un  tymhor 

a  fu  arni  erioed,  yn  galw  am  ddwyn  allan  y  gorchymyn  hwnw  i 
weithrediad  bywiog  a  Uawn,  '  A  phobun  aydd  yn  enwi  enw  Orist, 
ywiadawed  oddiwrth  anghyfiawndcr*  Ifae  anw  Crist  ac  anghyf- 
iawndei  yn  hollol  anghydweddol  â'u  gìlydd,  Am  hyny  dylai  y  rhai 
gydd  yn  dìlyn  Crist,  ofalu  hefyd  am  fod  yn  'ddüynwyr  cyfiawnder.ì 

-  Ar  yr  un  piyd,  nid  ydya  yn  condemnio  coelio  aehiysmroL  Ma.? 
o*i  bron  bawb  yn  cyfarfod  ä  rhyw  amgylchìad  neu  gìlydd  sydd 
yn  gwneyd  cau  hyn  allan,  nid  yn  imig  yn  angharedigrwydd,  ond 
V7i  grenlondeb  ;  nid  yn  imig  byddai  yn  beth  anghymydogol,  ond 
byddai  yn  beth  croes  i  drngaredd.  Mae  gaii  l)uw  yn  gorchymyn, 
'  Xa  thro  oddiwrth  yr  hwn  sydd  >"n  eAvy-llyÿio  echwyna  geiiyt. 
Nid  y  peth  yn  a<:hly*T<>l  ond  yr  arfi  fm,  e  yn  arwain 
i  ddrwg. 

■•  Xa  thybied  neb  chwaithein  bod  wrth  wneyd  y  sylwadau  uchod 
yn  cymeryd  pawb  sydd  yn  ngljui  yn  yr  arfer  o  brynu  a  gwerthu  ar 
goel,  yn  euog  o'r  holl,  uac,  yn  wir,  o'r  un  o'r  drygan  a  nodwyd 
Xa,  fe  ŵyi  pawb  y  byddai  hyny  y  cyhnddiad  mw^-af  anwireddnfi 
ac  anfaddeuol,  canys  y  mae  llawer  o  deuluoedd  parchus  yn  m 
llawnder  o  aur  ac  arian.  a  llawer  o  rai  tlodion,  gonest  ac  ymdrech- 
gar,  yn  nglŷn  yn  yr  arferiad,  y  cyfryw  ag  y  mae  eii  gair  yn  llawn 
werth  eu  harian.  A  phe  felly  pawb,  ni  buasai  y  niwaid  y  ddegfed 
ran  o'r  peth  ydyw.  Ond  dynion  ogymeiîad  didwyllsydd  yn  cadwy 
gyfundrefn  hon  yn  fyw  ;  pe  ciliai  y  rhai  hyn  ymaitíi,  byddai  farw 
ohoni  ei  hun ;  a'r  fath  waiedigaeth  i'n  gwlad  ni  fyddaî  hyn  !  V 
mae  y  coelio  yn  sicr  o  fod  yn  fwy  o  ddrwg  nag  o  dda  i  bawb  a 
\-n  ei  arfer. 

"  Am  hyny  bydded  i  bofa  un  sydd  yn  caru  byw  anio  ei  hun.  i  bob 

im  sydd  yn  hoffi  gwelliant  ei  gymydogaeth,  bydded  i  bawb  sydd 

yn  cárn  llea  moeaol  ei  gyd-ddynion,  bydded  i  bawb  a  ddymunai 

I  cymeiiad  yr  eglwyaî  yn  fwy  glanwaifh— ymddido],  mor 

ebrwydd  ag  y  gallont,  oddiwrth  y  gystem  niweidiol  lion. 

-  Mae  ilawei  yn  ein  hardal  mewn  Befyllfaoedd  mor  glyd,  fel  na 


hyrtrtai  gwneyrt  liyny  yn  un  anghyfieusrtra  irtrtynt.  Byrtdai  rairt  i 
eraill  wneyd  eryn  lawer  o  hunan-ymwartiart  ac  ymdrech  ;  ond 
hyddai  cael  eu  hunain  unwaith  a'u  traed  ar  y  làn,  yn  glir  â'r  byd, 
ac  heb  neb  yn  eu  gofyn,  yn  ddigon  o  wobr  am  eu  holl  ymdrech. 
Mor  hyfryrt  yr  ymrteimlent  !  Caent  fwynhad  o'r  hyn  sydd  irtrtynt 
yn  awr  yn  heth  amheuthyn  iawn  —  Rhyddid. 

"R.  Ellis." 
u  Clwt-y-Bont,  Mehefin  laf,  1849." 

Ar  gyfer  y  rtyrtrtiad  Mehefin,  1840,  ysgrifena:  "V  mis  hwn 
gwnaethom  gyfnewidiad  pwysig  yn  ein  hymdrafodaeth  fydol,  sef 
troi  ymaith  yn  llwyr  oddiwrtli  yr  arferiad  o  werthu  ar  goel.  Xirt 
yrtym  yn  coelio  neh.  Beth  ddaw  ohonom  ar  ol  hyn,  nis  gwyddom. 
Gwyn  fyd  na  allwn  ymddiried  yr  amser  dyfodol  i  law  fy  BThad 
Nefol.  Yr  wyf  yn  teimlo  nart  oes  onrt  ffyrtrt  a  all  orchfygu  y  byrt. 
Gwas  rta  yrtyw  y  byrt,  ond  y  mae  yn  feistr  creulawn." 

Pa  hyd  y  parhaodd  i  sefyll  at  y  penderfyniad  hwn  o  beidio 
gwerthu  ar  goel,  nis  gwyddom  yn  sicr.  Vr  ydym  yn  cael  yn  mhen 
blynyddoedd  ei  fod  yn  gweled  ei  hun,  wrth  gael  ei  adael  ei  hunan 
yn  yr  ymdrech  ganmoladwy,  yn  rhy  wan  i  ymladd  yn  unigol  âg 
arferiad  oedd  wedi  gwreiddio  mor  ddwfn ;  a  cheir  ef  yn  llithro,  bob 
yn  ychydig,  i  goelio  drachefn,  fel,  yn  mhell  cyn  ei  ymneillduad  o'r 
fasnach,  yr  oedd  mor  ddyfned  yn  y  camwedd  a'r  masnachwyr  yn 
gyffredinol.  Gresyn  mawr  hefyd  na  fuasai  wedi  cael  cefnogaeth  ei 
gydfaanachwyr  ar  y  pryd  i  weithio  allan  y  penderfyniad.  Buasai 
sefyllfa  y  masnachwyr  a'r  cwsmeriaid  hefyd  lawer  o  filoedd  o 
bunnau  heddyw  ynfwy  ffafriol,  heblaw  y  buasai  gan  y  naill  a'r 
llall  y  boddhad  o  deimlo  iddynt  gydweithio  yn  Uwyr  ddarostyngiad 
arferiad  mor  wastraffus,  niweidiol,  a  diraddiol  ag  ydyw  y  coelio,  a 
rhoddi  eu  cefnogaeth  i'r  egwyddor  sydd  y  cyfnertliiad  cryfaf  i 
gynildeb,  darbodaeth,  a  diwydrwydcL 

Yr  oedd,  drwy  yr  holl  gyfnod  hwn  yr  ymroddai  i  fasnaeli,  yn 
gwasanaethu  gyda  ffyddlondeb  yrachof  erefyddol  yn  yrYagoldy 
a'r  eglwysi  cymydogaethol,  gan  fod  at  eu  galWad  ar  bob  aehlysur  i 
wneyd  pob  gwasanaeth  iddynt  oreB  y  gallai. 

Cafodd  efe  ei  hunan  raddau  helaeth  0  artnewyrtrtiart  i'w  yspryd 
yn  y  gwaith,  yn  gystal  a  phrofiad  o  lawenydrt  wrth  weled  yr 
eglwyai  o'i  rtrtniitu  yn  cael  eu  deffroi  i  lafur  ac  ymdrech  yn  ffordd 
achubiaeth  pechaduriaid,  trwy  yr  adfywiad  crefyddol  gr^-mus  a 
gymerodd  le  yn  >~ghymru  yn  y  llwyrtrtyíi  1859.  Bydrt  yr 
adroddiad  canlynol  am  yr  adfywiad  yn  sicr  o  fod  yn  ddyddorol  a 
gwerthfawr  : — 

"  Blwyddyn  ryfedd  ydyw  hon  ar  gyfrif  ei  harth-wiartau 
crefyrtrtol.     Dyma  flwyddyn  gymeradwy  yr  Arglwyrtrt.     Blwyrtrtyn 


63 

ei  waredigion  Ef  a  ddaeth.  Y  mae  yn  amheus  a  fu  ei  chyffelyb  yn 
y  gaurif  hon.  Yr  adsain  bendigedig  sydd  yn  cyrhaedd  ein  clustiau 
o  wahanol  wledydd  y  ddaear— o  America,  yr  Iwerddon,  Ysgotland» 
Sweden,  ac  o  Ddeheudir  Cyniru  !  Ac  o'r  diwedd,  y  mae  y  cyffro 
wedi  syrtlno  yn  rymus  iawn  ar  yr  ardaloedd  hyn.  Y  mae  Llan- 
ddeiniolen,  Llanberis,  a  Llanrug  yn  dân  poeth  o  gyffro  crefyddol. 
Gobeithio  yr  ä  yn  mlaen  nes  goddeithio  yr  holl  wlad. 

"  Nì  bu  annuwioldeb  erioed  yn  fwy  ei  rwysg  yn  ein  hardaloedd 
na'r  haf  hwn,  er  ein  holl  gyfarfodydd  crefyddol,  ein  holl  bregethu, 
a  phregethu  pob  dull,  pob  gwirionedd,  a  hyny  gan  bob  dawn.  Yr 
oedd  genym  gyfarfodydd  dirwestol  yn  gyson,  a  phob  dull  o 
gynghori  ac  anog  yn  y  rhai  hyny.  Yr  oedd  yr  Ysgolion  Sab- 
bothol,  y  cyfarfodydd  eglwysig,  cyfarfodydd  llenyddol,  &c,  yu 
cael  eu  cynal  yn  rheolaidd.  Ond  er  lluosoced  ein  cyfarfodydd,  ac 
er  troi  pob  moddion  a  feddem  i  ymosod  ar  lygredigaeth  ein  hardal- 
oedd,  cynyddu,  er  pob  ymdrech  i'w  erbyn,  yr  oedd  annuwioldeb. 
Amlhäi  meddwdod  er  ein  gwaethaf.  Meddiennid  yr  ieuenctyd 
gan  ryw  ysgafnder  annuwio].  Nid  oedd  gan  nifer  mawr  ohonynt 
barch  i  Dduw  na  dyn,  Sabboth,  na  Beìbl,  na  dim.  Darfu  adeiladu 
Llandìnorwìg  grëu  rliyw  reibio  poenus  a  dilywodraeth  yn  yr 
ardaloedd.  À  chan  fod  y  gwibio  hwn  yn  cymeryd  arno  ei  hun 
rhyw  rith  o  grefydd,  yr  oedd  yn  fwy  anhawdd  dywedyd  yn  ei 
erbyn. 

••  Kr  fod  genym  luaws  o  bobl  ieuainc  yn  aelodau  o'n  heglwysi,  yr 
oedd  llawer  ohonynt  yn  peri  poen  mawr,  ac  eto,  yn  llwyddo  i 
ymgadw  rhag  dyfod  i  afael  â  disgyblaeth  lac  o'r  fath  sydd  genym. 
Rhwng  y  naill  beth  a'r  llall,  yr  oedd  dynion  difrifol  yn  dechreu 
petruso  pa  beth  a  ddeuai  o'r  genedl.  Haerai  rhai  dynion  da  nad 
oeddym  i  ddisgwyl  adfywiad  crefyddol  grymus  fel  a  fu  yn  yr  oes 
o'r  blaen  yn  ein  gwlad,  bod  eu  tymhor  wedi  darfod,  a  bod  y 
llwyddiant  bellach  i  ymddibynu  ar  fesur  y  llafur.  Dywedid  fod 
yr  adfywiadau  grynius  i  ateb  yr  un  dyben  a'r  gwyrthiau  ar  y 
dechreu,  sef  i  roddi  cychwyn  da  i  grefydd  Crist  mewn  gwlad  ;  ac 
yna  i  ddarfod  rhag  y  temtid  yr  eglwysi  i  wneyd  cam-ddefnydd 
ohonynt.  Yn  yr  ystyi  yma  edrychid  ar  yr  adfywiadau  yn  debyg  i 
waith  amaethwr  cefnog  pan  yn  rhoddi  ei  fab  mewn  ffarm,  yn  ei 
gynorthwyo  yn  hael  ar  y  cyntaf,  stocio  y  tyddyn,  a'i  hwylio  i 
gychwyn  yn  dda  yn  mhob  peth ;  ond  cyn  pen  hir,  y  mae  yn  rhoddi 
ar  ddeall  i'r  gŵr  ieuanc  i  beidio  disgwyl  gormod  wrth  ei  dad,  bod 
yn  rhaid  iddo  ymdaro  drosto  ei  him,  a  bod  ei  lwyddiant  bellach  yn 
ymddybynu  ar  ei  ymroddiad  a'i  ofal  ef  ei  hun.  Pa  mor  resymol 
bynag  yr  ymddengys  syniad  o'r  fath,  y  mae  yn  hollol  amlwg  fod 
yr  hen  ffarm  (Cyrnru),  er  maint  ein  llafur,   yn  niyned  yn  anialwch 


u 

dan  ein  dwylaw.  Rhywfodd,  nid  oedd  y  Uwyddiant  ychwaith  yn 
ateb  i'r  llat'ur.  Vr  oedd  yn  ein  plith  lawer  o  lafur,  ond  ychydig 
iawn  o  Iwyddiant. 

"Ondyn  y  nos dywyll yma  o  aflwyddiant  a  digalondid,  dyma 
rywbeth  pur  ddyeithriol  ac  anniagwyliadwy  yn  ymddangos. 
Dechreuodd  yn  Waenfawr.  Nid  oedd  mor  wylll  yno  ar  y  cyntaf  ; 
eto,  yr  <>e<ld  dynion  o  bob  math  yn  cael  eu  dwys-bigo  yn  eu  calon, 
ac  yn  heidio  i'r  eglwys  ar  ddarfod  am  danynt.  Torodd  allan 
«lrachefn  yn  Cwmyglo.  Vr  oedd  yn  dân  poeth  yno.  Gwelid  yno  y 
dewr  yn  gorf od  gwaeddi  yn  groch.  Canu,  gweddío,  a  gorfoleddu 
y  byddent  drwy  y  noa  Vr  oedd  dynion  annuwiol  a  bechgyn 
gwylltion  yn  teimlo  nerthoedd  y  byd  a  ddaw,  ac  yr  oedd  gotidiau 
uffern  a  dychryn  y  í'arn  mewn  sydynrwydd  wedi  meddiannu  y 
meddwl  mwyaf  diof al  ac  anystyriol.  Mynycb  y  gwelwyd  y  llanc 
caled-galon  yn  myned  i'r  cyfarfod  i  wawdio  y  gorfoledd,  ond  oyn 
pen  deng  munyd  yn  gorfod  llefain  ei  hunan.  Gwelid  rhai  dynion 
cryflon  yn  methu  dal  heb  lewygu,  nea  gorfod  eu  cario  allan  yn 
haner  marw.  Yr  oedd  dynion,  yn  hen  ac  yn  ieuainc,  yn  feibion 
ac  yn  ferched,  yn  heidio  yno  o'r  eymydogaethau  cylchynol  i  weled 
y'peth  hwn'  oedd  mor  ddyeithriol,  a'r  difrifwch  ar  unwaitb  yn 
meddiannu  pa-wb. 

"  Bydd  Sabboth  yr  21ain  o  Awet,  1869,  yn  ddiwrnod  a  gofir  yn 
hir  yn  nghapelau  Llanddeiniolen.  Myfi  oedd  yn  gweiniclogaethu 
yn  Fagoldy.  Nid  oedddim  i'w  deimlo  yn  y  gwasanaeth  cyhoeddua, 
os  nad  oedd  yn  wir  braidd  yn  fwy  Tryniui'ld  nag  arferol.  Vr 
oeddwn  wedì  <ligaloni  cymaint  ar  ol  pregethu  y  boreu  fel  y  pender- 
rynais  gymeryd  h<jn  bregeth  y  n<».>  yn  Ue  yr  un  a  fwriadwn  ei 
phregethu.  Nid  oedd  dim  hynod  drachefn  y  noe,  ond  ri  bod 
ychydig  yn  yagafnach  na'r  boreu.  Vr  oh<1<1  ordinhad  Swper  yr 
Arglwydd  yn  cael  ei  weinyddu  ar  ddiwedd  pregetfa  y  noe,  ond  nid 
oedd  dim  hynod  yn  y  rhan  yma  o'r  gwasanaeth  ychwaith,  nefi  yr 
aed  i  ganu  yn  y  diwedd.     Wrth  ganu  yr  hen  benill 

a*  Gwíiae<l  concweat  ar  (ìalfaria  fryn,'  &c, 

twymnodd  yr  holJ  eglwya  aeth  llawer  iawn  i  wylo,  a  rhai  i  lefain 
a  gorfoleddu.  (Jnd  darfyddodd  ygwaaanaeth.  Aeth  llawer  adref . 
Ond  yr  oedd  Uawer  yn  anfoddlawn  i  ymadael  ä'r  capel.  Dechreu- 
wyd  cyfarfod  gweddL  DarUenodd  un  <>'r  brodyr  ran  o  bennod 
o<-<l<l  yn  cynwya  hanea  croeshoeliad  y  Gwaredwr.  Vr  oedd  yr 
hanee  mor  newydd  a  dyeithrio]  a  phe  buaaid  heb  *i  glywed  erioed 
o'r  blat-i),  ac  yr  oedd  ar  unwaith  yn  cynyrchu  teimladan  dwyajon 
iawn.  Ond  ar  ganol  y  w.-<l<li.  fel  taran-foUt,  dyma  rywbetb 
aunarluniadwy  yn  syrthio  ar  bawb  oedd  yn  y  capel,  fel  gwynt 


65 

nertliol  yn  rhuthro,  nes  llenwi  yr  holl  dŷ,  a  pheri  i  bawb  lefain  am 
eu  bywyd.  Yr  oedd  y  bechgyn  afreolus,  er  eu  bod  yn  rhyw  lun  o 
aelodau  eglwysig,  yn  syrthio  i  waelod  y  seti,  ac  yn  vry\o,  llefain,  a 
gweddîo.  Yr  oedd  pawb  yn  y  cyffro  mwyaf .  Beth  a  allai  hyn 
f od  ?  Wrth  glywed  y  gwaeddi,  daeth  lluaws  o'r  cymydogion  yn 
nghyd,  hen  ac  ieuainc,  crefyddol  a  digrefydd,  ac  fel  ar  ddydd  y 
Pentecost,  felly  y  bu  yma,  hwy  a  drallodwyd.  Yr  oedd  pawb  yn 
llefaru  niegys  â  thafodau  dyeithr.  Ni  welwyd  y  fath  beth  er's 
saith  mlynedd  ar  hugain  yn  yr  Ysgoldý.  Buwyd  yno  hyd  yn 
blygeiniol.  Yr  oedd  pawb  wedi  eu  bedyddio  á'r  Ysbryd  Glân,  ni  a 
fawr  hyderwn.  Dydd  Llun  a  ddaeth,  a  diwrnod  rhyfedd  fu  yn  y 
cymydogaethau  hyn.  Ërbyn  clywed  yr  hanes,  yr  oedd  peth 
cyffelyb  wedi  cymeryd  lle  yn  holl  gapelau  yr  ardaloedd,  yncynwys 
Cefnywaen,  Ebenezer,  Dinorwig,  Sardis,  Ehydfawr,  Rehoboth  a 
Llanrug.  Yr  oedd  yr  holl  wlad  felly  yn  y  cytì'ro  mwyaf,  a'r 
diwygiad  oedd  yn  ngenau  pawb.  Yr  oedd  rhyw  Bobrwydd  a 
difrifwch  wedi  meddiannu  yr  holl  ardalwyr.  Ceid  y  gweíthwyi 
yn  ychwarel  am  unwaithacar  unwaith  fel  wedi  dyfod  yn  ddynion 
eraill.  y  llwon  a'r  rhegfeydd,  y  geiriau  gwag  a'r  coeg-ddigrifwch 
wedi  darfod.  Nidoedd  ymddiddan  i'w  gael  am  ddim  ondy  diwyg- 
ìad,  y  cyfarfod  gweddi,  tröedigaeth  hwn,  a  dychweüad  y  llall. 

••  Am  yr  wythnosau  canlynol  byddai  goleuni  yn  mhob  capel  hyd 
haner  nos,  a  phellach  na  hyny  yn  aml,  a  sŵn  canu,  gweddio  a 
gorfoleddu,  a  glywid  yn  adsain  drwy  y  nos,  yn  enwedig  yn  yr 
wythnos  gyntaf.  Y  mae  braidd  yr  oll  o  fechgyn  meddwon  ac 
afreolus  y  cymydogaethau  wedi  sobri,  ac  yn  ymuno  â'r  naill  neu'r 
llall  <  »'r  eglwysi.  Er  ein  bod  arferol  a  gweddîo  llawer,  o'r  fath  ag 
ydoedd,  efa  hir  ainser  am  adfywiad  ar  grefydd,  eto  ni  ddychymyg- 
odd  neb  am  ei  gael  yn  y  wedd  yma.  Ond  fel  hyn  y  daeth,  ac  yr 
ydyni  ninau  fel  rhai  yn  breuddwydio. 

M  Eel  y  bu  i  bob  adfywiad  crefyddol.  felly  ymae  i  lnvn  ei  hynod- 
ion.  Yn  tm  peth.  y  gweddio  yw  y  cwbl.  Peth  cyffredin  pan  y 
mae  yr  Arglwydd  yn  bywhau  ei  waith  ydyw,  ei  fod  yn  rhoddi  bri 
newydd  yn  ngolwg  y  byd  ar  rywbeth,  rhyw  athrawiaeth  neu 
ddyledswydd  a  fyddai  wedi  syrthio  i  anfri.  Eelly  yma.  O'n  holl 
gyfarfodydd  crefyddol,  nid  oedd  yr  un  wedi  myned  mor  ddisylw 
a'r  cyfarfod  gweddi.  3íewn  aml  i  gynulleidfa,  ni  byddai  un  o 
gwbl  ond  y  cyfarfod  gweddi  cenadol  y  nos  Lun  cyntaf  o'r  mi.-. 
Ychydig  ddeuai  i  hwnw,  ac  oeraidd  iawn  a  fyddai.  Ond  yn  yr 
adfywiad  presenol,  ar  ben  y  Dafydd  hwn  o  gwrdd  gweddi  y 
tywalltodd  Duw  ei  gorn  olew.  Go  ryfedd  hefyd !  Yr  holl 
gjniulleidf a  yn  dyf od  yn  nghyd  i  gyfarf od  gweddi  !  Y  mae  y  canu 
a'r  gweddio  yn  bethau  newj-ddhollol.  Y  mae  pawb  '  yn  wi-esog  yn 
e' 


66 

yryspryd.'  Nidoesdigoil  o  gyfarfodydd  gweddiau  i'w  cael.  Ni 
bu  dim  hynod  yu  y  pregethu,  heblaw  bod  yn  llawer  iawn  hawddach 
pregethu  nag  o'r  blaen.  Felly,  nid  oe.s  na  phregethwr  na  blaenor 
na  neb  arall  dan  un  demtasiwn  i  ladrata  dim  o'r  gogoniant  iddo  ei 
hun.  Peth  arall  sydd  yn  hynod  yn  y  cyffro  presenol,  cyffro  ydyw. 
Dan  ei  ddylanwad  y  mae  y  dyn  diofal  ac  anystyriol  fel  yn  deffro 
ar  unwaith,  ac  yn  teimlo  fel  pebyddai  dinystr  yn  agoryd  ei  >afn  iw 
lyncu  ar  unwaith.  Dèlir  dyniou  gan  oíidiau  uffern,  dychryn  y  farn, 
nerthoedd  y  byd  a  ddaw,  a  chan  ofn  marw  yn  annuwioL  Y  fath 
ddychryn  a'r  fath  drallod  sydd  ar  ycreadur!  V  bachgen  gwyllt, 
gwanial.  wedi  ei  ddal,  yn  crynu,  yn  wylo,  yn  llefain,  yn  syrthio  ar 
«-i  wynefa  ac  yn  ceisio  gweddîo  ! 

-  BSr  ein  galar,  y  mae  y  cyffro  hwn  yn  gadael  llawer  iawn  o  hen 
wrandawyr  ar  ol.  Cyffrowyd  hwythau  ar  y  cyntaf,  ond  ymgaledu 
y  maent.  Yn  yr  adfywiad  fu  ar  grefydd  yn  Arfon  ddennaw 
mlynedd  yn  ol,  dynion  yn  cloffl  rhwng  dau  feddwl  a  ddygwyd  i 
mewn  i'r  eglwyai  braidd  yn  hollol.  Ond  yn  hwn  hyd  yma,  y  mae 
y  dosbarth  hwn  fel  yn  cael  eu  gadael  allan.  Eto  y  mae  ambell  un 
yn  cael  eu  bachu. 

•'  Yr  ydwyf  yn  ysgrifenu  hyn  yn  mhen  y  tair  wythnos  ar  ol 
toriad  allan  y  diwygiad.  Nid  hawdd  eto  penderfynu  beth  ydyw 
rhif  y  dychweledigion.  Tua  deuddeg  a  thri  ugain  sydd  yn  Ysgoldý, 
ond  y  mae  y  nifer  yn  llawer  mwy  yn  Xghefnywaen  a  Dinorwig. 

"  Beth  fydd  y  canlyniadau  o  hyn  nia  gallwn  eto  ddyfalu.  Y  mae 
genym  achoaion  lawer  i  lawenhau,  ond  dylem,  yr  im  pryd,  ymlaw- 
enhau  mewn  dychryn.  Oni  bydd  Bwyddogion  eglwysig  yn  bur 
effro  a  ffy<ldlawn  i'w  hymddiried,  gall  y  canlyniadau  fod  yn 
ddychrynllyd.  Vr  wyf  yn  ofni  ac  yn  pryderu  rhag  pan  ddarfyddo 
ycyffro  y  bydd  genym  fwy  o  broffeswyr  penrhydd  nac  eriued. 
Beth  all  fod  yn  fwy  o  felldith  i  grefydd  na  hyny  ? "' 

Ar  ddiwedd  yr  yagrif  hon  gwna  y  sylw  canlynol:-  "  Vr  wyf  yn 
yagrifenu  hyn  gyda'r  amcan  iddo  gael  ei  gadw  a'i  gyhoeddi  i'r  oe> 
uesaf.  Br  »-i  fod  yn  rhy  ddiwerth  i'w  ^yhoeddi  ar  hyn  o  bryd, 
diclion  y  bydd  yn  werthfawT  erbyn  hyny.  Medi  12fed,  1851). 
Diwrnod  cyntaf  Cymdeithasfa  Bangor.  —  Robert  Ellis." 

Beodith  anmbri.-iadwy  i  Qymru  a  fu  y  diwygiad  hwn.  Cafodd 
crefydd  afael  aicr  ar  ftloedd  fuont  n<xledig  o  ddefnyddiol,  ac  a 
dreulia^ant  eu  D068  yn  gwbl  yn  ei  gwasanaeth.  Diamheu  genym 
y  teimla  pob  darllenydd  ystyriol  fcd  y  de.-grinad  a  roddir  yma  o 
agwedd  y  wlad  cyn  toriad  allan  yr  adfywiad  yn  ddarluniad  pur 
urywir  o  agwedd  pethau  yn  ysprydol  yn  ein  dyddiau  ninau,  os  nad 
m  ein  plith  ninau  hefy<l  ryw  .>yniadau  yn  cael  eu  coleddu  fod 
oes  y  diwygiadau  ar  beii.     Ein  hangen  mawr  ni,  gan  hyny,  ydyw 


67 

cael  eto  "  y  peth  yrtia  "  a  welwyd  ac  a  glybuwyd  ar  ddydd  y 
Pentecost  i  ddechreu,  ac  ar  ol  hyiiy  y  gwelodd  Duw  yn  dda 
f  eudithio  ei  bobl  âg  ef ,  pan  y  dygìd  hwy  gan  wir  deimlad  o'r  angen 
i'w  geisio  yn  ddifrifol  fel  eu  huuig  waredigaeth  a'u  llwyddiant. 

Yn  y  flwyddyn  1860,  ni  a  gawu  fod  teimlad  yn  cryf hau  ani 
wneyd  rhyw  arwydd  sylweddol  o  werthfawrogiad  o"i  lafur  a'i 
wasanaeth  ;  fe  gymerodd  y  teimlad  y  ffurf  o  gyflwyniad  darlun  a 
swm  o  arian  iddo  yn  gydnabyddiaeth  o'i  ffyddlondeb  a'i  ymroddiad. 
Fel  hyn  yr  ysgrifena  ef  ei  hun  yr  hanes  : — "  Ar  brydnawn  Sadwrn 
yn  mis  Medi,  1860,  bu  cyfarfod  lled  hynod  yn  nghapel  yr  Ysgoldŷ. 
Cyfarfod  ydoedd  i  fy  anrhegu  á'm  darlun,  yn  nghyda  phwrs  yn 
cynwya  deg  punt  o  aur,  fel  arwydd  o  barch  am  fy  llafur  gweinid- 
ogaethol  meddant  hwy.  Yr  wyf  yn  sicr  na  feddyliais  erioed  am 
dderbyn  y  fath  beth.  Ni  chrybwyllais  air  wrth  neb  fy  mod  yn 
disgwyl  y  cyfryw  gydnabyddiaeth,  ac  nid  ynganodd  ueb  wrthyf 
finau  fod  y  fath  beth  ar  droed  hyd  ues  y  daeth  yr  arlunydd  (y 
diweddar  Barch.  Evan  Williams,  Caernarfon)  i'm  tÿ  i  ofyn  fy 
nghydsyniad  i  eistedd  o'i  flaen.  Tarawodd  y  peth  braidd  yu  boenus 
ar  fy  nheimlad  ar  y  cyntaf.  Nid  bob  amser  y  mae  testùnonials  yn 
effeithio  yn  dda.  Gydag  achosion  fel  hyn  yn  rhy  gyffredin  y  mae 
teimladau  da  un  dosbarth  o  ddynion  yn  cynhyrf u  teimladau  drwg 
rhai  eraill  ;  canys  nid  oes  yr  un  dyn  cyhoeddus,  fel  y  dywedir.  na 
bydd  rhyw  rai  yn  teimlo  yn  ddrwg  tuag  ato.  A  gwn  yn  burion 
nad  wyf  tìnau  wedi  gallu  '  dal  y  ddyagl  yn  wastad '  i  bawb.  Ofnwn 
f elly  ar  y  dechreu  rhag  y  byddai  i  garedigrwydd  fy  nghyf eillion 
beri  i  eraill  deimlo  yn  geufigenllyd  a  brwnt.  Gwyddwn  fod  helynt 
felly  wedi  bod  gyda  thystebau  niewn  ardaluedd  eraill.  Ond  hyd 
yr  ydwyf  yn  deall,  ni  bu  dim  o'r  fath  beth  y  tro  hwn.  Pa  fodd 
bynag,  bydd  yn  dda  gan  rywun  gael  y  darlun  ar  ol  i  mi  fyned  o'r 
golwg,  ac  y  mae  yn  dda  iawu  i  minau  gael  yr  arian.  Mae  fy  nheulu 
yn  fawr,  a  dim  wrth  gefn  geuyf . 

"  Yr  wyf  yu  prisio  yr  anrheg  yn  llawer  uwch  na'i  gwerth 
arianol,  fel  y  mae  yu  ffrwyth  cariad  a  theimlad  da.  Am  fy  helynt 
fel  pregethwr  a  gwemidog,  nis  gall  neb  o'm  cymydogion  ei  ddeall. 
Ond  y  mae  yr  Arglwydd  yn  gwybod.  Y  fath  helynt  ydyw  ceisio 
dal  i  fyny  ddau  gymeriad  mor  wahanul  ag  ydyw  pregethwr  a 
siopwr.  Mae  y  naill  o  hyd  am  ddyrysu  y  llall.  Nifl  gellir  gwneyd 
dim  yn  iawn  gyda'r  siop,  heb  yspryd  siop ;  ac  nis  gellir  gwneyd 
dim  yn  iawn  gyda'r  pregethu  heb  yspryd  pregethu.  Y  mae  y 
ddau  yspryd  mor  wahauol  fel  y  dylent  gael  dau  gorph  gwahanol, 
dwy  galon  wahanol,  dau  wyneb  gwahanol,  a  dau  bobpeth  gwahanol. 
Mae  y  f rawdoliaeth  yn  disgwyl  i'r  pregethwr  f od  yn  gystal  siopwr 
a'i  gymydog  nad  oes  ganddo  ddim  gorchwyl  arall  i  feddwl  am 


68 

dano.  Disgwylir  iddo  fod  yn  gystal  pregethwr  ag  un  arall  nad  oes 
ganddo  ddim  i'w  wneyd  ond  pregethu.  Y  mae  hyn  yn  rhy  galed. 
Pan  y  bydd  yspryd  pregethu,  bydd  raid  attendio'r  siop,  ac  yn  rhy 
fynyeh,  bydd  raid  myned  o  ganol  trafferth  y  siop  a'i  hyspryd  i 
u*-i>i'>  pregethu.  Pel  hyn,  wrth  geisio  gwasanaethu  dau  arglwydd, 
digioyddau.  Mae  gwahaniaeth  mawr  wed'yn  rhwng pregethwT 
yn  aiopwr,  a  siopwryn  bregethwr.  V  mae  rhyw  fymryn  ogysur 
i  minau  yn  hyn,  os  ydwyf  yn  bregethwr  sâl,  yr  wyf  yu  âopwr 
sniciclt.  Ond  fel  y  mae  goreu'r  Iwc,  yr  wyf  yn  well  allan  oa'r 
Uuaws  o'm  brodyr  y  siop-hregethwyr.  V  maefy  'naneroreu'  yn 
siop-wraig  ragorol.  Pellyyr  wyfyn  cael  gwell  chwareu  teg  na 
llawer.  Pe  digwyddai  yr  anffawd  i  mi  ei  cholli,  beth  ddeuai  o 
honof!   Rhynged  bodd  gan  Dduw  i  mi  ei  chael  tra  byddwyf .  Amen. 

"  V  mae  y  llafur  gweinidogaethol,  fel  ei  gelwir,  yn  fawr  mewn 
ardal  boblog  fel  lion.  Bydd  raid  eychwyn  i  rywle,  i  rywbeth,  a 
hynyynwastad  myned yma  ac  acw  i  gadwŵsŵtó  ifedyddio,  i'r 
ŵylnos,  i  gladdu,  i  briodi,  ac  i  ymweled â chleifion.  Jlyn  oll  hefyd 
sydd  raid  fod  yn  ychwanegol  at  y  cyfarfodydd  y  bydd  pawb  yn 
arfer  bod  yn  bresenol  ynddynt,  fíis  gellir  gwaaanaethu  Crist  heb 
hefyd  wasanaethu  dynion.  Wrth  wai  anaethu  yr  eglwys  Petiiodist- 
aidd,  rhaid  gwasanaethu  Methodistiaeth.  V  mae  y  naill  rywf odd 
yn  y  llall.  Felly  yr  edrychai  yr  Arglwydd  lesu  ei  hunan  ar  y 
mater,  '  Vn  gymaint  a'i  wneuthur  Olionoch  i  un  o'r  rhai  hyn,  fy 
mrodyr  Ueiaf,  i  mi  y  gwnaethoch.'  Rhodded  yr  Argrwydd  cas  i  mi 
fod  yn  ffyddlawn  i  wasanaethu  fy  oghenedlaeth  fel  Dafydd,  ]>a  un 
bynag  a  gydnabyddir  hyny  gan  ddynion  ai  ni  wneir.  Xid  ydyw 
hyny  yn  perthyn  i  mi.  Byddaf  yn  teimlo  yn  bur  fyw,  a  hyny  yn 
bur  fynych,  oddiwrth  annheilyngdod  f'y  ngwasanaeth  crefyddol. 
Vr  wyf  yn  teimlo  yu  bur  gynhes  am  yr  arwydd  yma  (y  darlun  a'r 
pwra)  M  gydnabyddiaeth  t'y  oghymydogion.  Er  oad  ydyw  y 
gwerth  arianol  yu  fychan,  y  mae  yn  llawer  mwy  yn  iy  ngolwg  am 
y  credaf  ei  fod  yn  ffrwyth  cariad,  nid  ataf  ti  yn  unig,  ond  at  [esu 
Qrist  »i  lninan.  Teimlaf  rywbeth  yn  gyffelyb  i'r  Apostoí  l'aul, 
•  \id  oherwydd  fy  mod  i  yn  ceisio  rho-to:  eithr  yr  ydwyf  yn  ceisio 
ffrwyth  yn  amlhau  genych  erbyn  eich  cyfrif  chwi'  Synyma  ar  y 
darluu." 

V  mae  yn  amlwg  »•]  fod  yn  awyddu  bob  amser  am  gael  ei  rydd- 
hau  o  ofalon  masnacho]  er  cael  pobhamdden  i  ymgysegru  yn  Uwyr 
a  hollol  i  wasanaeth  crefydd,  ac  yr  oedd  yr  awydd  hwn  yn 
cryfhau  fél  yr  oedd  yntau  yu  cynyddu  mewn  oedran.  Vn  oiis 
Ifedi,  l>»'»4,  dyma  fel  yr  ysgrifena  ar  y  mater: 

••  Vr  wyf,  ar  hyn  o  bryd,  yu  cael  fy  liun  mewn  agwedd  ryfedd. 
Yr  oeddwn  bob  amser  yn  rhyw  ryffnu  trin  y  byd  hwn  felcynorthwy 


69 

i'm  gwraig.  Hi,  pa  fodd  bynag,  oedd  dyn  y  byd.  Hi  oedd  yn 
gofalu  am  y  fasnach  ac  yn  hwylio  y  gofalon  teiúuaidd,  a  minau 
weithiau  yn  helpu,  ac  weithiau  yn  beio.  Ond  yn  y  llaf ur  crefyddol 
y  byddwn  yn  fy  elfen,  ac  erbyn  yr  adeg  hon,  yr  ydwyf  w> di  colli 
pob  awydd  at  y  byd  hwu.  Yr  oedd  ei  drafferth  a'i  ofalon  yn  wir 
flinder  i  mi.  Nid  oedd  arnaf  eisiau  dim  gan  y  byd  ond  ymborth, 
dülad  a  hamdden.  Ond  er  mor  ddymunol  fuasai  cael  hyny,  nid 
oedd  seibiant  i'w  gael.  Yr  oeddwn  er's  blynyddoedd  yn  edrych  yn 
mlaen  at  y  cyfnod  hwn  arnaf,  pan  y  byddai  y  plant  hynaf  wedi 
dyfod  yn  gyfryw  o  ran  oedran  ag  i  gymeryd  rhan  o'r  drafferth,  ac 
y  cawn  inau  fwy  o  hamdden.  Yr  hamdden  hwu  oedd  fy  aderyn 
brith.  ceisio  dal  hwn  fyddai  nôd  a  phwynt  y  rhedegfa.  Tybiwn 
ond  cael  hyny—  yr  hamddeu  f eiidigedig  :  —  y  gwnawn  'felin  ac 
eglwys '  gyda'r  gwasanaeth  crefyddol.  Byddai  trafferthion  a 
helbulon  y  fasnach  yn  nychu  fy  meddwl,  fel  y  byddwn  yn  fynych 
yn  faich  i  mi  fy  hun,  y  dymher  yn  bigog,  a'r  geiriau  yn  frathog,  ac 
yn  bobpeth  hollol  anghymwys  i'r  àop,  Eto  yn  y  mop  y  byddai 
raid  bod.  Ar  gongl  ei  chounter  hi  y  byddai  raid  llunio  y  bregeth, 
0  air  i  air,  ac  o  frawddeg  i  frawddeg,  blith  draplilith  â  thraíferthion 
y  fasnach.  Rhywfodd  nia  gallaf  fod  yn  esmwyth  yn  fy  nghroenheb 
fod  genyf  bregeth  ar  y  bìociau.  Ac  oe  na  chawn  ychydig  hamdden 
gyda'r  bregeth  yn  awi  ac  yn  y  man,  byddwn  yn  flinder  i  mi  fy 
hun  ac  i  bawb  o'm  deutu.  Ond  er  na  byddwn  yn  cael  pleser  wrth 
drin  y  byd,  byddwn  yn  teimlo  i'r  byw  oddiwrth  ei  ofalon,  ei  bry 
a'i  ofnau.  Tra  yr  oeddwn  fel  hyn  yn  ymryson  á  phawb,  ac  á 
phobpeth,  ac  á  mi  fy  hun  ;  do,  do,  bu'm  yn  euog  filoedd  "  weithiau 
o  ymryson  am  Lluniwr  bendigedig,  am  fy  mod  wedi  fy  ngeni  dan 
blaned  mor  flin,  daeth  i  fy  meddwl  fod  yn  rhaid  i  mi  beidiogwingo 
yn  erbyn  y  symbylau,  ac  fy  mod  trwy  hyny  yn  gwneyd  fy  hun  a 
phawb  o'm  cwmpas  yn  annedwydd. 

••  Vr  oeddwn  hefyd  yn  dechreu  dirge)  gredu  bellach  na  byddai  i'r 
hamdden.  y  sychedwn  gymaint  am  dano,  effeithio  yn  ddaionue 
arnaf  yn  mhob  cysylltiad.  Yi-  oeddwo  wedi  cael  prawf  goíidus  o 
hyn  aml  i  dro  pan  yn  gwasanaethu  yr  achos  crefyddol  am  wythnoe 
yn  lÌYerpool  a  Manchester.  \Felly  yn  yr  adeg  lion,  tröais  at  yr 
Arglwj-dd  i  geisio  doethineb  a  gras  i  wneyd  fel  y  dylwn.  ÎTstyriaifi 
fod  fy  Nhad  Nefol  wedi  rhoddi  i  mi  deiúu  lluosog  i'w  dwyn  i  fyny, 
ac  mai  fy  nyledswydd  a'm  braint  ydoedd  cael  g^iieyd  hyny  yn  lle 
cwynfan  a  thuchan  o'r  herwydd.  Morhawdd  fuasai  i'r  Duw  mawr 
fy  ni-blanta  !  Mor  chwerw  f'uasai  hyny !  Ehy^-fodd  daeth 
yspryd  newydd  hollol  i'm  meddiannu.  Penderfynais,  ymafìyd  yn 
y  byd  o  ddifrif,  a  hyny,  nid  i'w  gasglu,  ond  \fyv\  i  lenwi  fy  lle  fel 
gŵr,  a  thad,  a  phenteulu.    0  hyný  hyd  yn  hyn  y  mae  trin  y  byd 


70 

yn  ilyfod  yn  bleser  genyf,  ac  y  mae  yr  hen  bruddglwyf  câs  a'i  griw 
wedi  fy  ngadael  am  dymhor  o  leiaf,  a  gobeithio  am  byth. 

"  Ond  yr  wyf  yn  ystyried  fy  hun  eto  mewn  perygl.  A  beidiaf 
ag  ymrwystro  â  negeseuau  y  bywyd  hwn?  A  beidiaf  a  myned  yn 
ddyn  y  byd  ?  A  beidiaf  a  charu  y  byd  presenol  ?  Beth  ddaw  o'r 
pregethu  ?  Yr  Arglwydd  Iôr  a'm  gwaredo  rhag  myned  yn  ddyn 
bydol.     Y  mae  tlodi  a'i  holl  anghysuron  yn  rìl  gwell  na  hyny." 

Tymhor  byr  iawn  fu  i'r  pleser  crybwylledig  o  drin  y  byd  heb  i'r 
pruddglwyf  a'i  gymdeithion  annyddan  ddyfod  i'w  boeni  drachefn, 
ac  fe  ymddengys  mai  trwy  ormod  baich  o  ofalon  bydol  y  gwelodd 
Rhagluniaeth  y  JSefoedd  yn  dda  ei  arwain  i  lwyr  neillduaeth  o  bob 
trafferthion  masnachol,  ac  i  gael  terfynu  ei  ddyddiau  yn  yr 
hamdden  a  garai  mor  fawr,  ac  ydoedd  yn  ol  ei  syniad  ef  mor  wir 
hanfodol  i  effeithiolrwydd  y  weinidogaeth.  Bu  i'w  waith  tua'r 
adeg  hon  yn  ymdaflu  i'r  byd  a'i  amgylchiadau,  wrth  weled  y  plant 
yn  tyfu  i  fyny  ac  yn  dyfod  yn  gymhorth  gwerthfawr  yn  y  fasnach, 
beri  iddo  ddymuno  am  agoriad  lle  newydd  i  un  neu  ychwaneg  o'r 
plant  sefydlu  ynddo.  Yr  oedd  Llanberis  y  pryd  hyny  yn  prysur 
gynyddu  o  ran  poblogaeth,  a'r  adeiladu  yn  myned  yn  mlaen  mor 
gyflym  fel  yr  oedd  yn  lle  gwir  addawol.  Jleblaw  hyny  yr  oedd  yn 
ddigon  agos  i  Glwtybont,  fel  y  gallai  ef  a'i  briod  arolygu  y  cyían 
eu  hunain.  Temtiwyd  ef  gan  ystyriaethau  o'r  natur  yma  i  brydlesu 
darn  o  dir  yn  Coedyddol,  Llanberis,  ac  adeiladodd  dŷ  mawr  arno, 
wt 'di  ei  gyf addasu  at  f asnach  a  lletj'a  dyeithriaid.  Bu  yr  anturiaeth 
hon  bron  yn  fwy  nag  y  gallai  ymgynal  dani.  Aeth  a'i  holl  enillion 
oddiwrth  y  fasnach  am  flynyddoedd,  a  channoedd  o  bunnau  yn 
ychwanegoL  Cafodd  lawer  o  helbul  gyda'r  adeiladwyr,  a  cholled- 
ion  arianol  drwy  yr  anturiaeth  a  f  uont  agos  a'i  lethu.  I)ywTed  ef  ei 
hun  am  yr  adeg  hon  ei  fod  bron  ag  ymddyrysu  yn  y  brofedigaeth  : 
"  Bu  ein  trallodau  yn  ystod  y  flwyddyn  hon  a'r  un  ganlynol  (1865 
a  1866),  a'n  teimladau,  y  tuhwnt  i'w  darlunio.  /  Yr  oeddym  yn  onest 
ac  am  i  bawb  gael  ugain  swllt  y  bunt  genym.  Ond  credem  ein 
bod  wedi  myned  yn  rhy  ddwfn  mewn  dyled  i  allu  cyrhaedd  hyny. 
Yr  oeddwn  yn  credu  wrth  bregethu  yn  nghapel  Dinorwig  un  nos 
Sabboth,  maì  dyma  y  tro  diweddaf  i  mi  gael  eynyg  pregethu  am 
byth.  Xid  oedd  neb  yn  gwybod  am  ystormydd  fy  meddwl  ond 
myfi  a*m  Duw.  íByddwn  yn  gweddio  mwy  na  mwy,  ddydd  a  nos, 
am  ymwared  ac  am  ras  i  ymoetwng,  a  chefais  fyngwrando.  Brbyn 
dechreu  y  flwyddyn  1868,  yr  oedd  yr  awyrgylch  amgylchiadol  yn 
clirio.  Cafodd  pawb  oedd  yn  ein  gofyn  ugain  swllt  y  bunt,  a  rhai 
fwy  na  hyny,  am  eu  bod  yn  ddigon  diegwyTddor  i  geisio  mwy. 
Rhoddwyd  y  gangen-fasnach  yn  Llanberis  i  fyny,  a  gosodwyd  y  tŷ 
a'r  siop  dan  ardreth." 


71 

S  Diddyfnodd  hyn  ei  feddwl  yn  llwyr  o  bob  awydd  at  anturiaethau 
masnachol,  ac  fe  drefnodd  yr  Arglwydd  iddo  gael  neillduo  yn 
niwedd  ei  ddyddiau  oddiwrth  bob  gofalon  bydol  o'r  natur  yma.  Yn 
ystod  y  ftwyddyn  grybwylledig  penderfynodd  roddi  i  fyny  y  aiop 
yn  Clwtybont  i  ofal  ei  fab  Robert  a'i  ferch  Jane,  y  rhai.  trwy  ofal 
ac  ymròad,  â  bendith  y  Goruchaf,  a  lwyddasant. 
/  Cyfnerthwyd  ef  hefyd  i  gredu  fod  bj*s  Duw  yn  cyfeirio  tua'r 
neillduaeth  hwn,  yn  ngwaith  eglwysi  Ysgoldý  a  Disgwylfa  yn  ei 
gymhell  tua  dechreu  y  flwyddyn  dan  sylw  i  ymryddhau  o  ofalon 
masnachol,  a  dyfodynfath  o  "fugail"  arnynt,  â'r  hyn  y  cydsyniodd 
gyda  pharodrwydd  mawr  :  — "  Yr  oedd  y  ddwy  eglwya  i  roddi  i  mi 
ädeuddeg  ptmt  bob  un  yn  y  flwyddyn  am  fy  ngwasanaeth.  Yr 
adeg  yma  yr  oedd  cyfeillion  Ysgoldỳ  yn  adeiladu  rŷ  eapel  newydd. 
Cymhellwyd  y  wraig  a  minau  i  ddyfod  yma  i  fyw.  Daethom  yma 
yr  22&Ü1  o  Orphenaf,  1868.  Dros  ba  hyd  y  byddwn  yma  eto  ni 
pherthyn  i  ni  ei  wybod.  Pan  ddêl  ychydig  flynyddoedd,  ni  a 
rodiwn  lwybr,  ar  hyd  yr  hwn  ni  ddychwelwn.  Tua'r  un  adeg, 
darfu  i  gyfeillion  Bryn'refail  fy  nghymhell  i  ddyfod  yno  mor  aml 
y  gallwn  i  gadw  cyfarfodydd  eglwy.>ig  ac  ymweled  â'u  cleiíion,  ac 
y  rhoddent  i  mi  bedair  punt  yn  y  flwyddyn  am  fy  llafur.  Felly 
cydsyniais  i  fyned,  ond  bu  y  cyfeilliou  hyn  yn  well  na'u  gair. 
Rhoddasant  i  mi  chwe'  phunt  ynyflwyddyn.  Bu'm  yn  eu  gwasan- 
aethu  hyd  1879,  pan  ddaeth  tymhor  fy  ngwasanaeth  i  ben,  ac  y 
daethant  hws*Thau  yn  awyddus  am  fugail  mwy  teilwng  o'r  enw. 

"Yn  yflwyddyn  1868,  yr  oedd  anesmwyth<ler  yn  mhlith  rhai  o 
bobl  ieuainc  Disgwylfa  am  gael  gwell  bugeiliaeth.  Wrth  ddeall 
hyny,  a  rhag  bod  yn  rhwystr  ar  ffordd  llwyddiant  yrachos,  terfyn- 
odd  fy  nghysylltiad  â'r  eglwys  hon  ar  ddiwedd  y  flwyddyn. 
/"  Mae  y  byd  bob  amser  yn  barotach  i  addoli  yr  haul  fo'n  codi  na'r 
haul  fo'n  machlud. 

"  Er  dechreu  y  flwyddyn  hon  (1879)  yr  ydwyf  wedi  rhoddi  fy 
hun  yn  bwysau  ar  *  Drysorfa  y  Gweinidogion,'  a  da  iawn  ei  chael. 
Nid  oes  ond  hen  weinidogion  a'u  gweddwon  yn  gallu  deall  gwerth 
y  gronfa  hon.  Bendith  ar  benau  y  brodyr  fuont  yn  haelionus  a 
llafurus  i'w  sicrhau.  Y  mae  yn  gysur  mawr  i'r  hen,  yr  miig,  a'r 
methedig. 

"  Yr  oedd  y  symudiad  o  ganol  helbulon  a  phryder  ein  masnach  i 
dŷ  capel  newydd  Ysgoldy,  yn  gyfnewidiad  pwA'sig  iawn  i  Sian  a 
minau.  Trw^,-  ein  bod  wedi  cefnu  ar  y  byd  heb  neb  yn  gallu  ein 
gofyn  o  geiniog,  tybiodd  y  byd,  ein  cymydogion,  ein  bod  wedi  ei 
adael  yn  gefnog,  a  bod  genym  ddigon  o  fodd  i  îyvr.  Ac  fel  rhai 
felly  yr  ymddygid  tuag  atom.  Ond  gofalodd  ein  Tad  Xefol  am 
danom,  ac  ni  bu  arnom  eisiau  dim.     Mor  dawel  ac  mor  ddedwydd 


72 

y  teimlem  yn  yr  hen  ardal  lonydd  hon.    Yr  oedd  i  ni  ein  dau  yn 
nefoedd  ar  y  ddaear,  'er  ein  bod  yn  byw  bellacb  o'r  llaw  i'r  genau 

/  Os  ychydig  oedd  yn  dyfod  i  mewn,  ychydig  oedd  i  fyned  allan.  Vr 
oedd  yn  hawdd  cael  y  ddeupen  yn  nghyd.  Ni  ddychymygais 
erioed  fod  yn  bosibl  i  mi  gael  y  fatli  dawelwch  hyfryd.  I'n  Tad 
Xefol  y  byddo  y  clod.  Efe  a'n  harweiniodd  i'r  anialwch,  ac  yna  i 
1  le  diwall,'  a  llefarodd  wrth  fodd  ein  calon.  Gwir  fod  helynt  ein 
]>lant  yn  peri  i  ni  bryder.  Nid  oedd  hyny  ond  peth  i  fod.  Ond 
gofalodd  yr  Arglwydd  yn  rhyfedd  am  ein  plant  hefyd,  a  gwnaeth 
yn  rhyfeddol  â  hwy.  Gobeithio  y  byddant  ffyddlawn  yn  ei 
wasanaeth. 

f  "  Y  brofedigaeth  i  mi  yn  y  symudiad  hwn  oedd  luedd  rhy  arian- 
gar  fy  nghalon.  Tra  yn  trin  arian  yn  y  siop,  nid  oedd  arian  y 
weinidogaeth  yn  un  brofedigaeth  i  mi.  Ni  byddwn  yn  gofalu  dim 
pa  faint  a  gawn  am  bregethu.  Yn  wir,  ni  byddwn  byth  yn  eu 
cyfrif.  Am  y  pum'  mlynedd  ar  hugain  cyntaf  o'm  pregethu,  nid 
oeddynt  yn  werth  eu  cyfrif.  Tybiai  yrhen  flaenoriaid  fod  ychydig 
syütau  at  draul  dillad  a  theithio  yn  ddigon,  os  nad  gormod,  i 
bregethwr  ieuanc  o  ddawn  a  gallu  cyffredin.  Ond  erbyn  i  mi 
ddyfod  i  ddybynu  yn  hollol  ar  yr  ychydig  a  roddid  am  bregethu, 
daeth  hyny  yn  brofedigaeth  atgas  i  mi.  Ac  er  ei  bod  yn  dawel 
oddiallan,  byddai  yn  rhyfel  boeth  rhyngof  â'm  calon  oedd  ry  arian- 
gar  genyf.  Cefais  fesur  o  fuddugoliaeth.  'Nid  yn  ariangar.'  'O 
bydd  genym  ymborth  a  dillad,  ymfoddlonwn  ar  hyny.'  Y  mae 
pregethwr  ariangar  yn  beth  atgas  gan  y  byd.  V  mae  y  byd  yn 
caniatau  i  bob  dyn  fod  yn  ariangar,  os  mỳn,  ond  '  gŵr  Duw.'  Gan 
hyny,  nid  oes  dim  y  dylai  gŵr  Duw  ei  ochelyd  yn  fwy  ]ia  rhoddi 
argraff  ar  feddwl  y  byd  ei  fod  yn  ddyn  ariangar. 

"Daeth  tawelwch  ty  capel  Ysgoldý  a  phrofedigaeth  arall  i  mi. 
Yr  oedd  Sian  a  minau  wedi  bod  mewn  cymaint  o  drafferthinn  a 
helbulon,  a  thros  ein  penau  mewn  trallodau,  fel  yr  oedd  y  cyfnew- 
idiad  i'r  fath  dawelwch  braidd  yn  ormod  o  newidiad.  Gwaith 
mawr  i  mi  bellach  oedd  gochel  segurdodyspryd.  Vr  oedd  ac  y  mae 
genyf  ddigonedd  o  amser  at  bob  amcan,  a'r  brofedigaeth  i  fod  yn 
segur  oedd  yn  un  gâs  iawn.  Y  mae  wedi  bod  yn  rheol  genyt  er 
]>an  ydwyf  yma,  i  roddi  y  boreu  at  y  bregeth,  a'r  prydnawn  i 
ymweled  â  chleifion.  Byddai  genyf  hefyd,  hyd  yflwyddyn  l^?'.', 
dair  sciat  i  ofalu  am  danynt  bob  wythnos,  eto  nis  gallaswn  yn  fy 
myw beidio cael  fyhun  yn  rhysegur  fyyspryd.  V  gwiryrwyf 
yn  ei  ofni  ydyw,  fy  mod  yn  llawer  gwell  pregethwr  pan  yn  nghanol 
trafferthion  y  bjTd." 

Xi  bydd  yr  hänes  hwn  yn  gyflawn  heb  fanylu  rhyw  gymaint  ar 
ei  gysylltiad  â'r  achoe  crefyddol  yn  Vsgoldý,  ac  á  Chyfarfod  Misol 


Arfon.  Y  mae  efe  ei  hunan  wecìi  ysgrifenu  cryn  lawer  ar  y  cysyllt- 
iad  cyntaf  a  nodwyd,  ond  gan  fod  anuyw  o'r  ffeithiau  arweiniol 
wedi  eu  crybwyil  yn  barod  yn  nglỳn  á'i  hanea  boreuol  ef  yn  yr  ail 
bennod,  ni  a  ddyfynwn  y  rhanau  dilynol  a  eglurant  y  lle  a  gafodd 
a'r  defnyddioldeb  y  bu  mor  nodedig  ynddo  yn  nglŷn  á  llwyddiant 
crefydd  yn  ei  ardal  enedigol.  Pan  aeth  i"r  aeìat  i'r  Ysgoldŷ,  ac  efe 
tuag  ugain  mlwydd  oed,  "  Nid  oedd  ond  un  yn  unig  o'r  plant  a 
fagwyd  yn  yr  eglwyfl  hon  wedi  aros  ynddi  hyd  yr  oedran  priodol 
i  gael  ei  gyflawn  dderbyn.  Byddai  yr  hen  bobl  yn  anmharod  i 
d<lerbyn  plant  i  gyflawn  aelodaeth  hebargoel  o  ddifrifwch  crefyddol 
ynddynt,  ae  yn  ddiamheu  eu  bod  yn  eu  lle  yn  hyn.  Yn  yr  hen 
Ysgoldŷ  y  derbyniwyd  ti  yn  bregethwr,  ac  ni  thorwyd  y  cyaylltiad 
rhyngof  â'r  eglwya  hon  hyd  heddyw.  Gwir  y  bu  fy  enw  am  rai 
blynyddoedd  ar  lyf r  eglwya  Disgwylfa  Et<>  byddwn  yn  dyfod  i 
bob  cyfarfod  eglwyaig  yn  yr  Ysgoldŷ  fel  o'r  hlaen,  ac  yn  cydofalu 
â'r  brodyr  am  yr  achos.  Yr  ydwyf  bellach  wedi  bod  yn  gwasan- 
aethu  tair  cenhedlaeth  yn  y  lle  hwn,  Mae  ygenhedlaeth  gyntaf  wedi 
hen  ymadael.  Ein  tadau,  pa  le  y  maent?  a'n  mamau,  a  ydynl 
hwy  fyw  byth  ?  Xa,  y  maent  oll  wedi  myned.  Y  mae  yr  ail 
genhedlaetb  wedi  myned  yn  hen,  yn  ychydig  o  ran  nifer,  ac  yn 
agos  i  ddiflanu.  A  bellach  dyma  y  drydedd  genhedlaeth  wedi 
dyfod  i'r  chwareu-fwrdd  i  fyned  trwy  eu  rhan  yn  rurama  fawr 
bywyd.        *        *        *        * 

"Yrydwyf,  bellach.  wedi  bod  yn  llafurio  gyda'r  achos  goreu 
er's  chwe'  blynedd  a  deugain  fel  pregethwr  a  gweinidog.  Ar  ol  i 
Ellis  Foulhes  ymadael,  nid  oedd  yma  yn  yr  holl  ardaloedd  yr  un  enw 
o  bregethwr  ond  myri.  Byddai  y  galwadau  am  fy  ngwasanaeth  o'r 
herwydd  yn  lluosog — i  gadw  aeiat  i  Hdnorwig,  Fachwen,  Cefny- 
waen,  Bryn'refail,  Rhydfawr,  Pentir,  Cwmyglo,  ac  weithiau  i 
Lanberis.  Bedyddiais  tìloedd  o  blant,  a  chedwais  fìloedd  o  ẁyl- 
nosau.  Am  tiynyddoedd  gwnawn  ycwblfel  'thaníc  yonjob'  Ehodd- 
wyd  yr  enw  hwu  ar  y  math  yma  o  lafur  pregethwr  gan  yr  hen 
fiaenor,  Robert  Roberts,  Blaenycae.  Xi  feddyliwn  am  dderbyn 
dim  fel  tâl,  a  meddyliai  yr  hen  fìaenoriaid,  gan  nad  oeddynt  hwy 
yn  derbyn  dim  am  eu  llafur,  y  dylasai  y  pregethwr  hefyd  weithio 
yn  rhad,  yn  unig  derbyn  rhyw  ychydig  am  ei  bregeth.  Ond  pan 
ddaeth  blaenoriaid  ieuainc  i  ddechreu  llywodraethu,  meddylient 
hwy  nad  iawn  oedd  galw  am  wasanaeth  pregethwr  heb  gydnabod 
rhyw  gymaint  arno.  Pan  agorwj-d  mynwent  Machpelah,  fel  lle  i 
gladdu,  arnaf  fi  yn  gwbl  am  fìynyddoedd  y  disg^-nai  y  gwasanaeth 
hwn,  ac  yr  oedd  y  gwasanaeth  yma  eto  yn  rhad  ac  yn  rhodd. 
Gofynai  ambell  im,  ond  anaml  iawn,  pa  faint  oedd  arnynt  am  y 
gwasanaeth  ?    Y'r  ateb  bob  amser  fyddai,  L)im.    Cyn  hir,  daeth  y 


74 

Parch.  "William  Rowlands  i  fyw  i  Ebenezer,  a  disgynodd  rhan 
helaeth  o'r  gwaith  amo  ef.  Bydd  genyf  barch  calon  i'r  gŵr  da 
hwn.  Y  mae  yn  frawd  gwir  grefyddol,  yn  ddyn  hynod  o  ran 
Byiiwyr  cyff redin,  ac  yn  meddu  gwybodaeth  ëang.  Bu  yn  dda  iawn 
i'r  ardaloedd  poblogaidd  hyn,  ac  yn  arbenig  felly  i  Gefnywaen,  ei 
gael. 

"  Y  mae  mwy  nag  a  f eddylia  llawer  o  anf antais  i  bregethwr  o 
fod  trwy  ei  oes  yn  gwasanaethu  mewn  pethau  crefyddol  yn  ei  fro 
enedigol.  Gwir  ddywedodd  y  Gwaredwr,  '  Nid  y w  prophwyd  heb 
anrhydedd,  ond  yn  ei  wlad  ei  hun  ac  yn  ei  áŷ  ei  hun.'  Cefais 
inau  brofì  yn  helaeth  o  ystyr  yr  hen  sylw,  '  Onid  hwn  yw  mab  y 
saer  ? '  Ychydig  cyn  ymadael  o'r  siop  yn  Nghlwtybont,  daeth  bach- 
gen  yno,  a  gofynodd,  '  Ai  hon  ydi  siop  Robin  y  Garnedd  ? '  Dyna 
hi — '  mab  y  saer.' 

"  Y  mae  genyf  hen  gyf  rif  du  rhyngof  â'm  Duw.  Oes,  oes !  A 
byddaf  yn  erfyii  ddydd  a  nos  am  ei  gymod  a'i  faddeuant,  fcrwy  waed 
ei  groes  Ef .  Nis  gall  fy  nghymydogion  fy  nghyhuddo  o'r  un  cam- 
ymddygiad  mewn  dim,  na  tlmagat  neb,  ond  yn  unig  taflu  gair  rhy 
sydyn  a  byrbwyll.  Mae  genyf  gydwybod  ddirwystr  tuagat  bob 
dyn,  ond  nid  felly  ysywaeth  tuagat  Dduw.'' 

Am  ei  gysylltiad  â  Chyfarf  od  Misol  Arfon,  ysgrifena : — "  Cefais, 
neu  yn  hytrach,  cymerais  fwy  nag  a  ddylaswn  o  ran  yn  ngorchwyl- 
ion  y  Cyfarfod  Misol  hwn.  Pan  ranwyd  y  Sir  yn  ddau  Gyfarfod 
Misol  tua'r  flwyddyn  1840,  aeth  y  gallu  llywodraethol  i'r  pen  arall 
i'r  Sir.  Yr  oedd  y  diweddar  Barch.  John  Jones,  Talysarn,  a'i  frawd, 
y  Parch.  D.  Jones,  yn  perthyn  i  Arfon,  ac  yn  selog  o  blaid  y 
rhaniad.  Ni  bu  John  Jones  erioed  yn  ddyn  cynhadledd,  y  pwlpud 
oedd  ei  le  ef.  Cymerai  ran  yn  yr  ymddiddan,  a  siaradai  yn  dda 
odiaeth,  pan  yn  y  dymher  i  hyny.  Ond  ni  cheisiodd  erioed  at 
lywodraethu.  Yr  oedd  David  Jones  o'r  ochr  arall  yn  ddyn  rhagorol 
niewn  cynhadledd.  A  phwy  erioed  mor  ddoeth  a  gochelgar,  ac  mor 
anwyl !  Yr  oedd  gormod  o  ddyn  ynddo  i  amcanu  at  dra-awdurdod, 
ac  yn  wir,  i  ymhòni  dim  yn  y  cyfeiriad  o  lywodraethu  eraill.  Ac 
eto  yr  oedd  pawb  yn  foddlawn  iddo  gael  bod  yn  arweinydd.  Yr 
oedd  y  Parch.  AY.  Rob»-rt>,  ('lynnog,  yn  hynach  pregethwr  na  neb 
yn  Arfon,  ond  nid  oedd  yr  hen  frawd  yn  gofalu  dim  pwy  fyddai  yn 
benaf.  Felly  rywf  odd  rhwng  '  cil  a  chlwyd,'  daeth  Cyfarfod  Miflol 
Arfon  dan  lywodraeth  nifer  o  flaenoriaid.  Parhaodd  yn  y  cyflwr 
hwn  nes  y  cliriwyd  yr  hen  frodyr  anwyl  liyn  ymaith  gan  henaint 
ac  angau.  Byddai  John  Jones,  Talysarn,  yn  teimlo  yn  chw.rw 
oblegid  hyn  ;  ond  yn  hytrach  nag  ymryson,  esgeulusai  y  Cyfarfod 
^Iisol  hyd  y  gallai.  Am  ei  frawd,  Da\id  Jones,  gwênai  ef  yn 
hawddgar  ar  y  cwbl,  a  gadawai  iddynt.      Eto,  byddai  efe  i'w  gael 


75 

yn  mhob  Cyfarfod  Misol,  a  gweithiai  gyda'r  lluaws  o'i  frodyr.  0  !  'r 
gŵr  anwyl ! 

"  A  thrwy  fy  mod  inau  yn  llawn  o  ryw  yni,  a  pharod  i  siarad  ar 
bobpeth,  yn  rhy  barod,  efallai ;  bid  a  f o,  mi  a  ddaethum  yn  ddyn  y 
Cyfarf od  Misol.  Cefais  a  chymerais  fwy  o  le  ynddo  nag  a  f uasai 
briodol  a  doeth.  Goddefwyd  hyny  hefyd  rywfodd  i  mi.  Ac  o'r 
herwydd  meddyliodd  rhyw  frodyr  diwybod  fy  mod  yn  llawer 
mwy  o  ddyn  nac  oeddwn. 

"  Ac  eithrio  y  ddau  f  rawd,  bu  adeg  lled  isel  ar  bregethwyr  Arf on. 
Am  yr  ugain  mlynedd  eyntaf  yn  oea  y  Çyfarfod  Mìsol  hwn,  gelwid 
íi  i  bregethu  braidd  yn  mhob  un,  oddigerth  y  rhai  cartref ol.  Byddwn 
inau  yn  tybied,  o  leiaf,  y  byddwn  rywfodd  yn  cael  llawer  gwell 
hwyl  ar  bregethu  mewn  Cyfarfod  Misol  nac  yn  un  mau.  Yn  raddol, 
pa  fodd  bynag,  dechreuodd  Arf on  ynigyf oethogi  mewn  pregethwyr. 
Daeth  y  Parch.  Eees  Jones  yma  o*r  Abermaw ;  y  Parch.  John 
Phillips,  o  Fòn;  a'r  Parch.  John  Owen,  o'r  Gwindŷ,  Eifìonydd. 
Daeth  y  Parch.  John  Griffith  yma  hefyd  o  Ddolgellau.  0  hyny 
hyd  yn  awr,  y  mae  rhyw  ddyfodiaid  yn  cael  eu  galw  i  eglwysî 
Arfon  yn  wastadol.  Sicr  ydyw  mai  felly  y  bydd  rhagllaw,  ac  felly 
yn  debygol  y  mae  y  goreu  iddi  fod.  Peth  anrhydeddus  yn  y 
blaenoriaid  ydyw  peidio  gosod  o'r  neilldu  hen  frodyr  fu  yn  dwyn 
pwys  y  dydd  a'r  gwres  gyda'r  gwaith  cyn  geni  llawer  ohonynt,  ond 
hyd  yn  nód  pe  yr  anghofid  hyn,  nid  grasol  yn  neb  fyddai  ewyno 
o'r  herwydd,  gan  fod  y  gwaith  yn  syrthio  i  ddwylaw  brodyr 
teilyngach." 

Parhaodd  yn  ffyddlawn  i'r  Cyfarfod  Misol  tra  y  gallodd,  ac  y 
mae  hanes  y  cyfarfodydd  y  byddai  efe  ynddynt  yn  dangos  nad 
oedd  un  gradd  o  berygl  y  '  gosod  o'r  neilldu '  a  ofnai  yn  y  sylwadau 
blaenorol.  Yr  oedd  "  yr  hen  weinidog,"  fel  y  gelwid  ef,  yn  ei  ardal 
yn  oracl  mewn  barn,  -ac  yn  dad  mewn  parch  ac  anrhydedd  yn  ei 
gymydogaeth,  a  pharhaodd  yn  "  esgob  "  yn  llawn  yatyr  y  gair  yn 
holl  gylch  y  Cj-farfod  Misol  mewn  dylanwad  ac  m-ddas  hyd  y 
diwedd.  Fel  y  dywedwyd  o'r  blaen,  efe  ei  hunan  ydoedcl  y  caletaf 
a'r  creulonaf  wrtho  ei  hun  o  bawb,  a  cl^*id  ef  yn  disgyblu  ei  hmi 
trwy  ostjmgeiddrwydd  a  gwyleidd-dra,  tra  y  mynai  ei  frodyr  ei 
anrhydeddu  fel  eu  harweinydd  a'u  c}*nghorwr  diogel  a  rhagorol. 

Nî  a  ddygwn  hanes  "  y  deugain  ml^uiedd  hyn  "  i  derfyniad  trwy 
osod  i  lawr  "  deimladau  "  yr  "  hen  weinidog  "  j*n  yr  adeg  hon.  Fel 
hyn  yr  ysgrif ena :— "  Dywedodd  Mr.  Elias  wrthj-f  unwaith  mewn 
ymddiddan  personol,  y  gwyddai  ef  e  yn  dda  beth  oedd  teimladau 
pregethwr  ieuanc,  a  beth  hefyd  oedd  teimladau  hen  bregethwr. 
Yr  wyf  finau,  bellach,  yn  gwybod  am  y  naill  a'r  llall.  Peth  atgas  i 
deimJad  hen  bregethwr  ydyw  cael  ei   fwrw  o'r  neilldu.      Croes 


:>; 

ydyw,  ond  croes  i*w  çhodì  a'i  dwynganddo  yn  ddiddig  a  dtìstaw. 
Hin  lle  )ú  sydd  wedi  heneiddió  ydyw  diolch  i  Dduw,  a  chymeryd 
■  wrth  weied  brodyi  ieuainc  Uawa  o  yspryd  gweithio  yu 
ymaflyd  yn  eu  gwaith.  Ac  eto  ni  ddaw  henaint  ei  lmnan.  Dn  o 
wendidau  henaint,  yn  ddiamheu,  ydyw  <»fn  cael  ei  adael  o'r  neilldu, 
ac  liefyd  ofn  bod  ar  y  ffordd.  Y  mae  genyí  bob  achos  diolch  i'm 
Duw,  ac  hefyd  i'r  brodyr  am  fyngalw  i  bregethu  i  holl  gapelau 
Arfon,  heh  neb  yn  fyesgeuluso.  V  maent  yn  gwneyd  hyny,  mi 
gredaf,  nid  am  nas  gallant  gael  fy  ngwell  o  lawer,  ond  galwanl 
arnaf  o  barch  i  mi  fel  hen  weinidog.  Y  mae  hyn  yn  fwy  o  ryw- 
beth  i  deimladau  hen  bregethwr  nac  y  mae  Uawer  yn  ei  feddwl. 
Ac  0  !  na  byddai  fy  yspryd  yn  y  gwasanaeth  yn  llawer  mwy  îraidd 
a  gostyngedig.  Dyma  yr  agwedd  y  dymunwn  dreulio  prydnawn- 
ddydd  fy  oes  ynddi  er  gogoniant  i  Dduw,  anrhydedd  i'r  efengyl,  a 
chymeradwyaeth  i  grefydd,  fel  colofn  coffadwriaeth  gras  Duw  yn 
ymgeleddu  pechadur,  ei  >ancteiddio,  a'i  ogoneddu  yn  y  diwedd." 


PENNOD  VII. 
Y  "PEF.ítETIIU"   a'i  iielyntion. 


Prrnrf  ei  anffmiad — Gwneyd pregeth — Dartten  a  gwneyd  pregeth — 

Girneyd  preyeth  yn  y  .Si<>j>  IL-lynt  y  pregethau—Pregethu  yr 
un  preyethaa-  Trigraddau  pregethwr — Preyethirr  yn  cadw  Si<>j> 
— Dydd  Uun  pregethwr—Teimladaii  y  pregethwr — Trefn  a 
rhyddid — Bam  a  theimlad — Preyethwr  cgfiawnder. 


Yr  ydym  yi\  y  pennodau  blaenorol  wedi  cael  profion  amlwg  o'r 
pryder  dwfn  a  gwirioneddol  a  deimlai  yn  nglỳn  âg  effeithiolrwydd 
ei  bregethiad  o'r  efengyl,  ac  o'i  ymdeiinlad  byw  a  llawn  o'i  ddiffyg- 
ion  ei  hunan  yn  y  gwaith.  I  ni  fe  ymddengys  y  prydei  a'r 
ymdeimlad  yma  yn  gyfryw  ag  y  gellir  ei  ystyried  yn  brawf 
diamheuol  mai  gŵr  ydoedd  M  wedi  ei  anfon  oddiwrth  Dduw,"  a 
chenadwn  y  cymod  wedi  >i  hymddiried  iddo  i'w  thraddodi  i 
ddynion  "Efe,"  yn  yr  ystyr  yma,  "  oedd  ganwyll  yn  Uosgi  ac 
yn  gole 

Yn  mysg  »-i  bapyrau,  c«-ir  amrw  yagrifau  ar  bregethu  a  phre- 
•i^'thau.  V  maent  ar  un  olwg  yn  ymdrin  á'r  mater  mewn  gwedd 
rhy  gyffredinol  i'w  corphori  yn  ei  fywgraphiad,  ac  ar  olwg  arall, 
wrth  eu  darllen  yn  fanwl,  fe  welir  mai  efe  ei  hun  sydd  fel  is-rêdlif 
(under  current)  yn  rhoddi  bywyda  ffurf  i'r  cwbL  Ar  yr  yBtyriaetb 
hon  y  barnwn  yn  briodol  eu  caaglu  yn  oghyd  i  fod  yn  bennod  o 


hanes  ei  fywyd  yn  nglýn  â'r  "  pregethu "  a'i  helyntion,  gan  eu  bod 
yn  rhoddi  i  ni  ei  syniad  a'i  deinilad  ef  am  dano  ei  hun  yn  ngl^m  â 
gweinidogaeth  y  Gair. 

GWNEYD  PREGETH. 
u  Y  mae  pob  pregethwr  teilwng  o'r  enw  yn  gwybod  yn  dda  pa 
beth  ydyw  'poeni  yn  y  Gair  a'r  athrawiaeth.'  ac  felly  yn  deall 
rhywbeth  am  y  llafur  a'r  helbul  o  wneyd  pregeth.  Nid  ydyw 
pregeth  mwy  na  rhywbeth  arall  i'w  chael  heb  ei  gwneyd.  Oni 
bydd  y  bregeth  yn  wertib  rhýw  gymaint  o  draffertli  i'w  gwneyd 
gan  y  pregethwr,  odid  fawr  y  bydd  yn  werth  ei  gwrandaw  gan  y 
gwrandawyr.  Sarhad  ar  gynulleidfa  ydyw  i  ddyn  ruthro  i'r 
pwlpud  i  draethu  rhywbeth  dan  yr  eiiw  pregeth,  na  chostiodd  iddo 
ef  ddim  llaf  ur  blaenorol.  Y  mae  yr  helbul  o  wneyd  pregeth  yn 
beth  na  ŵyr  neb  ain  dano  ond  a'i  profodd.  Vr  heii  Byniad  a  fu,  ac 
gydd  eto  gan  lawer  ydyw,  nad  oes  eUieu  i'r  pregethwr  ond  agor  ei 
enau,  na  ddaw  y  bregeth  allan  fel  pistyll ;  bod  llafur  y  pregethwr 
yn  gynwyseclig  mewn  myned  i'r  lle,  esgyn  i'r  pwlpud,  darllen 
testyn,  dyweyd  y  peth  cyntaf  a  ddaw  i'w  feddwl,  a  thewi  pan 
ddealla  y  bydd  y  gynulleidfa  yn  dechreu  bliuo.  Tybiwyd  hyd  yn 
ddìweddar  iawu  hefyd  mewn  llawer  lle  mai  yn  ol  hynyna  o  lafur 
yr  oedd  ei^ieii  cydnabod  y  pregethwr  mewn  ffordd  o  dâl  arianol. 

V  mae  y  byd  yn  gwella  yn  hyn  fel  yn  mhobpeth. 

"Çyn  y  gellir  gwneyd  pregeth,  rhaid  eael  testyn,  Bydd  y 
preg^thwr  weithiau  mewn  cryn  benbleth  gyda'r  testyn.  Gwyr 
yn  dda  pa  beth  ar  adegau  ydyw  methu  taro  ar  destyn.  Er  cael  yn 
ei  law  y  Beibl,  llyfr  y  testynau,  a  hwnw  yn  llawn  o  destynau  o 
bob  math,  ac  at  bob  achos,  ac  yn  cynwyfl  corph  o  wirioneddau 
Dwyfol,  y  mae  y  pregethwr  yn  methu  yn  lân  a  chael  testyn.  Mae 
y  cwbl  fel  dan  rhyw  glò  poenus,  ac  yntau  wedi  colli  yr  agoriad. 

Y  mae  adeg  felly  ar  y  meddwl  yn  galw  am  weddi  ddyfal.  Rhaid 
cael  pregeth,  nis  gellir  ei  chael  heb  destyn,  ac  y  mae  y  testyn  hyd 
yma  yn  anweledig.     Mor  hynod  anhwylus  y  mae  yn  teimlo  ! 

-  Y  mae  yn  digwydd  weithiau  fod  rhyw  syniad  o'r  gwirionedd 
sanctaidd  yn  noíìo  yn  ei  fyfyrdodau,  ac  eto  nis  gall  yn  ei  fyw  gael 
adnod  na  darn  o  adnod  a  wna  destyn  priodol  i'r  fath  syniad.  Mae 
y  ììafii  ganddo,  ond  metha  daraw  ar  yr  ymadroddion  cymhw^-s  i 
wneyd  cani  ohonynt.  Sylwa  John  Foster  yn  nechreu  un  o'i 
bregethau  ei  '  f od  wedi  cymeryd  y  geiriau  hyn  yn  destyn,  nid  am 
eu  bod  mor  briodol  i'r  mater  a  drinir,  ond  am  eu  bod  y  rhai  goreu 
y  gallaf  daraw  arnynt  at  y  pwrpas.'  Dichon  mai  doeth  fyddai  i'r 
pregethwr  gadw  mater  felly  yn  ei  feddwl  nes  y  cyferfydd  â 
thestyn  priodol.      Xi  ddylai  fod  uu  amheuaeth  genym   nad  oes 


78 

tefltyn  priodol  i  bob  ffurf  ar  y  gwirionedd  ond  i  ni  fod  yn  ddigon 
cyfarwydd  yn  y  Beibl  i'w  gael  allan.  Ieuad  anghydmarus  ydyw 
uno  testyn  a  phregetb  anghydweddol  á'u  gilydd.  Wrth  wrandaw 
pregeth  felly,  dywedaì  Mr.  Ricbards,  Tregaron,  unwaith,  'Ffarwel 
destyn  anwyl.'  retb  sydd  yn  gwanbau  ac  yn  hacru  pregeth  yn 
fawr  ydyw  ei  bod  yn  yrnadael  á'i  thestyn  y  cynyg  cyntaf.  Ó'r 
ochr  arall,  yr  hyn  a  rydd  nerth  a  phrydferthwch  i  bregeth  ydyw 
ei  bod  yn  gwreiddio  yn,  a  thyfu  allan  yn  naturiol  o'r  testyn,  gan 
sugno  iddi  ei  hunan  ei  ygpryd  a'i  fywyd. 

■•  Ar  ol  dyfod  o  hyd  i  destyn,  a  chael  gafael  ar  ei  fater,  nid  ydyw 
helbul  y  gwneyd  ond  dechreu.  Rhaid  cael  cynllim.  Y  mae  cael 
cynllun  da  yn  fwy  na  haner  y  gwaith.  Y  mae  cynllun  da  yn 
prydferthu  y  bregetb,  yn  hwyluso  y  traddodi,  ac  yn  gyrnhorth  i 
gyrhaedd  yr  amcan  gyda'r  gwrandawyr.  Dylid  ystyried  fod  pre- 
geth  yn  betb  i'w  chofio  gan  y  rhai  a'i  gwrandawant,  yn  gystal  a  chan 
yr  bwn  sydd  yn  ei  thraddodi.  Y  mae  i'w  chofio  yn  gystal  ag  y  mae 
i'w  deall  a'i  hystyried  ganddynt.  Ceir  ambell  i  bregeth  yn  anialwch 
o  betb,  didrefn  a  dilun,  ei  holl  ranau,  os  bydd  rhanau  yn  perthyn 
iddi,  yn  rhedeg  i'w  gilydd,  fel  nas  gall  yr  un  gwrandawr  wneyd 
dim  ohoni  ond  gadael  iddi  basio.  Bydd  aml  i  bregeth  wir  dda  o 
ran  mater,  meddyliau  a  thraddodiad  yn  gorfod  myned  heibio  felly. 
Yr  oedd  y  gwrandawyr  yn  cael  eu  swyno  ar  y  pryd,  ond  y  cwbl  yn 
diflanu  yn  ebrwydd  gyda'r  'Ainen.'  Os  bydd  a  fyno  rhai  or 
gwrandawyr  a  galw  i  góf  rywbetb  a  glybuwyd,  bydd  hyny  yn 
anhawdd,  am  nad  oedd  y  bregeth  yn  rhoddi  mantais  i'r  cóf  i  gael 
gafael  ar  ddim,  oddieithr  ei  fod  yn  ddigon  galluog  i  gymeryd  yr 
holl  bregeth  i  mewn  yn  un  goflaid.  Dywedai  '  Yr  hen  Brophwyd' 
Morris  Jones,  Jerusalem,  unwaitli  ar  ol  gwrando  pregeth  o'r  fath, 
'  Yr  oedd  yn  myn'd  yn  ddyehrynllyd,  fel  yr  Eipress,  ond  yn  myn'd 
o'r  golwg.'  Eto,  rhaid  cofio  y  dicbon  pregethau  felly  adael  argraff 
dda  ar  y  gwrandawyr.  Yr  un  pryd,  da  fyddai  i'r  pregethwr 
ystyried  fod  gan  ei  wrandawyr  gòf  yn  gystal  a  galluoedd  eraill. 
Tuagat  gael  pregeth  dda,  rhaid  cael  cynllun. 
/  "Y  mae  rhai  pregethwyr  yn  llawer  mwy  ffodus  gyda  chael 
cynlhm  nag  eraill.  Maent  yn  Uwyddo  i  gael  y  testyn,  y  mater  a'r 
cynllun  oll  ar  unwaith,  fel  nad  oes  eisiau  ond  myned  at  y  gwneyd. 
Y  canlyniad  ydyw  fod  y  bregeth  yn  barod  ar  unwaith,  ac  y  mae  ei 
hawdwr  yn  foddlawn  arni  yn  ei  ffurfiad  cyntaf.  Nid  ydynt  yn 
meddwl  unwaith  y  gellir  gwella  arni,  a  dyna  fel  y  rhaid  iddi  fod. 
Dedwydd  0  ddynion  ydyw  y  rbai  byn.  Y  mae  eraill  yn  fwy 
anffodus  ;  canys  er  cael  testyn  a  mater,  maent  yn  methu  a  bodd- 
loni  eu  hunain  ar  gynllun.  Àr  ol  cyrneryd  y  cynllim  oedd  yn 
ymddangos  ar  y  pryd  y  goreu,  änt  yn  mlaen  i  weithio  ar  hwnw,  a 


gweithiant  ef  i'r  pen,  efallai,  ac  yna  syrthiant  allan  â'r  cynllun,  a 
rhaid  dadgymalu  y  bregeth  druan,  a  nryned  ati  i  ail  gynllunio. 
Digwydda  yn  fynych  na  bydd  yr  ail  yn  fwy  llwyddiannus  na'r 
cyntaf.  Mawr  yw  helbul  y  pregethwr  gyda'i  bregeth.  Nis  gall  ei 
gwneyd  na'i  gadael  heibio.  Y  mae  yn  cynyg  arni  drachefn,  ac  yn 
methu  wed'yn.  Ond  wrth  hir  gynyg  a  methu,  y  mae  yn  llwyddo. 
Llwydda  i  gael  cynllun,  a  llwydda  i'w  weithio  allan,  a  theimla  iddo 
gael  tâl  da  am  ei  lafur.  Y  mae  pregeth  a  gostia  y  fath  laf ur  a  hyn 
yn  debygol  o  gael  gaf ael  gryf ach  ar  deimlad  y  pregethwr,  ac  o 
barhad  hwy  na  rhywbeth  gyrhaeddodd  berffeithrwydd  ruewn 
un-dydd  un-nos.  Mae  y  bregeth  fyr-lafur  yn  gyffredin  yn  fyr- 
hoedlog. 

"  Ceir  fod  cymaint  o  anirywiaeth  gan  bregethwyr  yn  eu  dull  o 
gyfansoddi  pregethau  bron  ag  sydd  o  bregethwyr.  Gwna  pawbyn 
eu  ffordd  eu  hun.  Ac  eto  gellir  gwneyd  dosbarthiad  ohonynt. 
Nid  ydyw  yr  hwn  a  gyfansodda  bregeth  i'w  thraddodi  ond 
unwaith,  yn  debyg  o  gymeryd  cymaint  o  boen  gyda  hi  a'r  hwn 
Bydd  yn  parotoi  pregeth  i'w  thraddodi  lawer  gwaith.  Bydd  y 
cyntaf,  o  angenrheidrwydd,  yn  fwy  bâs  ac  arwynebol,  tra  y  bydd 
yr  olaf  yn  cymeryd  gafael  gryfach  a  dyfnach  yn  ei  fater.  Y  mae 
i'r  ddau  eu  peryglon.  Perygl  y  blaenaf  ydyw  peri  i'w  wrandawyr 
edrych  yn  rhy  gyffredin  ar  y  gwirionedd,  a  pherygl  y  diweddaf 
ydyw,  os  yn  ddyn  llafurus  ac  o  feddwl  galluog,  gwneyd  pregeth 
rhy  fawr  ac  uchel  i  gael  ei  hamgyffred  gan  gorph  y  gwrandawyr. 
Y  mae  yn  bosibl  i  bregeth  fod  yn  rhy  fawr  yn  gystal  ag  yn  rhy 
fechan,  yn  rhy  ddwfn  yn  gystal  a  rhy  arwynebol.  Dyn  meddyl- 
gar  a  digonedd  o  amser  at  ei  alwad,  oni  bydd  i  Yspryd  Duw  drin 
ei  yspryd  ef,  a  gyfansodda  y  fath  bregeth  alluog  fel  nas  gall  ond 
ychydig  o'r  rhai  mwyaf  galluog  o'i  wrandawyr  wneyd  dim  ohoni. 
Rbydd  y  cyfryw  fwy  o  waith  i  chwilfrydedd  nag  i  galonau  ei 
wrandawyr.  '  Dyna  bregeth  dda  a  galluog,'  meddai  y  lluaws  wrth 
adael  yr  addoldŷ ;  ond  atolwg,  da  i  ba  beth  ?  Mae  cynulleidf aoedd 
Cymru  yn  cael  eu  blino  yn  ormodol  gan  y  dosbarth  hwn  o 
bregethau,  nad  oes  ond  ychydig  yn  eu  deall,  na  neb  yn  gwybod  i 
ba  beth  y  maent  yn  dda  a  buddiol. 

]  "  Bydd  rhai  pregethwyr  yn  llwyddo  i  wneyd  pregethau  da  yn  eu 
myfyrdod  eu  himain.  Y  mae  ganddynt  y  fath  feistrolaeth  ar  eu 
meddyliau  eu  hunain  fel  y  medrant  gynllunio,  llenwi  i  fyny,  a 
gorphen  y  bregeth  cyn  unwaith  roddi  pin  ar  bapyr  gyda  hi.  Gallant 
alw  eu  meddwl  at  ei  waith  a'i  gadw  gyda'i  waith,  pa  le  bynag  y 
byddant.  \Gwŷr  dedwydd  ydyw  y  rhai  hyn.  Gwyddis  am  rai 
pregethwyr  yn  cyf ansodcü  eu  pregethau  (os  cyf  ansoddi  ydyw  hef yd) 
rhy wbeth  yn  debyg  f el  y  bydd  plant  yn  y  gauaf  yn  gwneyd  '  caseg 


80 

eira  ; '  dechreuant  gydag  un  sylw  a  throant  hwnw  gan  ychwanegu 
ato  hyd  nea  y  daW  yn  bregeth,  a  phregeth  deilwng  o'r  emv  erbyn 
ydiwedd.  Bydd  eraill  yn  defnyddio  y  pin  a'r  papyr  mor  belled 
ag  y  bydd  yn  angenrheidiol  i  dynu  allan  y  bràs-linelliad,  gan  lenwi 
y  gwagleoedd  yn  y  traddodiad  allan  o'u  myfyrdodau  eu  hunain. 
Cynllun  da  ydyw  hwn  i'r  neb  a  all  ei  weithio  allan,  a'i  ymarfer  yn 
deilwng.  Ond  un  peryglus  iawn  ydyw  i'r  diog  a'r  dilafur.  Bydd 
eraiü  yn  gorfod  ysgrifenu  yr  oll  o'u  pregethau.  Y  mae  rhai  wedi 
myned  mor  gaeth  i'r  drefn  hon  fel  nas  gallant  gael  un  math  o  reol 
ar  eu  myfyrdodau  oni  bydd  y  pin  yn  eu  llaw,  a'r  papyr  o'u  blaen. 
Mae  y  drefn  hon  yn  un  hynod  o  llinderus  a  choUedus,  dyn  wedi 
myned  yn  gaeth  i'w  bapyr.  Nia  gall  feddwl  i  ddim  trefn  nac  amcan 
oni  bydd  ei  bapyr  o'i  flaen  yn  barod  i'w  dderbyn.  Wedi  gosod  y 
nieddwl  ar  y  papyr,  rhaid  iddo  drachefn  fyned  i'r  helbul  o  wneyd 
y  meddwl  hwnw  yn  eiddo  iddo  ei  hun.  Druan  o'r  pregethwr  !  Y 
mae  ganddo  brégeth  dda,  yr  hon  sydd  wedi  costio  llafur  dybryd 
iddo,  ond  y  mae  wedi  ei  llyffetheirio  yn  nghaethiwed  y  papyr.  Ei 
feddwl  ef  ydyw  y  mae  yn  wir,  ond  nieddwl  mewn  caethiwed.  Y 
fath  helbul  fydd  ceisio  traddodi  pregeth  gaeth,  ac  mor  anystwyth  ! 

Y  mae  dyn,  wrth  geisio  traddodi  ei  bregeth  ei  hun,  fel  pe  byddai 
yn  pregethu  pregeth  rhỳwun  arall.  Y  mae  y  pregethwr  srydd  a'i 
feddwl  yn  rhydd  yn  agored  i  dderbyn  llawer  ar  hyd  y  ffordd. 
(iall  sylw  newydd  hollol  ddyfod  i'r  meddwl  rhydd,  a  hwnw  yn 
llawer  cryfach  a  phoethach  na  dim  oedd  ganddo  o'r  blaen,  moi 
boeth  fel  ag  i  roddi  enaid  y  pregethẅr  ar  dân,  a  thrwy  hyny  beri 
tán  yn  nghalonau  y  gwrandawyr,  a  dyna  gynulleidfa  ar  dân. 
Dyma  y  rhywbeth  bendigedig  y  bu  hen  gapelau  Cymru  yn  dystion 
ohono  íiloedd  o  weithiau.  Ond  y  petli  agoaaf  i  wyrtli  ydyw  i'r 
bregeth  gaeth  wneyd  peth  fel  hyn.  Nis  maiddy  pregethwr  edrych 
ar  ddê  nac  ar  aswy,  rhag  colli  trac/c  y  papyr.  Rhaid  dilyn  hwnw, 
bant  a  bryn,  a  gwylio  rhag  colli  y  rail,  onide  dyna  y  cwbl  yn 
ofer.  Ei  ceisio  cael  ymwared  o  ílinder  y  caethi wed  caled  hwn  y 
syrthiodd  rhai  dynion  da  i'r  arferiad  o  ddarllen  eu  pregethau. 
Ond  a  ydyw  darìlen  pregeth  yn  deilwhg  o'i  alw  yu  bregethut 

"  Wedi  y  cyfan,  teg  ydyw  i  bob  pregethwr  gael  ei  ffordd  ei  hun 
gyda  chynllunio  a  chyfansoddi  ei  bregeth.  Pawb  yn  oì  ei  ddawn 
a'i  allu  ei  liun.  Ac  eto  ymae  eithaflon  ybyddai  yndda  eu  gochelyd. 

Y  mae  meddu  dawn  rhwydd  ameddwlparod  yn  achlysur  weith- 
iau  i  bregetliwr  ymddiried  gormod  yn  liyny,  a  gadael  heibio 
lafurio.  <  >'i-  ochr  arali,  mae  afrwyddineb  ymad^odd  a  diffyg  hyder 
dyn  ynddo  ei  hun,  yn  achlysur  i  eraill  syrtìiio  yn  ormodol  i 
gaethiwed  y  pajiyr,  ac  felly  beri  i'w  dawn  sydd  wrtb  oatur  yn 
afrwydd,  ddj-fod  yn  fwy  afrwydd,  a'u  hymadrodd  yn  fwy  tafod- 


81 

drwm.  Y  mae  dawn  a  phobpeth  yn  rhwyddhau  wrth  eu  harfer. 
Gwneler  fel  y  gwneler  gyda'r  bregeth,  ond  gofaler  beth  bynag  am 
gadw  y  rneddwl  gydag  amcan  mawr  ae  uchel  gweinidogaeth  y 
Gair ;  dyma  ydyw  hyny,  '  Ehybuddio  pob  dyn,  a  dysgu  pob  dyn 
yn  mhob  doethineb,  fel  y  cyíìwynom  bob  dyn  yn  berffaith  yn 
Nghrist  Iesu. '" 

DAELLEX  A  GWNEYD   PEEGETH. 

"  Darllenwr  sâl  a  fu'm  ar  hyd  fy  oes,  hyny  ydyw,  ar  Dduwinydd- 
iaeth.  Yr  ydwyf  yn  gampus  am  y  papyr  newydd,  a  rhaid  i  mi 
ochelyd  y  norete,  onide  bydd  i'r  cyfryw  ddarlleniad  fy  swyno  a'm 
hudo  yn  hollol.  Cefais  brawf  o  hyny  yn  ddiweddar  trwy  ddarllen 
un  o  nofelau  Syr  Walter  Scott.  Ond  am  ddarllen  Duwinyddiaeth 
bu'm  yn  anesgusodol  feius.  Gwneyd  f y  mhregethau  bob  amser  o'm 
meddwl  fy  hunan  y  byddaf,  a'r  ineddwl  hwnw  heb  gael  ei  faethu, 
ei  nerthu,  a'i  fywiogi  gan  feddyliau  dynion  eraill,  nes  fy  myned  o'r 
diwedd  heb  feddwl  gwerth  ei  alw  felly.  Ehaid  i  mi  naill  ai  darllen 
mwy  neu  golli  y  pregethu  yn  hollol. 

"  Y  mae  darllen  meddyliau  eraill  i'r  pregethwr  yr  un  peth  a'r 
tân  i'r  cogydd.  Diflas  ydyw  bwyd  oer.  Ehaid  cael  tán  cyn  cael 
blasusfwyd.  Xis  gellir  gwneyd  pregeth  heb  dân.  Xis  gellir  cael 
tân  heb  danwydd  priodol,  a'r  tanwydd  hwnw  ydyw  darllen  medd- 
yliau  dynion  mawr.  Mor  boenus  ydyw  ceisio  gwneyd  pregeth  â 
meddwl  oer !  Yn  wir,  nis  gellir  ;  rhaid  i'r  meddwl  gael  ei  danio 
gan  ry^\*beth  cyn  y  gall  goginio  pregeth.  Y  mae  darllen  hefyd  yn 
foddion  i  wresogi  y  galon.  Cynghor  Apostolaidd  ydyw  hwnw, 
'  Glỳn  wrth  ddarllen.'  Xaturiol  ydyw  disgwyl  y  bydd  rhyw 
gymaint  o  arogl  y  tân  ar  y  bwyd.  Gellir  casglu  oddiwrth  arogledd 
y  bregeth  pa  beth  y  mae  pregethwr  wedi  bod  yn  ei  ddarllen,  ac  ar 
ba  beth  y  mae  ei  feddwl  yn  byw." 

GWXEYD   PEEGETH   YN  Y   SIOP. 

"  Gwneyd  pregeth  !  Mae  rhai  brodyr  mor  hapus  arnynt  fel  y 
gallant  bregethu,  a  hyny  yn  dda,  heb  y  giraeyd,  h.y.,  heb  roddi  pin 
ar  bapyr.  Mae  y  gwneyd  oll  yn  eu  myfyrdod.  Y  mae  y  feistrol- 
aeth  yma  ar  y  meddwl  yn  wir  ddedwydd.  Ond  aethuni  i  yn  rhy 
hen,  a'r  arfer  o  ysgrifenu  yn  beth  rhy  ddwfn,  i  allu  ymgymeryd 
á'r  dull  hwn.  Dichon  hefyd  fy  mod  yn  rhy  brin  mewn  hyawdledd 
naturiol  a  gwroldeb  meddwl  i  anturio  rhoddi  cyfarchiad  rhydd. 
Yn  wir  ni  bu  dim  o'r  hyawdl  ynof  erioed.  Y  mae  siarad  yn 
gyhoeddus  yn  beth  hollol  annaturiol  i  mi.  |  Felly,  erbyn  hyn,  rhaid 
i  mi  naill  ai  ysgrifenu  y  bregeth,  goreu  y  gallaf,  neu  beidio 
pregethu  o  gwbl.      Nis  gallaf  bregethu  bellach  heb  ryw  lûn  o 

F 


82 

bregeth.  A'r  hyn  sydd  yn  waeth  fyth  ydyw,  nis  gallaf  bregethu  y 
bregeth  y  tybiwyf  y  gallaf  ei  gicneyd  yn  icell.  ünid  yw  yn  òd  na 
buaswn  yn  llawer  gwell  pregethwr  ?  Ond  gwneyd  pregeth  yn  y 
siop  sydd  dan  sylw.  Y  mae  gorfodaeth  felly  arnaf  yr  haf  hwn 
(1862).  Beth  feddyliai  fy  mrodyr  parchedig  o  beth  fel  hyn  ?  Bydd 
llawer  yn  teinilo  yn  ddigon  o  orchest  i  lunio  pregeth  yn  y  study. 
Ond  beth  arn  wneyd  pregeth  yn  y  siop  ?  Rhaid  ei  llunio,  nid  bob 
yu  ben,  na  phob  yn  frawddeg,  ond  yn  fynych  bob  yn  air,  ie,  bob 
yn  sill :  Pwy  gred  hyn  ?  Nid  ydy w  ei  gredu  na'i  anghredu  o 
bwys  yn  ybyd  i  neb.  A  da  hyny.  Pan  ar  fedr  ysgrifenu  rhyw 
sylw,  dynia  rhywun  i  niewn  ac  yn  galw  am  neges.  Rhaid  codi 
ato.  Dyna  hyny  drosodd./  At  y  bregeth  ynte.  Dyna  ryw  im  gair 
i  lawr  a  darn  o  un  arall,  a  dyma  gwsmer  i  mewn  ar  frys  gwyllt  yn 
gofyn  am  owns  o  dybacco,  '  a  brysiwch,'  meddai.  Dyna  hwnw  yn 
troi  ymaith,  a  minau  yn  ol  at  y  bregeth.  Cyn  cael  yr  ail  air  ond 
prin  i  lawr,  dyma  alwad  frysiog  gan  rywun  eto.  Rhaid  ufuddhau- 
"  Dyma  esiampl : — Yr  wythnosau  hyn,  ysgrif enais  bregeth  ar  ran 
o  adnod  olaf  y  Salm  Fawr,  ■  Cais  dy  was.'    Ein  mater  ydyw  [neges 

os  gwelwch  yn  dda]  adfeiliad  [haner  owus  o ]  ac  adferiad 

[pwys  o  siwgr,  &c.]  Ylae  y  Cristion  yn  [ceiniogwerth  o  sparblis] 
agored  i  ad-  [rho'wch  i  mi  gant  o  hoelion  mewn  munyd]  feilio  yn 
ei  [dowch,  y  mae  arnaf  f rys  am  neges]  grefydd.  Mae  gwir  gref ydd 
yn  ag-  [sut  'rydach  clfi  yu  gwerthur  sebon  ?  ]  ored  i  waethygu 
[wel,  sut  yr  ydach  ch'i,  yn  tydi  hi  yn  dywydd  gwlyb  iawu,  &c., 
&C.],  cariad  yn  agored  i  oeri  [gâ  i  ddwylath  o  bapyr  fel  gafodd 
modryb  Ylàl],  ffydd  yn  agored  i  [pa  faint  sydd  arnai  i  ch'i  ?  ]  wan- 
hau,  y  tueddfryd  sanctaidd  yn  agored  i  nychu  [Xhad,  faint  ydi  pris 
hwn?],  a'r  yspryd  mwyaf  disglaer  yn  agored  i  rydu  [dowch  i  nol 
cinio,  Robert  Ellis].  Ond  ni  bydd  lawn  can  waethed  a  hyn  bob 
amser.  Ceir  weithiau  chwarter  awr  a  haner  awr,  heb  i  neb 
aflonyddn.  Xid  ydyw  dwndwr  a  siarad  y  siop  yn  gymaint  o 
ddyryswch  i  mi,  ond  i  mi  ry  hun  gael  llonydd.  Nid  bob  adeg 
ychwaith  y  bydd  yr  yspryd  gwneyd  pregeth  mor  boeth  ag  i  beri  i 
ddyn  hèl  yr  amser  mor  Uwyr  a  hyn.  O!  na,  pe  buasai  yr  holl 
ani-^r  yn  cael  ei  ddefnyddiomorfanwl  a  hyn,  buaswn  yn  rhywbeth 
llawer  amgen  nac  ydwyf,  Ond  rhaid  curo  yr  haiarn  tra  bydd  yn 
boeth.  Vn  y  siop  yr  y.-grifenais  y  llinellau  hyn,  ac  yr  wyf  yn  >ier 
i  mi  gael  fy  aflonyddu  tra  y  bu'm  yn  eu  hyflgrifenn  fwyna  dwsin  o 
weithiau.  Ac  y  mae  dau  yn  barod  yn  disgwyl  am  y  gair  olaf' .  Ameii." 

IIELYNT  Y    PBEGETHÁU. 

"  Dechreuais  bregethu  yn  Xgwanwyn  y  flwyddyn  IÖ34.    Byddwn 
er's  blynyddoedd  yn  arfer  cymeryd  rhyw  adnod  i  fyfyrio  arni  pan 


83 

wrthyf  fy  hiui.  O'r  diwedd  dechreuais  ysgrif enu  rhyw  fath  o 
hregethau  ar  amryw  destynau.  Yr  oedd  genyf  chwech  wedi  eu 
hysgrifenu  cyn  dechreu  pregethu,  sef — 1.  Pob  duwiol  a  weddia. 
2.  Aileni.  3.  Y  Mab  AfradlawiL  4.  Gochel  y  digofaint.  5.  Y 
cyfiawn  a  fydd  byw  trwy  ffydd.  6.  Nith  wared  iawn  niawr.  Nî 
bu  erioed  y  fath  ryfyg,  troi  allan  i'r  byd  yn  bregethwr,  heb  ond 
rhyw  chwech  o  bregethau  !  Erthylodd  pedair  o'r  chwech  y  cynyg 
cyntaf .  Yr  oeddynt  oll  yn  bethau  hynod  ddilun.  Er  fy  mod  uwch- 
law  pump  ar  hugain  mlwydd  oed,  nid  oeddwn  amgen  na  llawer 
bachgen  pymtheg  oed  yn  bresenol." 

Yn  y  fan  hon  adrodda  hanes  ei  waith  yn  dechreu  pregethu  a'i 
dderbyniad  i'r  Cyfarfod  Misol,  yr  hyn  sydd  wedi  cael  manylu  arno 
o'r  blaen  *  :— "  Ar  ol  cael  f y  nghydnabod  yn  bregethwr,  o  hyn  allan 
mawr  fu  fy  helbul,  ac  nid  y  lleiaf  o'r  helbulon  fu  helbul  y 
pregethau.  ün  camgymeriad  mawr  y  syrthiais  iddo  ar  y  dechreu 
oedd,  amcanu  gwneyd  llawer  o  bregethau,  yn  hytrach  na  gwneyd 
ychydig  yn  dda  a  gorphenedig,  ceisio  gwneyd  rhyw  hylldod,  a'r 
rhai  hyny  oll  yn  bethau  hynod  o  ddilun  a  diddim.  Ac  felly  syrth- 
iais  ar  y  eychwyn  i  ddull  anghoethedig  o  gyfansoddi  a  thraddodi. 

"Mi  a  bregethais  y  blynyddoedd  cyntaf  ar  luaws  mawr  o 
wahanol  destynau.  Felly  yr  wyf  yn  parhau  i  wneyd.  Pregethais 
ar  lawer  o  destynau  ond  unwaith,  ac  ar  eraill  ddwy  a  thair 
gwaith.  Ond  byddwn  yn  syrthio  ynffrynd  âg  ambell  i  bregeth,  ac 
yn  pregethu  yr  ychydig  hyny  ddegau,  îe,  rai  ohonynt,  ugeiniau  o 
weithiau,  eu  pregethu  yn  mhob  man.  ün  o  lawer  a  fyddai  y 
bregeth  hòno,  pregeth  a  mynd  ynddi,  pregeth  hwylus,  a  rhyw 
eneiniad  arni.  Ar  ol  cael  gafael  ar  bregeth  fel  yna,  anhawdd  iawn 
fyddai  maddeu  iddi  a*i  throi  o'r  neilldu.  Yn  lle  hyny,  ei  gyru  tra 
yr  elai  a  wneid.  Ar  ol  cael  pregeth  afaelgar,  fuddiol,  a  rhyw 
eneiniad  arni,  mae  yn  ddyledswydd  ei  phregethu  (os  deil)  trwy 
gylch  y  cyhoeddiadau.  Yn  wir  anhawdd  iawn  fydd  ei  rhoddi 
heibio.  Er  i  mi  gyfansoddi  llawer  iawn  o  bregethau,  a  phregethu 
ar  gannoedd  o  wahanol  destynau,  ychydig  o  bregethau  o'r  fath  a 
nodwyd  a  gefais  yn  fy  oes. 

f  "  1.  Ailexi.  '  Oddieithr  geni  dyn  drachefn.7 — Yr  oedd  hon  yn 
un  o'r  pregethau  mwyaf  gafaelgar  a  fu  genyf  o  gwbl.  Yr  oedd 
hefyd  yn  un  o'r  rhai  cyntaf . 

"  2.  Ffydd.  ■  Ycyfiawn  a  fydd  byw  tricy  ffydd.'—Bu.  yr  enein- 
iad  yn  amlwg  ar  hon. 

"  3.  Xeshad  at  Ddu^".  '  Mina.u,  nesâu  at  Dduw  sydd  dda  i  mi.' 
— Cychwynodd  yn  wych  ond  darfu  yn  ebrwydd. 

*Gwel  tudalenau  28  i  32. 


84 

"  4.  Gwf.xtaeth.  '  Ynucenioithio  y  mae  efe  iddo  ei  hun.'-  Daeth 
amrjT\-  at  grefydd  gyda  hon. 

"  5.  Bywhad  y  gwaith.  '  O  Aryhrydd,  byicha  dy  waith  yn 
nyhanoì  y  b/ynyddoedd.'—Gormoà  o  geisio  dynwared  Elias  fu 
gyda  hon. 

"  6.  Rhybuddio  \r  drygionus.  ■  Oni  rybuddi  ef  ac  oni  leferi  i 
ri/buddio  y  dryyionus.'' — Gafael  yn  erwin  y  byddai  hon  tra  y 
parhaodd. 

"  7.  T)ydd  y  pethau  bychain.  '  Picy  a  ddiystyrodd  ddydd  y 
pethau  bycham.*    Y  fwyaf  llwyddiannus  o'r  cwbl  o  lawer. 

"  8.  Yspryd  Crist.  '  Od  oes  neb  heb  yspryd  C'rist  yanddo.'—Mn 
o'r  rhai  goreu. 

"0.  Saxcteiddhad.  '  Sajicteiddia  hicynt  yn  dy  ìcirionedd.' — 
Rhedodd  yn  dda  a  pharhaodd  yn  hir. 

"  10.  Crefydd  yx  ieuanc.  '  JDa  yio  i  icr  ddiryn  yr  iau,'  Scc. — 
Er  i'r  bregeth  hon  fod  dan  ryw  gj'rnaint  o  arddeliad,  eto  erthylodd 
yn  fuan. 

"11.  Rhoddi  i  fyxy.  '  Pafodd  ýth  rodda.f  ymaith,  Ephraim  ?' 
— Pregeth  gynhyrfus  fu  hon,  a  dygodd  ffrwyth. 

"12.  Ymadael  AG  anghyfiawxder.  '  Pob  nm  sydd  yn  enn-i 
enir  ('rist,  ymadaired  oddhrrth  anyhyfiawnder? — Trowyd hon  heibio 
yn  rhy  fuan.     Diehon  y  bydd  yn  dda  i  mi  wrthi  eto. 

"  13.  Gweddio.  '  íriceddiicch  yn  ddibaid.'—Oxi  braidd  y  bu  hon 
yn  werth  ei  goeod  ar  y  rliestr.  Yr  oedd  cicaion  Jonah  yn  arwydd- 
lun  ohoni. 

"14.  Arfer  Duavioldeb  gartref. — « DyaŷiuU  yn  yyntaf  arfer 
dwffioldeb  gartref.1 — Un  o'r  pregethau  mwyaf  ymarferol  o'r  cwbl. 
Cafodd  lawer  gafael  gref.  Diau  y  bu  o  les  mawr.  Gwyn  fyd  Dl 
allwn  wneyd  un  gyffelyb  iddi  eto. 

"15.  Diwallu  a  thrugaredd.  ' Diiralla  ni  yn  foreu  ath 
drut/arrdd:  —  Rhedodd  yn  dda,  ond  gyrwyd  hi  allan  o  wynt  yn  bur 
fuan.    Mwy  <>  ffroth  na  dim  arall. 

"  10.  Xathaxaf.l.     '  Tia  yei  iceled  pefhau  mvy  na'r  rhaihyn' 
_•  tliais  lawer  iaw?i  ar  y  testyn  hwn,  a  diamht-u  ybu  yn  foddion 
i  gj-ffroi  meddyliau  llawer  o  bechaduriaid.     Yr  amcan   ydoedd 
dwyo   dynion   i   ystyried  mai  trwy  dalu  _ylw  priodol  i  bethau 
bychain  y  mae  cyrhaeddyd  pethau  mwy. 

••  17.  Crsdu  yx  Ngh____8T.  Ioaniii.  36,  a  v.  l'4.  Pregeth  blaen, 
yn  amcanu  dangos  pa  beth  ydyw  credu  yn  .N'irlirist,  h.y.,  pa  fodd  y 
gall  dyn  ddeall  hyn  amo  ei  hun.  Yr  wyf  yn  credu  i  lawer  o'r  saint 
gael  diddanwch  trwy  y  bregeth  hon. 

"  Duwioldeb  yx  elw.  '  Ond  ebr  mavr  yw  dincioldcb  yyda 
boddlonrirydd' — Pregeth  fechan  sjnnl  iawn.     Bu  yr  eneiniad  gj'da 


Sö 

hi,  oncl  bu  lìawer  gormocl  o  ryynu  arni.  Yr  wyf  yn  ofni  ddarfod  i 
mi  wneyd  gormod  o  elw  ohoni. 

"19.  Troedigaeth.  '  Oddieithr  eich  troi  chwi,  a'ch  ywneuthur 
felplant  bychain.' — Methiant  fu  hon  eto,  ond  nid  wyf  wedi  rhoddi 
y  testyn  i  fyny. 

" 20.  Sicrwydd  credl".  '  Mi  a  wn  i  bwy  y  credais' — Pregeth 
ddysyml,  eto  yr  oedd  bendith  yncldi. 

"21.  Enwaediad.  '  Yr  enicaediad  ydym  nV — Cref  a  gafaelgar 
iawn. 

"22.  Y  Gair  i  redeg.  '  Gwedd'iwch  drosom  ni,  a.r  fod  i  air  yr 
Arylwydd  redey,  a  chael  yoyonedd. '—Bu  gafael  yn  hon,  ond  byr  fu 
ei  gwynt. 

"  23.  Celwydd.  '  Gan  fwrw  ymaith  gelwydd;— Pregeth  ymar- 
ferol  yn  erbyn  dyweyd  celwydd. 

"24.  Obadiah.  '  Oòadiah  oeddyn  >fni yr  Arglwydd  yn  fawr,' 
a'  Ymaedywas  di  yn  <fni  yr  Arylwydd  o'm  mebyd: — Nid  mor 
dda  y  mae  hon  yn  troi  allan  eto,  ond  yr  wyf  yn  methu  ei  throi 
heibio  (y  flwyddyn  18.58). 

"Y  mae  y  rhestr  hon  yn  gwneyd  i  fyny  ryw  ychydig  o'm 
pregethau,  sef  y  rhai  hyny  y  bu  rhyw  eneiniad  arnynt.  Y  pre- 
gethau  hyn  ac  eraill  cyffelyb  iddynt  ydyw  y  rhai  y  bydd  fy 
meddwl  yn  cymeryd  gafael  gref  ynddynt.  Xid  hawdd  fydd 
meclru  taflu  rhai  felly  heibio.  Un  péth  ydyw  gwneyd  pregeth  i'w 
thraddodi  am  unwaith  i  gynulleidfa,  ond  peth  arall  ydy  w  gwneyd 
un  i  gerdded  trwy  ddeg  ar  hugain  o  gynulleidf  aoedd.  Mae  darparu 
pregethau  newyddion  bob  wythnofl  i  gynulleidfaoedd  newyddion 
erbyn  bob  Sabboth  yn  beth  anmhosibl  i'r  un  dyn.  Os  bydd  un  wecli 
cael  pregeth  rymus,  sylwadau  gaf aelgar  ar  ryw  destyn  ac  argoelion 
fod  yr  Arghyydd  yn  benclithio,  y  mae  pregethu  ar  y  testyn  hwnw 
drachefn  i  gynulleidfaoedd  eraill  yn  deintasiwn  rhy  gref  i  gnawd 
ei  gwrthsefyll.  Yn  wir  byddai  peidio  yn  beth  pechadurus.  Digon 
têg  ydyw  parhau  i'w  phregethu  tra  y  parhâ  i  lewyrchu,  a  thra  y 
ceir  cynulleidfaoedd  gwahanol  i'w  gwrando.  Ond  y  mae  parhau 
i  ryynu  ar  destyn  felly  ar  ol  i'r  bregeth  wisgo  ei  bywiogrwydd 
allan  yn  beth  annheilwng  i'r  eithaf.  Rhaid  fod  rhywbeth  pur 
neillduol  i  gynawnhau  pregethu  yr  un  bregeth  i'r  im  gynulleidfa 
fwy  nag  unwaith.  TricJc  hollol  aìinheilwny  ydyw  ceisio  marchog- 
aeth  yr  un  bregeth  ar  wahanol  destynau." 

PREGETHU   YR  ÜN  PREGETHAU. 
"A  ydyw  yn  ddoeth  pregethu  yr  un  pregethau  rhagor  nag 
imwaith,  ac  os  ydyw,  pa  mor  fynych,   sydcl  ymofyniad  digon 
teilwng  o  sylw.    Mae  dosbarth  neu  ddau  o  bregethwyr,  f e  ddichon, 


86 

iiad  oes  a  fyno  y  cyfryw  ymofyniad  íì  hwy.  Y  dosbarth  cyntaf 
ydyw  y  pregethwyr  hyny  sydd  byth  a  hefyd  yn  pregethu  i'r  un 
gwrandawyr.  Mae  mantais  ac  anfantais  i  bob  modd  a  threfn. 
Felly  y  mae  i'r  gweinidog  hollol  sefydlog.  Bydd  raid  i'r  cyfryw 
ofalu  am  destyn  newydd  bob  tro,  pa  fodd  bynag  y  bydd  am 
y  bregeth.  /  Y  mae  bod  dan  orfodaeth  i  barotoi  dwy  neu 
dair  o  bregethau  bob  wythnos  am  flynyddoedd  olynol  yn  rhwym 
o  naiU  ai  peri  iddo  fyned  yn  arwynebol,  a  gwneyd  ei  gynulleidfa 
felly  hefyd,  neu  ynte  y  lladd  ei  hun  trwy  or-lafur,  oddieithr  ei  fod 
o  alluoedd  meddyliol  a  chorphorol  cryfion  anghyffredin.  Byna 
hen  dyddynwr  na  fedd  fwy  o  bleser  mewn  dim  na  chau  clawdd 
ceryg.  Nid  gorchwyl  hyfryd  ganddo  ydyw  codi  ceryg  o'r  ddaear 
neu  eu  cario  o  bell.  Llawer  hwylusach  ganddo  ydyw  chwalu  yr 
hen  i  wneydy  newydd.  Gall  fyned  felly  gyda  phregethu  sefydlog. 
Fe  ymddengys  i  ddyn  dibrofiad  braidd  yn  boenus  i  bregethwr  fod 
fel  '  ceíîyl-whimsi '  yn  troi,  yn  troi  yn  ddiddiwedd  yn  yr  un  man. 
Oni  fyddai  ychydig  newid  i  ddyn  felly  yn  iechyd  i'w  gorph  ac  i'w 
yspryd,  ac  o  bosibl  i'w  gynulleidfa  hefyd  ?  A  ydym  i  feddwl  fod 
y  Duw  holl-gyfoethog  sydd  wedi  darparu  amrywiaeth  diddiwedd 
ar  gyfer  meddwl  ei  greadur,  yn  cyfyngu  arno  ei  hun  yn  unig  yn 
nghyf oeth  ei  ras  ?  Heblaw  hyny,  y  mae  yn  wastraff  ar  ddyn  a'i 
amser  i  barotoi  pregeth  wir  dda  a  buddiol,  a  chael  cyfle  i'w 
phregethu  ond  unwaith  am  byth  ! 

"  Mae  yr  ail  ddosbarth  yn  cyfeirio  at  bregethwyr  nad  ydynt  yn 
sefydlog  iawn,  ac  sydd  o  hyd  yn  pregethu  yr  un  pregethau.  Darf u 
i'r  pregethwr  yn  ei  flynyddoedd  cyntaf  lwyddo  i  lunio  rhyw 
ychydig  o  bregethau,  ac  yr  oedd  yr  ychydig  hyny  yn  rhoddi  pob 
boddlonrwydd  iddo  ef  ei  hun.  Mae  ganddo  gylch  ëang  i  droi 
ynddo.  Yn  raddol,  mae  ei  feddwl  yn  dechreu  marweiddio  i 
ymboeni  yn  y  gair  a'r  athrawiaeth.  Cynygia  yn  dêg  am  bregeth 
newydd  yn  awr  ac  eilwaith,  ond  rhy  wanaidd  ydyw  yr  ymroddiad, 
ac  y  mae  yn  methu.  Gan  hyny  nid  oes  dim  i'w  wneyd  ond  gyru  y 
march  a  gerddo.  Fel  y  mae  y  gweinidog  sefydlog  yn  rhwym  o 
newid  ei  destynau,  felly  y  mae  y  brawd  dan  sylw  o  dan  angen- 
rheidrwydd  i  newid  ei  wrandawyr,  o  leiaf  bob  Sabboth.  Rhaid  i'r 
naill  a'r  llall  fod  i  fesur  yn  ddynion  llnfuriis,  y  naill  yn  Uafurio  i 
feddicl,  a'r  llall  yn  llafurio  i  deìthîo.  Ond  er  cadw  rhyw  fatli  o 
urddas  ar  ei  gymeriad  fel  pregethwr,  rhaid  iddo  yntau  ymgymeryd 
â  rhyw  ychydig  o  lafur  meddyliol,  sef  carnio  hen  bregethau  ar 
destynau  newyddion.  Mae  hyn  bellach  yn  galw  am  ychydig 
gywreinrwydd.  Nid  ydyw  medru  asio  hen  bregeth  wrth  destyn 
newydd  bob  amser  yn  beth  hawdd.  Eto  y  mae  yn  llawer  iawn  llai 
o  drafferth  na  gorfod  gwneyd  y  cwbl  yn  newydd.     Fe  ymddengys 


yn  bur  glir  pan  elo  dyn  yn  rhy  ddiog  i  wneyd  pregethau  newydd- 
ion,  mai  gweddua  ydyw  iddo  hefyd  roddi  y  pregethu  heibio  yn 
hollol.  Pan  y  mae  meddwl  dyn  yn  niarw  i  lafur  yn  y  gwirionedd, 
y  mae  yspryd  y  weinidogaeth  hefyd  yn  rhwym  o  golli  yn  y  dyn 
hwnw.     Mae  y  naill  a'r  llall  yn  cyd-fyw  ac  yn  cyd-farw  hefyd. 

u  Ond  at  y  gofyniad,  A  ydyw  yn  weddus  pregethu  yr  un  bregeth 
rhagor  nag  unwaith,  ac  os  ydyw,  pa  mor  aml  ?  Cymerir  yn 
ganiataol  f  od  gan  y  pregethwr  gylch  i  droi  ynddo,  er  ei  f od  mewn 
rhai  manau  yn  amlach  na  manau  eraill,  eto  y  mae  y  cylch  yn  ëang. 
Mae  efe  trwy  lafur  wedi  gwneyd  pregeth  newydd  (nid  ydyw 
pregeth  mwy  na  rhywbeth  arall  i'w  chael  heb  ei  gwneyd,  oddieithr 
ei  lladrata),  ac  y  mae  yn  teimlo  fod  y  gwirionedd  sydd  ganddo  i'w 
draethu  yn  gyfryw  y  dylai  ei  wrandawyr  wneyd  sylw  ohono. 
Ymddengys  gan  hyny  yn  eithaf  rhesymol  i  bregeth  felly  gael  ei 
phregethu  tra  y  parhao  ei  chenadwri  yn  fyw  yn  nheimlad  y 
pregethwr.  Yn  y  cyffredin,  y  mae  y  bregeth  sydd  wedi  costio  yn 
ddrud  i'r  pregethwr  yn  myned  well-well.  Mae  ei  gwirionedd  yn 
ymaflyd  gryfach,  gryfach,  yn  enaid  y  pregethwr,  a'r  im  modd  yn 
nheimlad  y  gwrandawyr.  Tra  y  pery,  fe  bery  y  newydd-deb,  ac 
fe  fydd  i'r  bywyd  aros.  Cyhyd  ag  y  parha  felly,  y  mae  yn  rhes- 
ymol,  ie,  yn  ofynol  ei  phregethu  mor  aml  ag  y  ceir  cyfleusdra  i 
hyny.  Yr  un  pryd  rhaid  gochel  gwneyd  hyn  ond  unwaith  i'r  un 
gynulleidfa.  Pan  y  mae  pregeth  yn  dyfod  yn  gyffredin  yn 
nheimlad  y  pregethwr,  y  mae  yn  naturiol  rywfodd  yn  dyfod  felly 
hefyd  i  feddwl  y  gwrandawyr.  Goreu  po  gyntaf  bellach  i'w  throi 
heibio.  Arferai  John  Jones,  Edeyrn,  ddyweyd  y  gellir  yn  briodol 
'  barhau  i  odro  y  f uwch  laethog,  ond  mai  diflas  a  chreulawn  ydyw 
ceisio  godro  y  fuwch  hesp.' 

u  Yn  y  cyffredin,  er  nad  bob  amser,  y  mae  pregeth  yn  parhau  yn 
hir  neu  yn  diflanu  yn  fuan,  yn  ol  maint  y  llafur  a  gostiodd  i'r 
pregethwr.  Os  gwna  y  bregeth  fyr-fyfyr  gymeryd  yn  dda  am 
unwaith,  y  mae  yr  un  mor  ebrwydd  yn  diflanu  i  ffordd.  Mewn  nos- 
waith  y  bu,  ac  niewn  noswaith  y  darf  u.  Y  mae  ei  hargraff  ar  f  eddwl 
y  gwrandawyr  yn  y  cyffredin  yn  darf od  yr  im  mor  f  uan.  Casgliad 
hollol  naturiol  ydyw,  nas  gellir  disgwyl  i'r  hyn  na  bu  ond  dros 
ychydig  yn  myfyrdod  y  pregethwr,  i  aros  yn  hir  yn  nheimlad  y 
gwrandawyr.  O'r  ochr  arall,  gwna  y  bregeth,  yr  hon  y  mae  ei 
hamcan  yn  gywir  at  yi*  hyn  sydd  wir  fuddiol,  a'r  hon  sydd  yn 
ffrwyth  myfyrdod  dwfji  a  gweddi,  ac  sydd  wedi  derbyn  eneiniad 
yr  Yspryd,  fyw  yn  hir,  a  pheri  llawer  o  ddaioni.  Eto  rhaid  gofalu 
gyda  hon  am  beidio  ei  gyru  yn  rhy  chwyrn,  a  gofalu  hefyd 
am  iddi  gael  yfed  o'r  afon  ar  y  ffordd.  Bydd  y  rhai  m-wyaf  medd- 
ylgar  yn  y  gynulleidfa  wrth  wrando  ambell  i  bregeth  gan  ambell  i 


bregethwr  yn  barocl  i  ddywedyd,  '  0  f renin,  bydd  fyw  byth.'  Ni 
ddylai  pregeth  felly  fod  yn  bregeth  am  dro,  nac  ain  flwyddyn,  ond 
am  oes.  Gresyn  oedd  i'r  bregeth  clda  odiaeth  gael  ei  gweithio  i 
farwolaeth  yn  moreu  ei  hoes.  Yn  ddiweddglo  felly  i'n  sylwadau 
ar  y  rhan  hon  o'r  mater,  cofier  gan  hyny  fod  gan  bobpeth  yn  y 
bywyd  hwn  derfynau  i'w  parchu  ac  eithafion  i'w  gochelyd." 

TRI  GRADDAU  PREGETHWR. 

"  Nid  yn  unig  y  mae  graddau  yn  mhlith  pregethwyr,  ond  y  mae 
uwch  ac  îs  ar  yr  un  pregethwr.  Gŵyr  pob  pregethwr  o  bosibl  am 
hyn.  Y  diweddar  Barch.  Cadwaladr  "Williains,  Môn,  oedd  yr  unig 
eithriad  gwybyddus  i  mi.  Ni  wyddai  yr  hen  dad  parchedig  hwn 
am  fod  yn  uwch  nac  yn  îs,  am  na  goleuni  na  thywyllwch,  ond 
byddai  ef e  yr  un  f ath  bob  amser.  Ond  y  mae  y  cyffredin  o  bregeth- 
wyr  yn  gwybod  am  hyn.  Gwyddant  yn  brotìadol  beth  ydyw 
pregethu  yn  oleu  ac  yn  dywyll,  pa  beth  ydyw  cael  cymhorth  a 
gorfod  bod  heb  gymhorth.  Dichon  hefyd  nas  gall  y  pregethwr 
gael  allan  bob  amser  paham  y  mae  yn  oleu  neu  yn  dywyll  arno. 
Fel  rheol  gyffredin,  os  bydcl  yr  yspryd  yn  ei  le,  yn  ymdeimlo  â 
difrifwch  ei  swydd  ac  â  gwirionedd  ei  genadwri,  y  mae  yn  cael 
goleuni  a  nerth.  Ond  digwydda  weithiau,  er  bod  yn  yr  agwedd 
hon,  ei  fod  yn  cael  ei  adael.  Bryd  arall,  er  ymaflyd  yn  y  gwaith 
mewn  yspryd  digon  cyffredin,  y  mae  yn  teimlo  nerth  a  rhwydcì- 
ineb.  Eto  nid  ydyw  hyn  yn  cenhadu  i  ni  ymaflyd  yn  y  gorchwyl 
o  bregethu  y  Gair  yn  ein  hyspryd  cyffredin  ein  hunain.  Ond  am 
y  tri  graddau  a  nodir  uchod. 

"Un  ydyw  pan  y  mae  y  pregethwr  cystal  âg  ef  ei  hun.  Nid 
ydyw  yn  fwy  nac  yn  llai  na'r  hyn  ydyw.  Dyma  i  chwi  gyfle  i 
weled  y  dyn  ei  hun.  Dyma  ei  f aint,  yn  ei  hyd,  ei  led,  ei  uchder  a'i 
ddyfnder,  ei  ddawn  ei  hun  a'i  allu  ei  lnm.  Os  oes  talent  ganddo, 
dyma  yr  adeg  i'w  gweled.  Dyma  efe  y  peth  yclyw,  a'r  peth  ydyw 
fel  pregethwr. 

M  Y  gradd  nesaf  ydyw  pan  y  mae  y  pregethwr  yn  llai  nag  ydyw 
mewn  gwirionedd.  Pa  beth  sydd?  Y  mae  rhywbeth  y  mater 
arno,  nid  efe  ei  hunan  ydyw  !  Y  mae  y  ddawn  naturiol  liwylusyn 
afrwydd.  ^lae  rhywbeth  yn  yraclyd  ynddo.  Mae  yn  colli  ei 
hunan,  yn  colli  ei  feddyliau,  ac  yn  colli  ei  dymher,  y  naill  air  yn 
dyfod  yn  lle  y  llall,  a'r  naill  ben  yn  newid  ìle  â'r  llall.  Mae  yr 
adnodau  a  ddylasent  fod  yn  y  bregeth  wedi  ehedeg  ymaith.  Nid 
oes  hanes  am  danynt.  Dyma  gip-olwg  ar  gynffon  un,  o'r  braidd 
na  chaed  gafael  arni,  ond  llithro  ymaith  fỳn.  Ond  y  mae  gan  y 
pregethwr  ryw  *ylwadau  i  fod  cyn  y  diwedd.  Bu  y  sylwadau 
hyny  yn  gwneyd  galanastra  droion  o'r  blaen.     V  mae  er  ei  holl 


ddyryswch  yn  cadw  ei  galon  i  fyuy,  gan  ymddiried  yn  y  cewri 
hyn.  Y  mae  yn  prysuro  yn  mlaen,  ond  erbyn  dyf  od  atynt,  y  maent 
druain  yn  meirw  yn  ei  ddwylaw.  Mae  yr  hyn  a  osodai  brydferth- 
wch  arnynt  ar  goll,  ac  y  maent  yn  gant  gwrthunach  nag  hebddynt. 
Y  mae  y  pregethwr  yn  teimlo  hyny,  ac  y  mae  pobpeth  yn 
mynecl  drib-drab.  Os  ydyw  y  pregethwr  yn  un  o  dymher  boeth- 
lyd,  mae  yn  debyg  o  golli  pob  meddiant  arno  ei  hun,  mae  yn  curo 
ac  yn  ff  usto,  yn  crug-leisio  ac  yn  rhuthro  i  waeddi  y  peth  cyntaf 
ddaw  ato,  boed  gam,  boed  gymhwys.  TVedi  iddo  golli  y  llywodr- 
aeth  arno  ei  hun,  nis  gall  gaclw  meddiant  o'r  gynulleidfa.  Atolwg, 
pa  fodd  y  mae  pethau  tua'r  gynulleidf a  bellach  ?  Y  tebyg  ydyw 
fod  yna  luaws  mor  ddisylw  a  difarn  nas  gwyddant  amgen  nad  yw 
pobpeth  yn  myned  yn  mlaen  yn  y  modd  goreu,  oddieithr  fod  yr 
olwg  ar  wynebau  anfoddog  y  prif  ddynion  tua  chymydogaeth  y 
pwlpud  yn  eu  hargyhoeddi  o  beth  arall.  Mae  y  rhai  mẃyaf 
crefyddol  yn  gwyro  pen,  ac  ambell  un  yn  cau  ei  lygaid,  ac  ambell 
i  hen  chwaer  yn  ceisio  sugno  rhyw  fendith  fechan  o  rywbeth  a 
ddywedir,  ac  yn  cael  ymwared  o'r  boen  a  deimla  trwy  ryw  ochenaid 
brudd  a  throm-lwythog.  Y  mae  y  rhai  sydd  a  mwy  o  grefydd  yn 
y  pen  nag  yn  y  galon  yn  edrych  yn  anfoddog  ryfeddol,  a  cheir 
gwelecl  hwn  ac  arall  yn  taflu  golwg  ar  y  cloch.  Bydd  ambell  un 
mwy  hunanol  nag  eraill  yn  codi  ar  ei  draed,  ac  yn  troi  ei  gefn  ar  y 
pwlpud.  Ceir  y  bydd  eraill  yn  trin  eu  llyfrau  er  difyru  eu  lnmain. 
Bydd  rhan  arall  o'r  gynulleidfa  wedi  cymeryd  cwrs  llawer 
esmwythach  er  cael  ymwared  o'r  awr  boenus,  trwy  ymollwng  i 
gysgu.  O'r  diwedd,  dyma  y  gair  anwyl,  hir-ddi.>gw\iiedig  wedi  ei 
gael,  yr  Amen.  0  air  melus  !  Y  fath  ymwared  i'r  pregethwr 
druan,  ac  i'r  gynulleidf a  siomedig !  Dyna  y  gynulleidfa  bawb  yn 
troi  i'w  fan,  yn  ddigon  iach  eu  calonau,  a  llawer  ohonynt  yn  tybied 
y  dylasent  fod  wedi  cael  llawer  gwell  pregeth.  Ond  y  pregethwr 
druan  !  Y  mae  rhyfel  boeth  yn  llenwi  ei  fynwes,  balchder,  cywil- 
ydd  a  himan-ddirmyg,  a  llawer  o  deimladau  gwahanol  yn  berwi 
trwy  eu  gilydd  o'i  fewn.  Ceisia  ymiachau  goreu  y  gallo.  Mae  yn 
ceisio  ffoi  am  loches  i  gysgod  anystyriaeth.  Dywedir  y  byddai  y 
diweddar  Barch.  Eichard  Jones,  o'r  "\Yern,  yn  cerdded  yn  ol  ac  yn 
mlaen  ar  hyd yr  ystaf ell,  ac  yn  chicìbanu  pregeth  dywyll  o'i  feddwl, 
"  Awn  i'r  ty  capel,  i  edrych  pa  f odd  y  mae  y  pregethwr  yn  teimlo 
yno.  Os  daw  rhyw  rith  cysgod  o  ddaioni  o'r  bibell  a'r  tybacco 
byth,  yn  awr  y  claw.  Nid  pawb  fydd  yn  arfer  a  dyfod  i'r  tỳ  capel 
sydd  i'w  cael  yno  yn  bresenol.  Mae  y  brodyr  beirniadol  wedi 
prysuro  adref  yn  eu  sorr.  Ac  am  y  rhai  a  ddaethant,  rhyw  dynu 
gwyneb  liir  a  gwyro  pen  y  maent ;  nid  oes  gair  gan  neb  i'w 
ddyweyd,   oddieithr  son  am  y  tywydd  a  rhyw  helynt  ddigon  pell. 


90 

Ot  diwedd,  y  mae  rhyw  hen  frawd  diniwed  yn  tori  ar  y  distaw- 
rwydd,  ac  yn  dywedyd,  '  Vr  wyf  yn  cofio  clywed  Mr.  Hwn  a  Hwn 
yn  pregethu  yn  rhagorol  yn  y  í'an  ar  fan  ar  eich  testyn  chwi 
heddyw.'  Ond  pa  beth  ydyw  y  pregethwr  haws  ar  hyny  ?  Mae 
yn  ceisio  cadw  ei  deiniladau  poenus  iddo  ei  hun,  ac  ymddangos 
mor  ddiofal  ag  y  mae  yn  bosibl.  Ond,  ow  !  y  mae  ei  ddyn  oddi- 
mewn  fel  crochan  berwedig,  pobpeth  ar  draws  eu  gilydd  !  Xi 
byddaì  yn  wahaniaeth  mawr  ganddo  ar  hyn  o  bryd  datìu  y 
pregethu  ymaith  yn  llwyr  a  hollol.  Ac  y  mae  yn  sicr  na  chaiff  y 
bregeth  ddiweddaf  gynyg  drachefn.  Iach  son  i'r  testyn  yna  mwy. 
Eto  mae  i'r  bregeth  dywyll  ei  gwersi.  Dywediad  cyffredin  y 
diweddar  Barch.  Robert  Roberts,  Clynnog,  ar  ol  pregeth  dywyîl 
fyddai,  '  Pregeth  i  Robin  wedi  myn'd.'  Y  mae  yn  bur  debygol  y 
bydd  i  r  pregethwr  yna  sydd  yn  eistedd  yn  y  gadair,  a'i  enaid  yn 
ynignoi  gan  gywilydd  ar  ol  yr  oedfa  galed  hon,  ddysgu  rhywbeth 
iddo  ei  hun,  os  oes  dysgu  i  fod  arno. 

"  Y  trydydd  gradd  ydyw,  pan  y  mae  y  pregethwr  yn  uwch  nag 
ef  ei  hun.  Mae  pawb  yn  ei  dro  yn  gwybod  am  hyn.  Rhwyddineb 
gyda  phobpeth.  Mae  darlleniad  yr  emyn  ar  ddechreu  y  gwasanaeth 
yn  taraw  yn  hapus.  Mae  y  bennod  a  ddarllenir  yn  cael  sylw. 
Mae  yr  eneiniad  ar  y  pregethwr,  ac  ar  bawb  eraill.  Profir  yr 
ymadrodd  yn  hwylus,  tòn  y  llais  yn  ei  lle  heb  fod  na  rhy  uchel  na 
rhy  isel.  Teimlir  fod  mor  hawdd  siarad  ag  ydyw  tewi.  Y  mae  y 
gŵr  sydd  yn  y  pwlpud  yn  teimlo  yn  hwylus  ac  wrth  ei  fodd.  Nid 
oes  eisiau  erfyn  sylw  na  gwrandawiad  y  gynulleidfa.  Mae  pawb 
yn  gylwi  a  phawb  yn  gwrando,  ac  ambell  un  yn  gwrando  megys 
â'i  enau,  fel  pe  byddai  y  clustiau  yn  beiriamiau  rhy  annigonol  i 
dderbyn  y  ffrydlif  nefol.  Ymgyfyd  y  pregethwr  yn  raddol  i'r 
goruchelder.  Daw  gwedd  hollol  newydd  ar  yr  hen  adnodau 
cyffredin.  Y  mae  yr  yspryd  yn  gwresogi,  yn  poethi  ac  yn  tanio, 
ac  wrth  redeg  allan  trwy  yr  ymadroddiad  yn  rhoddi  iaith  ei  hunan 
ar  dân.  Bygythia  yr  ymadroddion  tanllyd  roddi  y  gynulleidfa 
hefyd  ar  dân.  Mae  y  pregethwr,  nid  yn  unig  yn  cael  gafael 
hwylus  ar  bob  sylw  oedd  ganddo  yn  flaenorol,  ond  hefyd  yn  derbyn 
syniadau  newyddion  megys  o'r  nef oedd,  syniadau  newyddion  hollol, 
a  rhyw  iaith  gref  aruthrol  i'w  gollwng  allan.  Ni  freuddwydiodd 
am  y  fath  beth  erioed  o'r  blaen,  ac  nis  gall  er  ceisio  eu  cael  yn  yr 
un  modd  byth  mwy,  pethau  unwaith  am  byth  ydynt.  0  r  nefoedd 
y  daethant,  ac  yno  y  cymerwyd  hwy  draehefn.  Rliyw  fendith 
bach  byr  gan  y  nefoedd  i'r  ddaear  oeddynt.  Yn  nghanol  y  fath 
ryferthwỳ,  ymae  y  pregethwr  wedi  colli  ei  hnnan  f el  nad  ydyw 
yn  hollol  sicr  pa  im  ai  efe  ei  hun  ydyw,  ai  rhywun  arall  sydd  wedi 
cymeryd  meddiant  ohono  am  dymhor.    A  phe  gallai  y  gynulleidfa 


91 

ymbwyllo,  byddent  hwythau  yn  sicr  o  fod  mewn  dyryswch 
cyffelyb,  ac  yn  methu  penderfynu  pa  mi  ai  dyn  ai  angel  sydd  yn 
llefaru.  Mae  yn  y  pwlpud  yn  bresenol  bobpeth  yn  ateb  i*w  gilydd. 
Mae  y  dylanwad  Dwyfol  wecli  rhoddi  yspryd  pregethwr  ar  dân. 
Xid  tân  hyawdledd  naturiol  mohono.  Tân  Duw  ydyw.  Mae  y 
dyn,  bryfyn  brau,  wedi  ei  wisgo  â  nerth  o'r  uchelder.  Mae  y  llais 
sydd  yn  naturiol  yn  wan  neu  yn  aflafar  fe  ddichon  yn  awr  yn  gryf 
a  soniarus.  Y  mae  y  corph  yn  gryf  a  bywiog,  a  phob  ysgogiad  yn 
cydweddu  yn  hollol  â 'r  grymusder,  y  Uygaid  yn  llawn  tân,  a'r 
wynebpryd  yn  annarhmiadwy.  Derbyniodd  y  corph  am  y  tro 
nerth  cyfartal  i  weithrediad  nerthol  y  meddwL  Mewn  gair,  y  mae 
Duw  yn  y  lle,  ac  mor  ofnadwy  ydyw  ei  amgylchoedd  !  Edrycher 
ar  y  gynulleidfa,  pwy  all  ddarlunio  yr  olygfa?  Mae  yma  ryicbeth 
o  ddydd  y  farn.  Y  mae  yr  annuwiol  wedi  ei  ddal  â  dychryn,  mae 
y  dewr  yn  barod  i  waeddi  yn  groch,  mae  y  cadarn-galon  yn  crynu 
gan  fraw,  mae  y  caled-galon  yn  ymorchestu  i  f od  yn  ddifraw,  er 
f od  yn  hawdd  canfod  ei  wendid,  pe  byddai  gan  rywun  hamdden  i 
sylwi  hefyd.  O'r  ochr  arall  y  mae  y  duwiol  wedi  ei  lenwi  â 
gorf oledd,  '  Wele,  dyma  ein  Duw  ;  gobeithiasom  ynddo,  ac  efe  a'n 
eeidw  :  dyma  yr  Arglwy-dd ;  gobeithiasom  ynddo,  gorf  oleddwn  a 
llawenychwn  yn  ei  iachawdwriaeth  ef.' 

"  '  Mae  dy  arswyd  trwy'r  grëadigaeth 
Pan  y  byddost  ti  gerllaw." 

u  Eto  rhaid  addef  mai  anfynych  iawn  y  digwydd  amgylchiad 
tebyg  i'r  un  y  ceisir  ei  ddarlunio  yma.  Bu  yr  hen  Fethodistiaid, 
pa  fodd  bynag,  lawer  pryd  yn  dystion  ohono." 

Rhoddir  engraifft  o  hyn  mewn  modd  tarawiadol  yn  yr  ysgrif 
gan  Mr.  Ellis,  ond  gan  ei  bod  yn  cael  ei  hadgoffa  yn  weddol  lawn 
yn  hanes  "  Diwygiad  Beddgelert "  a  geir  yn  y  "  Gweithiau," 
gadewir  y  desgrilìad  allan  yn  y  fan  hon.  Terfynir  yr  ysgrif  hon 
ganddo  trwy  sylwi  "  y  gellir  yn  hawdd  gael  lluaws  mawr  o 
engreifftiau  o  bethau  cyffelyb,  y  pregethwr  yn  cael  ei  gipio  i'r 
drydedd  nef,  ac  felly  yn  uwch  o  beth  anrhaethadwy  nag  ef  ei  hun. 
Ac  er  na  ẃyr  pob  pregethwr  am  droion  mawr  fel  y  rhai  y  gwydd- 
ant  trwy  weled  neu  glywed  fod  eraill  wedi  eu  cael,  eto  tebygol 
ydyw  y  gwyr  lluaws  o  bregethwyr  am  ryw  droion  y  teimlent  y 
byddent  wedi  eu  dyrchafu  yn  llawer  uwch  na  hwy  eu  hunain. 
'  Nid  i  ni,  0  Arglwydd,  nid  i  ni,  ond  i'th  enw  dy  hun  dod  ogoniant.'" 

PREGETHWR   YX   CADW  SIOP. 

"  Paham  yr  aed  yn  bregethwr,  sydd  ofyniad  a  ofynwyd  gan  y 
pregethwr  iddo  ei  hun  ganwaith,  ac  nid  yw  eto  wedi  cael  yr  ateb 
boddlonol.    Ond  paham  yr  aeth  y  pregethwr  yn  siopwr,  sydd  eglur 


92 

hollol  idclo,  sef  er  niwyn  i'r  pregethwr  gael  modd  i  fyw  a  chadw 
ei  deulu.  Yr  oedd  byw  wrth  yr  efengyl  y  pryd  hyny  allan  o  r 
cwestiwn,  yn  beth  nas  gellid,  ac  hefyd  yn  beth  nas  goddeíid.  Ac 
edrychid  ar  y  neb  a  geisiai  wneyd  hyny  yn  segurddyn  gwrthodedig. 

"  Bychan  a  feddyliodd  y  pregethwr  ei  fod  wrth  fyned  yn  siopwr 
yn  cysylltu  dau  gymeriad  mor  wahanol  ac  mor  niweidiol  i'w  gilydd. 
Mae  y  pregethwr  a'r  athraw  yn  gymydogion  megys;  dysgu  sydd 
i'r  naill,  a  dysgu  sydd  ir  llall.  Ac  nid  yw  y  pregethwr  a'r 
amaethwr  i  ormesu  llawer  ar  eu  gilydd,  gellid  meddwl.  Ond  wfft 
i'r  pellder  sydd  rhwng  y  pwlpud  a'r  siop  !  Ehaid  i'r  creadur 
helbulus  sydd  yn  ceisio  llenwi  y  ddau  le  pellenig  yna,  f  od  o  hyd  yn 
rhedeg  o'r  naill  eithafion  i'r  llall.  "Ac  wrth  geisio  llenwi  y  ddau, 
mae  yn  andwyo  y  ddau  ;  mae  y  naill  yn  dyrysu  y  llall.  Wrth 
geisio  bod  yn  siopwr,  y  mae  y  pregethwr  yn  dihoeni,  ac  wrth  geisio 
bod  yn  bregethwr,  mae  y  siop  yn  colli.  Mae  y  naill  a'r  llall  yn 
galw  am  yr  oll  o'r  dyn.  Nia  gellir  dyfod  i  fyny  âg  unrhyw 
alwedigaeth  yn  llwyddiannus  heb  ryw  gymaint  o  yspryd  yr 
alwedigaeth  hono.  Siopwr  salw  a  wna  dyn  heb  fesur  helaeth  o 
yspryd  y  siop.  Ond  mae  dringo  i'r  pwlpud  heb  yspryd  pregethu 
yn  fwy  anmhriodol  fyth  ;  nis  gall  dim  fod  yn  bellach  o'i  le.  Os 
gellir  symud  weithiau  yn  lled  hwylus  o'r  siop  i'r  pwlpud,  ac  o'r 
pwlpud  i'r  siop,  nid  mor  hwylus  y  gellir  newid  o'r  naill  yspryd  i'r 
llall.  Gorchwyl  anhawdd  yw  trin  ysprydion :  nid  ar  ben  y  gair  yr 
ä  un  yspryd  ymaith  nac  y  daw  yspryd  arall  i  mewn.  Dyma  lle 
mae  y  dyryswch,  pan  fydd  y  pregethwr  dros  ei  ben  yn  yspryd  y 
bregeth,  bydd  y  siop  yn  galw,  a  rhaid  gwrando  ar  y  llais  ;  ond  y 
fath  siopwr  llipa  fydd  un  felly !  Y'n  sicr,  nid  rhaid  i  siopwyr 
eraill  y  gymydogaeth  ofni  llawer  oddiwrtho.  Mae  siopwr  a 
pliregeth  yn  berwi  yn  ei  feddwl  mor  agored  i  roddi  un  ar  ddeg  neu 
dri  ar  ddeg  yn  y  dwsin  yn  gystal  a  deuddeg.  Dyna  gyfle  i'r  dyn 
diegwyddor  am  fargen.  Pryd  arall  pan  y  bydd  y  creadur  yn  boeth 
gan  yspryd  y  siop,  bydd  raid  hwylio  at  bregethu.  A  pha  ryfedd 
os  daw  rhywbeth  allan  o'r  pwlpud  a  barai  i'r  gwrandawyr  betruso 
a  ydyw  y  pregethwr  yn  sound  yn  ei  ben !  3Iae  y  pregethwr  yn 
gorfod  teimlo  fod  y  naill  neu  y  llall  o'r  galwadau  hyn  yn  llawn 
ddigon  i  ddyn  o  alluoedd  cyffredin,  ac  eto  nis  gall  efe  rywfodd 
ymryddhau  oddiwrth  y  naill  na'r  llall. 

"  Mae  drwg  arall  yn  y  cawl :  nid  yn  unig  y  mae  ceisio  llenwi 
dau  gymeriad  mor  wahanol  yn  dyrysu  meddwl  y  pregethwr,  ond 
hefyd  yn  dyrysu  meddyliau  pobl  eraill.  Mae  dynion  yn  edrych 
arno  yn  y  naill  gymeriad  yn  Ue  y  llall,  neu  yn  hytrach,  yn  y  naill 
gymeriad  trwy  y  llall.  O'r  pwlpud,  y  siopwr  sydd  yn  cael  ei 
feirniadu  ;  ond  yn  y  siop,  y  pregethwr  sydd  yn  cael   ei  wylio. 


93 

Rhaid  pregethu  yn  nghymeriad  siopwr,  a  rhaid  siopio  yn 
nghynieriad  pregethwr.  Gwaeth  eto :  disgwylir  i'r  pregethwr 
sydd  yu  cadw  siop  fod  yn  ogystal  siopwr  a'i  gymydogion  nad  oes 
ganddynt  yr  im  dim  i  ofalu  am  dano  ond  eu  siopau,  a  disgwylir 
iddo  wneyd  holl  waith  y  gweinidog  mor  drwyadl  a  chymydog 
arall  sydd  yn  cael  ei  gynal  yn  hollol  i  hyny.  Disgwylir  iddo  gyd- 
redeg  â'r  naill,  a  chydredeg  gyda'r  llall,  er  fod  y  naill  a'r  llall  yn 
rhedeg  yn  hollol  groes  i*w  gilydd.  Disgwylir  iddo  fel  gweinidog 
a  bugail  redeg  yma  ac  acw  i  yniweled  â  chleifìon  yr  ardal ;  disgwylir 
iddo  roddi  ei  bresenoldeb  mewn  rhyw  gwrdd  neu  gilydd  bob  nos 
o'r  wythnoa :  disgwylir  iddo  boeni  yn  y  gair  a'r  athrawiaeth  er 
cael  rhywbeth  i'w  ddywedyd  gwerth  ei  wrando.  Ond  disgwylir 
iddo  gadw  ei  deulu  wrth  gadw  siop.  Mae  yntau,  druan,  yn  teimlo 
ei  rwyniedigaethau  i*r  byw,  ac  mae  ei  fethiant  yn  oíìd  calon  iddo. 
Mae  yn  teimlo  ei  fod  dan  angenrheidrwydd  o  wneyd  cam  â'r 
gweinidog,  neu  â'r  siop,  neu  â'i  wraig,  ac  yn  wir  â'r  tri.  Wrth 
geisio  bod  yn  ddau,  mae  yn  syrthio  i  fod  yn  neb.  Pa  ryfedd  os 
bydd  ei  f eddwl  weithiau  yn  bruddglwyf us,  a'i  yspryd  yn  ymollwng 
rhwng  dau  bwn  ? 

"  Mae  y  pregethwr  sydd  yn  cadw  siop  yn  gwybod  yn  dda  am 
brofedio[aeth  arall,  ac  un  boenus  i'w  deimlad  am  nad  ellir  yn 
hawdd  ei  gorchfygu.  Mae  yn  dygwydd  yn  fynych  nad  yw  cyfeill- 
ion  y  pregethwr  a  chyfeillion  y  siopwr  yr  un  rhai.  Bydd  gan  y 
pregethwr  lawer  o  gyfeillion  yn  ymddangos  fel  yn  rhoddi  bri  ar  ei 
lafur,  ac  yn  dangos  gwynebau  siriol  iddo  yn  mhob  man  ond  yn  ei 
siop,  gofalant  am  gadw  eu  gwynebau  allan  ohono.  Tra  bydd  y 
cyfeillion  hyn  yn  proffesu  eu  bod  yn  rhoddi  pris  uchel  ar  y 
pregethwr,  gwerthant  y  siopwr  am  lai  na  dimai  goch.  Ond  y  mae 
iddo  ei  gyf  eillion  er  hyny,  a  chyf eillion  teilwng  o'r  enw  ;  cyf eillion 
yn  mhob  man  ac  ar  bob  helynt,  rhai  yn  dangos  iddo  lawer  o 
garedigrwydd,  a  hyny  er  mwyn  ei  waith.  Ond  nid  hyny  yn 
gymaint  yw  ei  brofedigaeth  ef,  am  y  gŵyr  yn  dda  mai  têg  i  bawb 
wneyd  a  fynont  â'r  eiddynt  eu  hunain.  Ond  ei  brofedigaeth  ef 
ydyw,  methu  ymryddhau  yn  ei  gymeriad  o  weinidog  yn  ddigon 
llwyr  oddiwrth  y  gwahanol  deimladau  a  gynyrchir  ynddo  gan 
amry wiol  ymddygiadau  y  gwahanol  gyfeillion  hyn.  Mewn  gair,  y 
gamp  ydyw  i'r  pregethwr  anghofio  y  siopwr,  bod  heb  adnabod  neb 
yn  ol  y  cnawd,  caru  yn  helaethach  er  cael  ei  garu  yn  brinach, 
talu  cariad  am  rywbeth  tebyg  i  gâs.  Dyna  ormod  o  hunanymwad- 
iad  i  gnawd,  a  hynod  y  f ath  le  effeithiol  i  gnawdoli  dyn  ydyw  siop  ! 
TTeithiau  bydd  raid  gweinyddu  cerydd  ar  gwsmer ;  dyna  y  pryd 
y  bydd  cnawd  yn  gwingo  ac  yn  ysgrwtio.  Rhaid  cael  llawer  o 
sancteiddrwydd  yspryd  i  orchfygu  profedigaethau  o'r  fath  yma. 


94 

"  Foenedigaeth  lawn  o  chwerwedd  i  yspryd  pregethwr  yn  cadw 
siop  yw  lled  gymhell  arno,  fel  siampl  i'w  hefelychu,  lafurwaith 
gweinidogion  eraill  nad  oes  ganddynt  yr  un  dim  i  fod  yn  ei  gylch 
ond  eu  gwaith  priodol  eu  hunain.  Xid  yn  unig  dyna  ydyw  eu 
galwedigaeth,  ond  dyna  hefyd  yw  eu  byicolìaeth  hwy.  Mae  efe  o'i 
galon  yn  dymuno  gwneyd  yr  oll  a  allai  gydag  achos  ei  Waredwr, 
ond  poenus  i'w  deimlad  a  fydd  danod  iddo  lafur  brodyr  eraill  sydd 
mewn  sefyllfa  lawer  mwy  manteisiol. 

"  Fel  hyn,  mae  gan  y  pregethwr  sydd  yn  cadw  siop,  nid  yn  unig 
ei  dreialon  pregethwrol  fel  rhyw  bregethwr  arall,  a'i  helbulon 
masnachyddol  fel  rhyw  fasnachwr  arall — a  dyna  ddigon  o  ddau 
bẁn  i  unrhyw  ddau  ddyn — ond  mae  iddo  hefyd  ei  ben-pwn,  sef 
treialon  ei  feddwl  gyda'r  cysylltiad  poenus  o  bregethwr  a  siopwr, 
treialon  nad  oes  neb  yn  eu  gwybod  ond  efe  a'i  gyffelyb. 

"  AVedi  y  cwbl,  nid  oes  ganddo  neb  i'w  feio.  Nis  gall  f eio  ei 
gyfeillion  crefyddol,  canys  nid  ydynt  yn  gofyn  oddiwrtho  ond  yr 
hyn  a  ddylent  gael.  Xis  maidd  feio  yr  eglwysi  am  beidio  ei  alw 
yn  llwyr  a  hollol  i'w  gwasanaethu,  am  y  gẃyr  yn  dda  nas  gall 
bellach  ddyfod  i  fyny  â'u  mesurau.  A  rhywfodd,  nis  gall  feio 
llawer  arno  ei  hun,  am  y  bu  adeg  y  bydclai  yn  dda  ei  gael  fel  yr 
ydoedd,  a  bod  ei  lafur  eto,  fel  y  mae,  i  raddau,  yn  dderbyniol. 
Llawer  gwaith  y  bu  mewn  prof edigaeth  gref  i  syrthio  yn  hollol  i'r 
naill  neu  y  llall  o'r  galwadau  hyn ;  weithiau  yinroddi  i'r  siop,  a 
gadael  y  pregethu  i'r  rhai  sydd  yn  meddu  mwy  o  allu  a  gwell 
mantais ;  pryd  arall  ymroddi  i  wasanaethu  yr  efengyl,  a  gadael  i'r 
siop  fyned  lle  yr  elai.  Ond  erbyn  dyfod  o  ddifrif  uwchben  niater 
fel  hyn,  nid  mor  hawdd  ei  setlo  ag  a  feddylid.  Ar  ol  blynyddoedd 
lawer  o  bregethu,  os  teilwng  yr  enw,  nis  gellir  goddef  y  syniad  o'i 
ro'i  heibio  bellach,  tra  galler,  a  thra  caffer.  Ac  nid  teimlad  cysurus 
iawn  yw  rhoddi  yr  hen  siop  heibio,  tra  y  dalio  wrth  ei  gilydd,  a 
syrthio  ar  drugaredd  dynion,  canys  nid  yw  dynion  da  sydd  yn 
gyfoethog  o  bethau  eraill  yn  rhyw  gyfoethog  o  drugaredd.  Gan 
hyny  nid  oes  gan  y  pregethwr  sydd  yn  cadw  siop  ond  un  cwrs  i'w 
gymeryd,  sef  hwbio  yn  mlaen  oreu  y  gallo  gan  newid  ei  faich  o'r 
naill  ysgwydd  i'r  llall,  a  gwylio  rhag  gwneuthur  dim  drwg,  a 
gweddio  am  ras  i  fod  yn  ffyddlawn  ar  ychydig.  Daw  adeg  cadw 
nosŵyl  cyn  liir. 

"  A  chyda  phobpeth,  y  mae  efe  o  galon  yn  dymuno  gweled  yr  holl 
eglwysi  yn  prysuro  i  alw  dynion  cymliwys  i'w  gwasanaethu  fel 
gweinidogion,  gan  gymeryd  oddiwrthynt  bob  esgus  i  ymrwystro 
gyda  negeseuau  y  bywyd  hwn. 

"  Cynghorai  hefyd  bregethwyr  ieuainc  i  ymaflyd  yn  eu  gwaith  o 
ddifrif,  a  dymuno  cael  marw  cyn  myned  yn  hen,  canys  y  mae 


95 

dynolryw  erioed  yii  llawer  parotach  i  addoli  yr  haul  pan  yu  codi 
na'r  haul  pan  yn  machlud." 

DYDD   LLUX   PREGETH^VK. 

"  Clywais  lawer  pan  yn  fachgen  gan  yr  hen  bobl  am  ddydd  Llun 
du,  ond  y  pryd  hwnw  ni  wyddwn  ddirn  am  ei  ystyr.  Ond  er's 
blynyddoedd  lawer  bellach  gTni  yn  dda  beth  ydyw,  a  hyny  oddiar 
brofiad.  Bydd  yn  ddu  iawn  os  bydd  y  Sabboth  o'i  flaen  yn  un  du. 
Gwn  yn  bur  dda  beth  ydyw  hyn  hefyd.  Teimlad  o  anhwylusdod 
ac  o  annhueddrwydd  at  waith  ydyw  yr  hyn  a  deimlir  y  dydd  Llun 
hwn.  Mae  y  peiriant  wedi  sefyll,  a'r  ager  wedi  rhedeg  allan. 
Teimlir  fel  pe  byddai  holl  raffau  natur  wedi  llacio,  a  phobpeth  byd 
a  chrefydd  fel  wedi  eu  gwisgo  â  duwch.  Arweinir  fi  ar  y  dydd 
hwn  i  amheu  fy  nghrefydd  a  phobpeth.  Bydd  rhyw  niwl  du  ac 
oer  o  brudd-der  wedi  ymdaenu  dros  holl  wlad  yr  enaid.  Y  mae  y 
dymher  yn  mhell  o'i  lle,  y  croen  yn  deneu  ac  yn  teimlo  pobpeth. 
Anhawdd  iawn  ydyw  cadw  y  gair  pigog  i  mewn.  Y  mae  y  meddwl 
yn  rhy  f arw  i  ymaflyd  mewn  dim,  os  na  bydd  'papyr  newydd' 
wrth  law.  Byddaf  yn  gweled  eraill  yn  cael  Sabboth.  31  ae  fy  natur 
inau  yn  dyweyd  y  dylwn  inau  ei  gael.  Sabboth  i  mi  !  Nag  oes, 
tra  y  bydd  siop  a  phregethu  fel  dau  bwn  ar  fy  nghefn  ar  unwaith. 
Er  bod  yn  flin  ac  anhwylus  boreu  Llun,  rhaid  gwneyd  gwên  siriol 
a  siarad  geiriau  teg.  Bydd  gwneyd  y  fath  ragrith  yn  beth 
anhawdd,  ie,  yn  beth  gwir  boenus.  Na,  nid  ydyw  yr  Hollalluog 
yn  gosod  y  fath  dasg  a  hon  ar  ei  greadur.  Ond  nis  gallaf  fi  yn  awr 
weled  im  ffordd  i'w  gochelyd.  '  Byw  yn  sobr,  ac  yn  gyfiawn,  ac 
yn  dduwiol  yn  y  byd  sydd  yr  aicrhon  '  ddylai  fod  yr  amcan  mawr, 
ac  ymddÌTÌed  yn  ein  Tad  Xefol  am  bob  nerth  i  ddwyn  y  croesau  ac 
i  orchfygu  gŵg  yn  gystal  a  gwên  y  '  byd  drwg  presenol.' " 

TEIMLADAU  Y    PREGETHWR. 

"  ^Yaeth  hyny  na  mw^-,  yr  wyf  yn  bregethicr.  Pa  fodd  bynag  y 
bu,  cam  ynte  cynihwys,  y  ffaith  ydyw,  fe'm  gwnaed  yn  rhyw  fath 
o  bregethwr  er's  blynyddoedd  lawer.  Do,  a  gwae  y  diwrnod  :  Xis 
gwn  eto  yn  iawn  beth  f u  y  cychwyn,  pa  un  ai  hunanoldeb  digymysg 
ynte  a  oedd  rhywbeth  arall  gwell  wrth  y  gwraidd.  Djmia  fel  y  bu, 
bid  a  f o.  Mi  a  ẁn  nad  oedd  y  cynhyrfìad  i  gyd  yn  dda.  Yr  oedd  ac 
y  mae  ysywaeth,  gan  fy  hen  elyn  himan-gais  ry^-faint  o  law  yn 
hynyma.  Ond  ai  hunan-gais  ydyw  y  cwbl  sydd  gwestiwn  nas 
gellais  am  fwy  nag  ugain  mlynedd  gael  atebiad  boddhaol  iddo. 
Ond  beth  bynag  ydyw,  y  mae  wedi  costio  i  mi  ryw  lawer  iawn  o 
deimladau,  a'r  rhai  hyny,  gan  mwyaf,  yn  rhai  poenus.  Os  clod 
dynion  oedd  y  nód  genyf,  mi  a'i  methais,  ac  a'i  methaf  hyd  y 


96 

diwedd.  Mae  yr  oes  y?  wyf  yn  byw  ynddi  wedi  troi  allan  yn 
addolwyr  talentau,  ac  ni  chefaiainau  ond  />n  rfalent  fechan,  acwrth 
ddyfod  i'r  golwg  yn  ddyn  nior  ddiddim,  yn  lle  cael  y  parch  yn  cael 
y  dirmyg.  Gwn  yn  dda  ddigon  bod  llawer  o'r  rhai  fyddant  yn  fy 
ngwrando  yn  fy  nirmygu  o'u  calonau,  a  hyny  ain  fy  mod  yn 
bregethwr  bychan. 

******* 

"  Y  mae  yr  ystyriaeth  o'm  hannheilyngdod  fel  pregethwr  bron  a 
fy  llethu.  Yr  ydwyf  ar  hyd  fy  oes  o  dan  draed  y  teimlad  hwii. 
Ni  bydd  arnaf  byth  gywilydd  o'r  materion.  Byddaf  bob  amser  yn 
gofalu  am  fater  da  a  theilwng.  Ni  bydd  arnaf  ychwaith  gywilydd 
o  fy  amcan,  canys  fy  amcan  bob  amser  fydd  argraffu  y  gwirionedd 
Dwyfol  ar  galonau  fy  ngwrandawyr.  Ond  fel  pregethwr,  bydd  fy 
ngwaeledd  a'm  diffygion  yn  fy  llethu.  Byddaf  yn  clywed  yn 
fynych  ocheliadau  yn  cael  eu  rhoddi  i  bregethwyr  rhag  myned  yn 
falch  a  ehwyddedig,  ond  nid  rhaid  i  mi  wrth  y  cyfryw  ocheliadau. 
Pregethwr  balch  !  Nia  gwn  beth  ydyw.  Yr  ydwyf  yn  rhy  adna- 
byddus  ohonof  fy  hun.  Yr  wyf  bob  amser  yn  ddirmygus  yn  fy 
ngolwg  fy  hun.  Gwn  fy  hyd  a'm  lled  cystal  a  neb  arall,  a  gwn  am 
fwy  o  bethau  gwael  a  diffygiol  ynof  nag  a  ŵyr  neb  arall  o  blant 
dynion.  Pâr  y  teimlad  hwn  i  mi  yn  fynych  ofni  bod  ar  y  ffordd, 
ac  eto  mi  a  ddymunwn  gael  gwneyd  cymaint  a  allaf  o  ddaioni  dros 
yr  Arglwydd  a  wasanaethir  genyf  yn  Efengyl  ei  Fab. 

"  Byddaf  yn  cael  fy  nghuro  yn  dost  gan  y  teimlad  fy  mod  wedi 
fy  hyrddio  i  ormod  cyhoeddusrwydd.  Yr  wyf  yn  sicr  mai  gicthio 
ac  nid  ymwthio  a  fu  yn  hyny.  Mae  pobpeth  yn  hardd  yn  ei  le  ei 
hun.  Mae  Cristion  yn  hardd  yn  wir  yn  ei  le  ei  hun,  a'r  dyn  ffydd- 
lawn  a  chywir  yn  llon'd  ei  le,  ac  y  mae  yn  brydferth  yr  olwg  arno 
Ond  pan  y  mae  yr  hwn  sydd  brydferth  yn  ei  le  ei  hun  yn  cael  ei 
osod  i  eistedd  niewn  cadair  uwch,  ac  heb  y  cymhwysder  i'w  llenwi, 
y  mae  yn  anhardd,  yn  wrthun  ac  yn  rhwym  o  gael  ei  ddirmygu. 
Dan  ddylanwad  y  teimladau  isel  a  digalon  hyn  y  byddaf  yn  cael  fy 
hun  y  rhan  amlaf  o  lawer,  ond  gwn  yn  dda  hyd  BÎcrwydd  am 
ambell  belydr  a  iHacliiad  o  oleuni  a  dâl  yn  llawii  am  yr  iselder  a'r 
tywyllwch  a'i  gwnaeth  yn  doriad-gwawr  dydd  ar  fy  emaicL  Ciwir 
ddymuniad  fy  yspryd  bob  amser  ydyw — 

"  '  O  !  na  alh^m  roddi  'mhwy- 
Ar  dy  ardderchog  law, 


A  l>yw  dan  nawdd  y  dwyfol  waed 
Yn  ngolwg  hyfryd  dý  fy  Nhad.'  " 


Dichon  yr  ystyria  y  darllenydd  y  sylwadau  hyn  o  eiddo  y 
"  pregethwr  "  arno  ei  hun,  ei  bregethau  a'i  bregethu  heb  f  od  mor 
gymesur  ag  y  byddai  ddymunol,  os  yn  wir  na  theimla  fod  ynddynt 
raddau  o  anghysondeb,  ond  bydd  sylw  manylaeh  arnynt  yn  sicr  o'i 
argyhoeddi  mai  arwynebol  ac  ymddangosiadol  yn  unig  ydyw  yr 
anghysondeb.  Y  mae  y  ffrydlif  gref  o  wirionedd  sydd  yn  sail  y 
cwbl  yn  eu  huno  yn  nghyd  mewn  mynegiant  o  holl  amrywiaeth 
agweddau  a  theimladau  •  cenhad  hedd  "  oedd  a'i  yspiyd  ar  dân 
mewii  aiddgarwch  ac  awyddfryd  duwiol  i  leshad  eneidiau  a 
gogoniant  Duw.  Rhwydd  addefwn  nad  oes  ynddynt  ychwaith  y 
drefn  fuasai  yn  ddymunol  gan  lawer  ei  chael,  ond  y  mae  ynddynt 
beth  llawer  iawn  gwell,  rhyddid.  Ni  a  gyíarfyddwn  yma  à  hyder 
yn  Xuw  yn  tori  allan  mewn  hyfder  dros  Dduw,  i  draethu  yn 
ffyddlawn  ei  holl  gynghor,  gan  ymddiried  y  cyflawna  Efe  er  holl 
ewyllys  ar  ran  byd  colledig  yn  ei  amser  da  Ef  ei  hun. 

Onid  ydyw  mewn  difrif  yn  galed  wrtho  ei  hun,  ond  pan  yr 
arweinir  ef  i  olwg  ar  Dduw,  y  mae  ei  wendid,  ei  ddiffygion  a'i 
annheilyngdod  yn  dyfod  yn  rymusder  a  chymhwysder  iddo  i 
ddefnyddioldeb  mwy  a  rhagorach.  Rhaid  addef  fod  y  duedd  i 
wrando  gormod  ar  deimlad  yn  elfen  o  wendid  iddo,  ond  cadwyd  ef 
rhag  i'r  diffyg  hwn  droi  yn  ddinystc  iddo  gan  ei  synwyr  cyffredin 
cryf.  Yr  oedd  ganddo  sytiwy*  naturiol  ac  ysprydol  i  brofi  pethau 
sydd  a  gwahaniaeth  rhyngddynt,  nes  yr  enillodd  iddo  ei  hun  un 
o'r  safleoedd  uchaf  fel  dyn  o  farn  glir  ac  aeddfed,  ohd  yr  oedd  ei 
deimladau  yn  ei  orchfygu  ac  yn  ei  ddwyn  dan  eu  traed  yn  lle  ei 
fod  ef  yn  eu  gorchfygu  hwy.  Y  canlyniad  ydyw,  nad  oedd  mor 
ddiogel  i'w  ddilyn  mewn  cwestiwn  o  deimlad  ag  ydoedd  mewn 
cwestiwn  o  fàrn.  Ond  darllen  y  bennod  hon  yn  ngoleuni  y 
gwirionedd  hwn,  gellir  f elly  yn  bur  hawdd  ei  f arnu  heb  ei  gam- 
farnu. 

Y  mae  ystyriaeth  ddifrifol  i'r  hyn  a  geir  yma  yn  ngl5*n  â 
phregethu  yn  ein  hadgofio  o  ddywediad  Louis  XIV.  o  Ffrainc,  yr 
hwn  ar  ol  gwrando  ar  Esgob  Claremont  (un  o  brif  bregethwyr  y 
Cyf andir  yn  yr  oes  hono)  yn  pregethu,  a  ddywedai :  "  0  Dad  Mas- 
sillon,  clywais  lawer  o  bregethwyr  yn  y  capel  hwn,  a  boddheid  fì  yn 
f  awr  ynddynt ;  ond  am  danoch  chwi,  pa  bryd  bynag  y  byddaf  yn  eich 
gwrando,  byddaf  yn  ymadael  mewn  anfoddlonrwydd  â  mi  fy  hun, 
am  y  byddaf  yn  gweled  mwy  o'm  cymeriad  gwirioneddol  fy  hun." 
Nid  ydyni  yn  petruso  gwneyd  cymhwysiad  o'r  dywediad  hwn  at 
ddylanwad  ac  effeithiau  oes  weinidogaethol  Mr.  Ellis.  Yr  oedd 
bob  amser  mewn  ymrafael  âg  ef  ei  hun,  ac  yn  gwneyd  ei  oreu  i  gael 
ei  wrandawyr  i  anf  oddloni  arnynt  eu  hunain.  Adnabyddid  ef  gan 
y  rhai  a  wyddent  f wyaf  am  dano  f el  "  pregethwr  cyfìawnder,"  a 

G 


08 

hyny  yn  holl  ëangder  yr  ystyr  a  berthyn  i'r  ymadrodd.  Trenliodd 
oes  f aith  o  ymgyflwyniad  i  bregethu,  gan  ddysgu  y  "  rhai  gwrth- 
wynebus  i  edrych  a  roddo  T)uw  iddynt  hwy  ryw  amser  edifeirwch 
i  gydnabod  y  gwirionedd ;  a  bod  iddynt  ddyfod  i'r  iawn  allan  o 
fagl  diafol,  y  rhai  a  ddelid  ganddo  wrth  ei  ewyllys  ef." 


PENNOD  VIII. 

EI        DDYDD-LYFR. 

Dydd-lyfrau  iîr  Dydd-lyfr —Cofnodiadau  ei  Ddyddiaduron — 
Dyfyniadau  ohonynt  o  1853  hyd  ddiwedd  1880  —  Trafferth 
gwneyd  ac  ail-wneyd  pregethau — Gwerth  y  cofnodiadau—Sicr- 
hau  ei  hunaniaeth. 


Y  mae  cyfeiriadau  mynych  wedi  eu  gwneyd  genym  yn  barod  at 
"  Ddydd-lyfr  "  Mr.  Ellis,  a  chryn  nifer  o  ddyfyniadau  wedi  eu 
cymeryd  ohono,  yn  gystal  a  bod  llawer  o  ffeithiau  ei  hanes  wedi  eu 
casglu  o'r  cyfryw.  Ceir  f od  y  dydd-lyf r  hwn  ganddo  yn  wasgaredig 
trwy  wahanol  fàn-lyfrau,  ac  yn  amcanu  gyda  manylwch  rhoddi 
i  ni  ei  brofiad,  hanes  ac  agwedd  ei  feddwl,  yn  nghydag  amrywiol 
drüadau  gyrfa  ei  f ywyd.  Yr  ydym  wedi  gorphen  â'r  dydd-lyfrau 
yn  y  wedd  hon  arnynt  yn  y  chweched  bennod.  Y  mae  a  wnelom 
yn  y  bennod  hon  â'r  dydd-lyfr  fel  y  cynwysa  "  gofnodiadau  byrion 
yn  fy  Nyddiaduron  er  y  flwyddyn  1853."  Arferai  ysgrifenu 
brawddeg  neu  ddwy  y  rhan  f ynychaf  o  lawer  am  bob  dydd  o'r  deng 
mlynedd  ar  hugain  diweddaf  o'i  oes,  a  phan  y  methai  weithiau  gan 
amgylchiadau  a  gwneyd  hyn  yn  ddyddiol,  byddai  yn  sicr  o  roddi 
crynodeb  o'r  wythnos  gyda'i  gilydd.  Yn  y  mynegiadau  hyn,  ni  a 
gawn,  nid  yn  unig  agoriad  i  ystâd  meddwl  difrifol  gydag  ef  ei  hun 
â'r  gwaith  yr  ymgymerodd  âg  ef,  ond  y  mae  y  dywediadau  yn 
nodweddiadol  hollol  ohono  ef  ei  hunan,  am  eu  bod  yn  fynych  yn 
ffurf  gwirebau  neu  ddiarhebion  byrion,  ond  cynwysfawr.  Gwasan- 
aetha  dyfyniadau  o'r  dydd-lyfr  hwn  felly  i  ddwyn  i'r  gr.lwg  wedd 
ar  ein  gwrthddrych  nad  ydyw  y  pennodau  blaenorol  wedi  caniatau 
rhoddi  arbenigrwydd  arni. 

Y  mae  llawer  o'r  cofnodiadau  yn  unig  yn  cyfeirio  at  y  pregethau 
a  bregethid  ganddo  ar  y  Sabbothau,  a  rhyw  air  neu  weithiau 
arwydd  i  osod  allan  ei  deimlad  ef  ei  hunan  yn  y  gwaith.  Ceir 
rhai  o'r  marciau  hyn  yn  ddoniol,  a  dyweyd  y  lleiaf .  Pan  bregethai 
bregeth  newydd,  y  gair  a  arferir  amlaf  ganddo  ydyw  u  Lans " 
(launch),  am,  mae  yn  debyg,  yr  y.styriai  hyny  yr  un  peth  â'r  bregeth 
a  gwaith  y  llong-adeiladydd  yn  gollwng  y  llong  oddiar  y  blochs  i'r 
mór  i  nofio  yn  ei  helfen  ei  hun.    Pan  y  teimlai  ei  fod  wedi  cael 


99 

gaf  ael  wrth  bregetlm,  a'r  bregeth  wedi  u  myn'd "  yn  dda,  ceir 
ganddo  lûn  llong  dan  lawn  hwyliau,  a  phan  fel  arall,  byddai  y  llân 
llong  naill  ai  ar  ei  hochr  neu  a'i  hwyliau  ar  lawr. 

Ein  hamcan  yn  y  bennod  hon  fydd  dyfynu  o'r  M  Dyddiaduron  " 
hyn  y  cyfryw  sylwadau  y  bernir  eu  bod  o  ddyddordeb  cyffredinol, 
ac  yr  un  pryd  ydynt  yn  egluro  rhy  w  linell  neu  gilydd  yn  ei  gymer- 
iad  ef  ei  hun.  Ar  ddechreu  ei  ad-ysgrifìad  ef  o  rai  o*r  blynyddoedd 
hyn,  dywed :  "  Am  y  pedair  blynedd  ar  bymrheg  blaenorol,  nid  oes 
genyf  gyfrif  dyddiol  raanwl.  Ond  y  mae  cyfrif  nianwl  wedi  ei 
gadw  yn  rhywle  arall.  0 !  am  f addeuant  a  chymod  heb  gyfrifl  Nîa 
gallaf  heb  hyny  sefyll  i  gyfrif  y  farn  ddiweddaf. 

"  1853. 

"  Hydref  30. — Bangor  a  Hirael.  Tlawd  iawn  fu  y  pregethu 
heddyw.  Y  mae  yn  debyg  na  chaf  gynyg  ar  y  daith  hon  mwy. 
Nid  wyf  gymhwys  i'r  fath  gynulleidfa. 

"Tachweddlö. — Morwyn  newydd  yn  dyfod  i'r  teulu.  A  fydd 
hyny  o  ryw  f antais  gref yddol  iddi  ? 

"  1854. 

"  Ionawr  1. — Nîd  yw  newid  blwyddyn  yn  newid  dim  ar  fy 
natur  lygredig. 

"  Ionawr  8. — Ysgoldj*  a  Bryn'refail.  Ffigysbren  ddiffrwyth  a 
phregeth  ddiffrwyth. 

"  Chwef ror  8. — Ysgoldŷ :  seiat.     Pawb  a'i  bẁt. 

"  Chwef .  19-26. — Syrthio,  brif o  a  chloffi  am  y  tro  cyntaf  yn  fy 
oes.  Teimlo  yn  wrth-giliedig,  yn  oer  a  dideimlad.  Ysgold}',  seiat, 
ond  teimlo  yn  rhy  gloff  a  diyspryd  i  fyned  yno.  Methu  gwneyd 
dim,  yn  dda  i  ddim.  A  gedwir  fì  ?  Ochr  Duw  yn  oleu,  gyda  mi  y 
mae  y  tywyllwch.  Y  mae  goleuni  yn  Nghrist  i  bechadur  tywyll. 
Troi  yno  ! 

"  Ytawrth  29. — Gwneyd  pregeth  ar  '  Adf ywiad."  Balchder  yspryd 
yn  cymhell  ei  hun.     Hen  ŵr  boneddig  noble! 

"  Ebrill  26. — Dydd  yinpryd  y  Llywodraeth  yn  achos  y  rhyfel. 
Methu  gwybod  am  ba  beth  i  weddio,  ac  felly  gweddio  am  bobpeth, 
a'r  gweddîo  yn  ddim  yn  y  diwedd. 

"  Mai  10  a'r  11.— Cyfarfod  Misol  Cae'rhûn.  Gwrando  y  Parch. 
Cadwaladr  Owen.  Pregethwr  iawn !  Ai  nid  gwell  ychydig  o 
bregethwyr  da  na  llawer  o  rai  cyffredin? 

"  Mai  13. — Ceisio  dwyn  y  meddwl  i  ddygymod  â  bywoliaeth 
fechan,  gryno. 

"  Mai  17. — Jane  Ellis  yn  cychwyn  i  Sir  Feirionydd.  Chwareu 
têg  iddi.     Hi  ddylai  gael  holidays. 


ÜHI 

"  Mai  18. — Ceisio  sythu  i  fod  yn  siopwr.  Rhaid  edrych  ar  ol  y 
byd  neu  syrthio  dan  ei  draed,  a  lle  symol  ydyw  hwnw. 

"  Mehefiu  1. — Ymdrech  galed  â  chalon  fydol.  Llefain  yn  erbyn 
ei  thrais,  eto  colli  y  dydd.     0  na  chawn  oruchafiaeth  ! 

M  Mehefin  14-16. — Cymdeithasfa  Llanrwst.  Yr  oeddwn  yno. 
Cyfarfodydd  da,  ond  dim  dec. 

"  Gorphenaf  9-16. — Dim  ond  helynt  yr  adeiladu.  Pe  gwelid 
helynt  fy  nghalon,  nid  oes  yno  ddim  i'w  gael — adeiladu,  ceryg, 
grô,  calch,  coed,  brìchs,  pobpeth,  a  phobpeth  ar  draws  eu  gilydd. 

"  Dydd  Sadwrn,  gadael  yr  holl  aflerwch  am  Bettwsycoed,  a  gosod 
yr  Hollalluog  yn  botieemari  i  wylio  y  lladron.     A  gymer  efe  hyny  ? 

"Rhagfyr  4. — Colli  Cyfarfod  Misol  Bangor.  A  allant  wneyd 
hebof  ?    Y  diafol  balch  ! 

"  1855. 

"  Ionawr  7.— Gwrando  ar yn  pregethu.  Ceisio  at  y  teimlad 

y  tucefn  i'r  deall.     Y  deall  yw  y  porth  prydferth  i'r  galon. 

"  Mawrth  18. — Salem,  Rhyd-ddu,  Beddgelert.  Yr  un  pregethau. 
Wel !  dyma  yr  achos  fod  fy  mhregethu  mor  ddẁl.  Rhygnu 
gormod  ar  yr  un  rhai.  Hen  bregethau  wedi  colli  eu  danedd,  nid 
oes  berygl  iddynt  f rathu  ! 

"Mawrth  25-31. — Ymdreulio  i  finio  fy  mhregethau  at  Liverpool. 
Rhaid  cael  mìn  ar  yr  yspryd.     Dyma  a  rydd  fin  ar  y  bregeth. 

"  Ebrill  30. — Troi  adref  o  Gaernarfon.  Colli  fy  llyfr  pregethau. 
Gafr  wyllt !  'doedd  fater  ychwaith.  Yr  wyf  wedi  blino  ar 
bregethau  papyr  !     Gwae  fi  erioed  fyned  i  gaethiwed  y  papyr. 

"  Mehefin  1. — Teimlo  yn  hapus,  cymundeb  â'r  Xefoedd.  O !  fasnach 
ddedwydd,  masnach  ddiddig  a  phnrffìt  dda  ! 

"  Medi  10. — Sòn  am  eglwys  newydd  yn  Ll— .    Os  f elly,  bydd 

yn  gareg  ar  fedd  ysprydol  llawer. 

"  1856. 

"Mehefin  7.  Mr.  Pryder-Bydol  vn  talu  ymweliad.  Y  diafol 
hyll  ! 

"Mehefin  15. — Rhygnu  hen  bregethau.  Xid  ydyw  clustiau 
newyddion  yn  gwneyd  y  pregethau  yn  newydd. 

"  Tachwedd  23-30. — Gwneyd  pregeth  ar  '  Orchfygu  y  byd.'  Gŵr 
brâf  i  wneyd  pregeth  ar  y  testyn  hwn,  wedi  methu  ei  orchfygu 
erioed  ei  hun.  Dan  ei  draed  bob  amser.  Yr  wyf  yn  ymladd  serch 
hyny  ! 

"Rhagfyr  15  a  16.  Cyfarfod  Misol  Gate-house.  Parch.  O. 
Thomas  yn  pregethu  ar  fy  mater,  '  Puro  y  gydwybod  ; '  minau  yn 
dianc  adref.     Beth  arall  oedd  i'w  wneyd  ? 


101 

"Rhagfyr  21-28.— Dinorwig:  seiat.  Cefnywaen:  seiat.  Bedyddio 
yn  y  ddau  le.    Y  fath  gawod  o  blant ! 

"  1859. 

"  Mehefin  26.— Pregethu  dilewyrch.  Yr  wyf  bron  tori  fy  nghalon. 
Pa  beth  a  wnaf  ? 

"  1860. 

"  Mai  27.— Wel,  dyma  beth  newydd.  Eistedd  er  rhoddi  mantais 
i  Evan  Williams  i  dynu  fy  llûn  !     Pw  !  ! 

"  Medi  15,— Derbyn  f y  narlun  a  phwrs  yn  cynwys  deg  punt  o 
arian.  Da  iawn.  Dylwn  deimlo  yn  ddiolchgar  i'r  Arglwydd  o'r 
herwydd.  Cafwyd  cyfarfod  brwdfrydig  iawn.  Yr  oedd  Dr. 
Harris  Jones  a  Mr.  Levi  yn  digwydd  bod  yn  bresenol,  a  chymeras- 
ant  ran  yn  y  drafodaeth. 

"  Tachwedd  15.— Galw  llyfr  eglwys  Disgwylfa  am  y  tro  cyntaf. 

"  Tachwedd  19.— Cyfarfod  Miaol  Rhydf awr.  G wneyd  ffŵl  ohonof 
fy  hun  trwy  siarad  gormod. 

"Rhagfyr  3—  Cyfarfod  Misol  Bangor.  Siarad  gormod  eto  yn 
hwn.  Beth  yw  yr  ysfa  siarad  fydd  arnaí'  ?  Mewn  Cyf arfod  Misol 
yn  unig  y  bydd  y  mania  hwn  yn  fy  mlino. 

"  1861. 

"  íonawr  12.— Sadwrnjeäo.  Gwan,  gwan.  Beth,  B  ydyw  yr  hen 
fyd  am  ddechreu  cicio  ?     Cicied  o  ! 

"  Chwef ror  26.— Mor  ddigrefydd  a  diafol  ! 

"Mawrth  13. — Nid  oes  dim  at  seiat  dda  i  fendio  ysprydoedd 
cynhyrfus. 

"  Mai  19-26.—  Wythnos  niwlog  i'm  teimlad  f u  yr  wythnos  hon. 
Ond  niwl  fy  naear  afiach  i  fy  hun  ydyw. 

"  Mehefin  2.— Tabernacl,  Bangor.  Beth  wyf  yn  ei  geisio  gan  y 
llefydd  niawr  yma? 

"  Gorphenaf *  14.— Bu  tro  yn  darawodd  fy  meddwl  yn 

boenus.  Ar  ol  gadael  y  byd,  Sadwrn  setlo  prysur,  i'r  wraig  a'r 
plant,  ac  oll  ohonynt  yn  wanaidd,  a  cherdded  pedair  milldir  ar 

ddeg  i ,  ar  ddiwedd  yr  oedfa,  wele  bedwar  o  wŷr  grymus  yn 

dringo  i*r  llofft  i  brisio  fy  llaf ur  am  bregethu  a  chyfranu,  a'r  pris 
têg  oedd  pedicar  sicllt.    Wel,  wel.     Gnawd!taw!! 

"Medi  1.— Sylw  da  gan  tm  hen  frawd  wrth  bregethwr,  '  Pe 
gallwn  bregethu  haner  cystal  a  chwi,  mi  bregethwn  yn  well  na 
chwi  o'r  haner.' 

"  Medi  15.— Myned  yn  mlaen  yn  y  daith  ddaearol,  cymeryd 
pobpeth  fel  y  delo,  a  gwneyd  y  goreit  o'r  gwaethaf.     Dyna'r  fel !  ! 

"  Hydref  13—  Y  byd  hwn  yn  myned  a  mwy  na'i  ran.  Y  gwalch  I  I 


102 

Ceisio  llunio  pregeth  ar  •  Fywyd  diffrwyth,'  ond  baid  y  bregetb 
ei  him  a  bod  yn  ddiffnrj/th  ? 

"Tachwedd   10. .     Byddaf    yn    teimlo    bob  amser  yn 

mhwlpud  y  capel  hwn  fel  pe  byddai  cawod  o  farug  yn  disgyn  ar 
fy  yspryd.     Paham  hyny,  nis  gwn. 

"Tachwedd  17. — Ysgold5T  a  Macphelah.  'Crefydd  bersonol.' 
Lans.  Pw,  pw !  Tncblus  oherwydd  dim  !  Cael  mantais  i  weled 
fel  y  mae  y  gair  mwyn  yn  meistroli,  ac  hefyd  y  mae  yn  rhad. 

"  1862. 

"  Mawrth  2-0. — Hogi  fy  nghryman  at  .    Ehaid  cael  arfau 

miniog  i  îyneà  yno. 

"  Mawrth  9. .     Ehai  o'r   boneddigion  yn  gorfod  teimlo. 

4  Crefydd  bersonol.'    Mae  taro  gwaed  yn  hon. 

"  Ebrill  10  a'r  11. — Cyfarfod  Misol  Jerusalem.  Balchder  fy 
nghalon  wedi  ei  glwyfo.     'Doedd  fater ! 

"  Ebrill  20.— Cyfarfod  Pasg  Llanllyfni  a  Thalysarn.  Wel,  mi  a 
f  u'm  ar  drothwy  '  y  pregethwr  mawr,'  ond  methais  a  myned  i 
mewn.  Xi  chefais  fy  ngalw  i  gyfarfod  pregethu  byth  wedi  hyn  ! 
"Wel,  rhaid  myned  i  waered  !  ! 

"  Awst  17. — Borth  a  Llandegfan.  Poeni  o  achos  gormod  o 
brepian  yn  y  pwlpud. 

"  Awst  25. — Cael  fy  fnangellu  gan  Baxter  yn  '  jSgorphwysfa'r 
Saint.' 

"  Medi7. — Llanllechid.  Profedigaeth  gâs,  lansio  pregeth  newydd 
dan  gamp.  Hono  yn  rhedeg  i'r  traeth  y  cynyg  cyntaf  !  Trafferth 
ofer ! 

"  1863. 

"  Chwef ror  11— Macphelah.  Seiat  gythryblus.  Helynt  deulu- 
aidd.  Minau  âg  un  gair  wedi  rhoddi  y  cwbl  ar  dán.  Y  mae  yn 
anobeithiol  i  mi  ddysgu  Uywodraethu  fy  nhymher.  '  Y  ffol  tra 
tawo  a  gyfrifir  yn  ddoeth.'  Gan  nas  gallaf  ddysgu  siarad,  pa  bryd 
ynte  y  dysgaf  dewit 

"  Chwefror  17.— Seiat  yn  Macphelah.  Aros  gartref  i  sorri.  Gwas 
brâf !  Didrallod,  ond  digref ydd.  Mor  anhawdd  ydyw  cadw  pethau 
yn  wastad.  Mae  boddlonrwydd  mewn  tlodi  yn  fil  gwell  na  chy- 
foeth  gyda  thymher  anfoddog. 

"  1864. 
"Chwefror  7-14. — Y   gwastraff  gwaethaf  oll    ydyw    gwastraff 
meddwl.    Mae  gwastraff  ar  arian,  amser,  ymborth,  dillad,  &c,  yn 
andwyol,  ond  gwastraff  meddwl  sydd  yn  ofnadwj'.     Ac  eto  y  fath 
wastraff  sydd  ar  f eddyliau  ! 


103 

"  Chwef  ror   14. — Gartref  yn  gwrando  .     Llithrig.     Rhy 

lithrig  i  neb  ddal  diui.  Nodiad. — Oni  bydd  crefydd  oddimewn,  ni 
bydd  y  cwbl  oddiallan  ond  rhagrith.  0  !  am  ffydd  i  sefydlu 
awdurdod  y  gwirionedd  yu  y  galon  !  Mae  anghrediuiaeth  yu 
chwythu  rheswm  ymaith. 

u  Mawrth  6-13. — Wythuos  gythryblus  i'm  meddwl  f u  hou,  syrthio 
allan  â  mi  fy  him  ac  â  phobpeth.    Yr  hulpyn  dẁl  ! 

"  Mawrth  20-27.— Pryder  bydol,  ofn  llithro  i  dlodi.  Os  felly  y 
rhaid,  dymunwn  fod  yn  dlawd  gonest,  a  chael  gras  i  ymostwng. 

u  Mai  14. — Y  byd  wedi  dyrysu.  Byd  dyrys  ydyw  byth  ar  ol 
pechu  ohouo,  a  dyrys  a  fydd.  >"id  oes  ond  dyryswch  lle  bo 
pechod. 

"  Medi  6. — Seiat  gyntaf  üisgwylfa.  Pawb  yn  methu  gwybod 
yu  iawn  pa  fodd  i  agoryd  ei  euau,  ac  a  oedd  ganddynt  enau  hefyd. 
Pobpeth  mor  newydd  ac  mor  ddyeithrol. 

"  1865. 

"  Ionawr  3. — Cyfarf od  Misol  Caeathraw.  Cafodd  yr  hen  Adda 
jerk  ofuad-s\-y'.  Aeth  fy  mhregeth  yn  fwg !  yn  fwg !  Mae  da.mp 
yn  y  teimlad.     Yr  wyf  yu  wrthodedig  gan  fyd  ac  eghvv.-. 

"  Chwefror  6  a  7. — Cyfarfod  Misol  Felinheli.  Yr  oedd  \\vm  fel  ei 
chwiorydd,  y  gwartheg  culiou,  yn  llyncu  y  rhai  tewion  ;  gormodedd 
o  faterion  lleol,  a  dim  amser  at  bethau  awch  a  mwy  eu  pwys. 
By^-  me^vn  niwl. 

"  Ebrill  6.— Byw  yn  dduwiol  mewu  gwaed  oer.  Dyua  y  gamp. 
Nid  oes  ar  ffydd  eisieu  gwaed  poeth. 

"  Tachwedd  23. — Cyfarfod  eglwysig  yu ■.     Mae  yr  yspryd 

drwg  yn  aelod  ffyddlawn  er's  llawer  dydd  yn  yr  eglwys  hon. 

"  1866. 
"Ionawr  3.— Peth  fel   troi   tỳn-dir  ydyw  ymddiddan  â  phobl 
ieuainc  yn  y  cyfarfod  eglwA'SÌg. 

"  1867. 

"  Mawrth  9.— Campus  o  beth  at  fendio  meddwl  dyn  ydyw 
arian  !    Och,  fydol-ddyn  ! 

"Mawrth  11. — Dyfod  adref — y  corph  a'r  meddwl  yn  griciau  i 
gyd.    A'm  helpo !     Ai  mytì  ydyw  Mr.  Blino-ar-y-byd  ? 

"  Mai  22. — Ysgoldj- :  seiat.  Llusgo  y  cyf arf  od  yu  mlaen  yn 
erbyn  gwallt  ei  ben.     Mor  boenus  ! 

"  1869. 
"  Iouawr  1,— Diau  f  od  i'r  flwyddyn  hon  ei  helbul  fel  pob  blwyddyn. 
Ond  y  mae  yn  dechreu  aruom  ui  fel  teulu  bychau  yu  bur  wahanol 


104 

i'r  blynyddoedd  diweddaf.  Tawelwch  a  hamdden  yn  cael  eu 
mwynhau  genym,  a'r  pryder  a'r  ofnau  dychrynllyd  yn  cael  eu 
chwalu  ymaith.  Ond  y  mae  yr  hen  galon  ddrygionus,  ddaearol  ac 
anghrediniol  yn  aros !  Nid  oes  genyf  ddim  rhith  o  ddim  i  ofalu 
am  dano  gyda'r  byd  hwn  ond  y  plant.  Mae  y  byd  wedi  ei  groes- 
hoelio  i  mi,  ond  a  ydwyf  fi  i'r  byd  ? 

"Mawrth  25.— Cyfarfod  Misol  y  Graig.  Rhyw  anialwch  o 
Gyfarfod  Misol  oedd  hwn. 

"  Mawrth  31. — Taclu  'Thomas'  (pregeth),  ond  waeth  heb  na 
thaclu,  cyfnod  tlawd  ar  fy  mhregethu  ydyw  yr  un  presenol. 

"  Mai  9. — Tair  o  longau  newyddion  yn  cael  eu  gollwng  i'r  môr 
yn  Ysgoldŷ%  ond  pa  fodd  yr  hwyliant  ? 

"  Mai  23-30. — Troi  yn  yr  un  cylch,  eto  llusgo  yn  mlaen  yn  ddigon 
digrefydd.  Calon  lygredig  yn  cymeryd  mantais  ar  bobpeth  i  ewynu 
allan  ei  thòm  a'i  llaid.  Mae  cael  llonydd  i  geulo  ar  ein  sorod  yn  beth 
peryglus. 

"  Gorphenaf  12.— Anianol.  Ceisio  gwarchod  rhag  i'r  diafol  roddi 
y  galon  ddrygionus  ar  dân. 

"  Awst  25. — Syrthio  i'r  llaid.  Rhoddi  caniatad  i  genad  Satan 
gernodio.    Os  caiff  Satan  gernodio,  hen  gernodiwr  brwnt  ydyw. 

"  Tachwedd  17. — Ysgoldŷ :  seiat.  Ceisio  gwneyd  tân  â  mawn 
gwlybion. 

"  1870. 

"  Ebrill  18. — Gartref  yn  gwarchod,  ac  yn  ymladd  â  Satan ;  y 
cena'  digywilydd ! 

"  Mehefin  13—  Cyfarfod  Misol  llipa.  Pa  beth  ddaw  o'r  cynulliad 
hwn  ?  Mae  yn  òd  y  bydd  cymaint  o  waith  trwsio  ar  yspryd  dyn 
wedi  dyfod  o  ambell  Gyfarfod  Misol  a  phe  buasid  wedi  bod  mewn 
ffair. 

"  1871. 

"  Chwefror  23—  Bryn'refail.  Seiat  bach  gwla.  Melancholi 
dduwiol ! 

"  Mawrth  26  hyd  y  diwedd. — Wythnos  gythryblus  i'm  teimlad  fu 
hon.  Dan  gerydd  yr  Hollalluog,  a  cherydd  yn  y  dyn  oddimewn, 
oherwydd  by wyd  digrefydd.  Yr  oedd  geiriau  bygythiol  yr  hen 
Feibl  yn  chwyrnu  o  gwmpas  fy  mhen,  y  gydwybod  yn  cynhyrfu, 
cenad  Satan  yn  cernodio.  Ond  a  fydd  hyn  oll  yu  foddion  i'm 
sancteiddio  ?    Os  felly,  da. 

"  Mai  3.— Rhoddi  lle  i  ddiafol.    Yr  hen  walch  !  ! 

"  1872. 
"  Chwefror  23. — Ail  Wiieyd  pregethau.    Job  digon  úi-broffìt,  ond 
beth  arall  a  wna  hen  bregethwr  ? 


105 

"  Ebrill  28. — Dinbych.  Llawer  gwell  na'r  disgwyliad.  Y  diafol 
neu  rywbeth  yn  ceisio  gwneyd  ffwl  ohonof,  trwy  fy  mherswadio  fy 
mod  yn  bregethwr  ! 

"  Gorphenaf  7-14. — Cyfarfod  Misol  Bethania,  Beddgelert.  Bu'm 
yno  yn  enw  o  Lywydd  am  y  chwe'  mis  dyfodol.  Llywydd  wir  ! 
heb  erioed  ddysgu  llywio  f y  hun !  Xid  oes  genyf  flas  ar  y  gorchwyl 
hwn,  bid  a  fo. 

"  Rhagfyr  26. — Y  tair  seiat  ar  yr  un  noson,  a  minau,  a'm  helpo, 
yn  methu  a  bod  yn  un  iawn,  chwaithach  bod  yn  dri. 

■  1873. 

"  Mehefin  14. — Wedi  blinio  yn  ceisio  rhoddi  min  ar  y  crynian  at 
yf ory .    Poor  fello  w  !  ! 

"  Medi  22. — Blaenau  Ffestiniog.  Dyfod  adref,  ond  mor  ddi- 
grefydd  ag  y  mynai  y  diafol  i  mi  fod. 

"  1874. 

"  Ionawr  11-18. — Mae  i  bregethu  ei  gerdded,  ei  dithio  a'i 
gatlopio.  Ceir  y  cyntaf  yn  y  dechreu,  yr  ail  yn  y  canol,  a'r  olaf  yn 
y  diwedd.  Y  gamp  wrthbregethu  ydyw  gadael  i'r  naill  a'r  llall  eu 
Ue  priodol.  Xis  gellir  hyny  heb  hunan-feddiant.  Y  mae  dyn  o 
dyniher  boethlyd  am  brysuro  o'r  naill  i'r  llall,  a  bydd  y  gàttcpio 
felly  lawer  rhy  debyg  i  geffyl  dall,  yn  gyru  yn  ynfyd. 

"  Rhagfyr  7. — Cyfarfod  Misol  Rhostn-fan.  0  holl  Gyfarfodydd 
Misol  y  flwydd^Ti,  hwn  oedd  y  m-v\waf  Uiprynaidd,  yr  hin  yn 
wlybyrog  ac  yn  oer  iawn.  Pawb  yn  rhynu  a'r  lle  yn  amlwg,  ac 
yn  ben  ar  y  cwbl  yr  oedd  '  angau  yn  y  crochan.' 

"  1875. 
"  Awst  15. — Rhaid  troi  '  Caleb  '  i'r  borf a  am  djTnhor  eto. 

"  1876. 

"  Cliwefror  6-13. — Wedi  blino  ar  bobpeth.  Eisieu  gorphwys. 
Ond  daw'r  bedd  ar  f yrder.  Ond  beth  am  y  nef  oedd  ?  0  am  hyder 
clir! 

"  Chwefror  22. — Disgw^df a :  seiat.     Dim  un  sw^'ddog  ond 

a  minau  am  dani.  Ond  y  mae  genym  ein  dau  gryn  feddwl  ohonom 
ein  hunain.  Da  hjTiy.  Nid  yw  yn  ymddangos  fod  neb  arall  yn 
meddwl  nemawr  ohonom. 

"  Chwefror  25. — PjTntheg  o  ymweliadau.  Os  oes  crefydd  mewn 
cerdded  tai,  tybed  na  bu  heddyw  yn  dra  chr  ifyddol  ? 


106 

"Mehefm  22.— Bu yma  yn  rhwydo,  a  daliodd  bob  rhyw 

beth. 

"  Gorphenaf  13. — Pwnio  pregeth  ar  '  Msb  y  dyn,  pan  ddêl,'  &c. 
Cynyg  yn  deg  deirgwaith  a  methu,  a  methu  rhoddi  i  fyny  yr 
ymdrech  hefyd. 

"  Medi  1. — Cyfarfod  yniadawol  .     Lol-mi-lol.     Bachgen 

da  hefyd. 

"  Rhagf  yr— Un  Sabboth  dywed  :  '  Yr  Eunuch  yn  nacâu  gweithio,' 
a  Sabboth  arall,  '  Yr  Eunuch  yn  nacâu  dyfod.' 

"  1877. 
"Rhagfyr  12. — Yr  wyf  heddyw  wedi  cyrhaedd  naw  a  thri  ugain 
mlwydd  oed,  ac  wedi  myned  yn  hen  ŵr.  Y  mae  natur  yn  pallu, 
ac  eto  yn  iach.  Y  mae  y  cymylau  yn  dychwelyd  ar  ol  y  gwlaw. 
Dini  llawer  o  ddiddanwch  i'w  ddisgwyl  niwy  ond  a  ddaw  o'r 
nefoedd  !     Ac  0  :  na  byddai  yr  awyr  yn  clirio  oddiyno  ! ! 

" '  Gwasgara'r  tew  gymylau 
Oddiyma  i  dỳ  fy  Miad  ; 
Dadguddia  i  mi  beunydd 
Yr  iachawdwriaeth  rad,  &c. 

"  1873. 

"  Chwefror  10-17. — Ceisio  rhoddi  yr  ymweliad  â  theuluoedd  yr 
eglwys  niewn  ymarferiad.  Md  mor  lwyddiannus  y  mae  hyd  jiiia. 
Yr  amcan  ydyw  cael  ymgòm  grefyddol  â'r  aelodau  eglwysig  yn  eu 
tai.  Yr  wyf  yn  benderfynol  o'i  weithio  allan  trwy  gymhorth. 
Cadwaf  yn  glir  â  phob  chwedleua,  ac  amcanaf  ei  wneyd  gyda  phob 
purdeb. 

"  Ebrill  1-6. — Yr  iechyd  o'r  diwedd  yn  dechreu  gwaethygu. 
Bu'm  yn  odiaethol  o  iach  ac  o  gryf  trwy  fy  oes,  ond  yr  wythnosau 
hyn  y  mae  rhyw  hanniad  bychan  ar  yr  iechyd.  Y  mae  yr  effaith 
yn  fwy  poenus  yn  y  pwlpud  nac  unman.  A  ydyw  angeu  gyda'i 
bùuiar  main  yn  peidio  tynu  rhyw  bin  bychan  o'r  adeilad  er  cael 
mantais  i  dynu  darn  mwy  ?    Hen  chwalwr  rhyfedd  ydyw  efe  ! 

"  Tachwedd  3.— Beddgelert.  Caiff  y  lle  hwn  fod  yn  fedd  i'r 
ddwj^  bregeth  oedd  genyí  yma  heddpv.  Maent  wedi  gorphen  eu 
gwaith. 

" Tachwedd  3-10—  Dim  yn  werth  ei  goflo  yr  wj'thnos  hon,  ond 
yr  ymdrech  gyda  mi  fy  huu.  Ceisio  gwneyd  pobpeth,  a  methu 
g^-neyd  dim,  dim  yn  iawn  fel  y  dymunwn.  Y  methiaut  mwyaf 
poenus  ydyw  methn  byw  yn  grefyddol  yn  y  dyn  oddimewn. 


107 

"  1870. 
"  Chwefror  20. — Cyfarfod  Misol  Bontnewydd.  Digonedd  o  wenith 
tramor.     Dini  gofyn  am  hen  fd  y  wlad. 

"  1880. 

"  Ebrill  1. — Os  bydd  i  bryder  gynyrchu  ruwy  o  weddio,  fel  dâl  y 
costau. 

"  Hydref  3-10. — Ymdeimlo  â  m  gwaeledd,  a  gwneyd  dim.  Llefain 
am  oleuni.  Cynefin  hollol  â'r  ochr  dywyll,  fy  ochr  fy  himan.  Nid 
oes  yma  ond  tywyllwch.  Crist  yw  fy  ngoleuni.  Ond  y  mae  y 
cymylau  duon  sydd  yn  codi  o'm  calon  ddrygionus  yn  cuddio  y 
goleuni  hwn  o'm  golwg.     Llewyrcha,  llewyrcha  ! 

"Rhagfyr  13. — Dyfod  adref  o'r  Waenfawr  yn  Uesg  a  blin. 
Hiraethu  am  gael  pobpeth  yn  gliriach  rhyngwyf  â'm  Gwaredwr. 
Teimlo  awydd  cadw  nosẁyl,  ond  ofn  y  cyfrif  !  Mae  rhoddi  i  fyny 
y  cyfrif  yn  llawen  allan  o  gwestiwn  i  mi." 

Yn  y  Dyddiaduron  hyn,  nid  oes  odid  wythnos  heb  ryw  grybwyll- 
iad  am  ei  bregethau,  a'r  drafferth  barhaus  gyda'u  gwneyd  a'u  hail- 
wneyd.  Y  mae  yr  amrywiaeth  geiriau  a  ddefnyddia  wrth  són  am 
y  drafferth  hon  yn  ddoniol  a  gogleisiol  yn  y  gwahanol  gysylltiadau 
yr  arferir  hwy  ganddo.     Ceir  y  dydd-lyfrau  dan  sylw  yn  ddryfrith 

0  grybwylliadau  cyffelyb  i'r  rhai  canlynol : — "  Trwsio  yr  '  Enwaed- 
iad,'  ail-bobi  '  Bara  beunyddiol,'  patchio  yr  '  Eunuch,'  ail-fwrw 
4  Xathanael,'  oì\-drimio  '  Ceisio  yn  gyntaf,'  ai\-foldio  '  Timotheus,' 
ail-daclu  '  Caleb,'  ail-gaboli  'Llefain,'  aW-icamjno  'Trugaredd,'  &c 

Yn  y  crybwylliadau  hyn  yr  ydym  yn  ei  weled  yn  nrych  ei 
feddwl  ei  hunan  bob  dydd  yn  ei  ddydd.  Nid  oedd  ynddynt  ond 
yn  rhoddi  ffurf  allanol  mewn  mynegiant  i'r  hyn  oedd  ef  ei  hunan 
mewn  gwirionedd.     Fel  y  mae  y  darlun  anrhegol  a  adawodd  ar  ei 

01  yn  cadw  mewn  coffadwriaeth  ffurf  a  delwedd  allanol  ei  berson, 
f elly  y  mae  cynwys  y  dydd-lyf rau  hyn  yn  parhau  mewn  cadwraeth 
i'r  oesau  dyfodol  y  meddwl  a'r  yspryd  a  roddes  y  fath  fri  ac  urddas 
ar  y  person.  Ynddynt  cawn  ef e  ei  him  yn  egluro  ei  himan,  a  hyny 
mewn  dull  anymwybyddol,  gan  nad  oedd  ganddo  un  amcan 
ynddynt  ond  gosod  i  lawr  symudiadau  ei  feddwl  a  gwahanol 
agweddau  ei  deimlad  er  mantais  iddo  yn  nghreigliad  blynyddoedd  i 
gyrhaedd  adnabyddiaeth  fwy  trwyadl  ohono  ei  hunan.  Cyrhaedd- 
asant  yr  amcan  hwn  yn  nglŷn  âg  ef  yn  bersonol,  ac  yn  awr  yn 
y  ffurf  hon  gwasanaethant  i  egluro  i'r  darllenydd  mi  neu  ychwaneg 
o'r  nodweddau  oeddynt  yn  ei  hynodi  ef,  ac  yn  ei  wneyd  yn  gymer- 
iad  mor  arbenigol  ar  ei  ben  ei  hun.  Fe  argraffa  ei  hunaniaeth  mor 
annileadwy  trwj-ddjTit  fel  nas  gellir  ei  gamgymeryd  am  neb  arall. 
Efe  ei  hun  ydoedd  mewn  gwirionedd. 


108 


PEisnsroD  ix. 


E  I       L  Y  T  II  Y  BAU. 

T  ddawn  o  ysyrifenu  Llythyr—Prawf  o  wir  athrylìth —Symledd  a 
naturioldèb -lìhayoriaeth  Mr.  Ellis  fel ysyrifenydd  Uythyrau — 
Detholiad  a  dyfyniadau  o'i  lythyrau  at  ei  blant  a'i  berthynasau. 


Y  rnae  y  ddawn  i  ysgrifenu  llythyr  da  yn  gystal  prawf  a  dim  o 
athrylith  wir,  ac  o  athrylith  o  radd  uchel.  Yn  y  llythyr,  fe 
ddisgwylir  i'r  ysgrifenydd  fedru  gwneyd  ei  hun  yn  bresenol  o  ran 
meddwl  a  theimlad  tra  y  mae  yn  absenol  o  ran  ei  berson  allanol. 
Efe  ei  hun  yn  y  ineddwl  a'r  yspryd  wedi  ei  argraffu  ar  y  llèn 
bapyr  ydyw  y  llythyri  fod,  a'i  neges  ydyw  eyflawni  yr  un  gwasan- 
aeth  dros  ei  ysgrifenydd  ag  a  wnaethai  ef  yn  bersonol  pe  buasai 
bresenol.  Yn  ol  y  darnodiad  lrwn  o  amcan  a  gwasanaeth  llythyr- 
ysgrifaeth,  nid  oes  modd  bod  yn  rhy  syml  a  naturiol  yn  ei  gyfan- 
soddiad. 

Bydd  i  ddarlleniad  pwyllog  ac  ystyriol  o'r  hunan-fywgraffiad 
blaenorol  ddwyn  yr  elfenau  hyn  o  symledd  a  naturioldeb  i'r  fath 
amlygrwydd  yn  Mr.  Ellis,  fel  ag  i  grëu  disgwyliad  ynom  am 
lythyrau  di-ail  fel  ffrwyth  ei  ysgrifell.  Yn  hyn  nid  oes  un  perygl 
i  neb  gael  ei  siomi.  Y  mae  rhai  ohonynt  yn  gynllun-lythyrau 
mewn  gwirionedd,  ac  yn  sicr  o  enill  iddynt  eu  hunain  safle 
anrhydeddus  yn  mysg  ceinion  llenyddiaeth  Gymreig  o'r  dosbarth 
yma. 

Yn  y  bennod  hon  rhaid  boddloni  ar  ddyfyniadau  o  amrywiol 
lytliyrau  ac  ar  ddetholiad  o  ychydig  yn  gyflawn  fel  engreifftiau 
o'r  arddull  syml  a  naturiol  oedd  mor  nodweddiadol  ohono  yn  eu 
cyfansoddiad. 

Pan  yr  oedd  un  o'i  ferched  yn  cadw  siop  yn  Llanberis,  ysgrifena 
ati  un  "  nawn  Sadwni "  fel  y  canlyn : — 

"  Gair  oddiwrth  dy  hen  dad.  Byddaf  yn  meddwl  llawer  am 
danat  yn  dy  helynt  newydd.  Croes  hollol  fel  y  gwyddost  i'm 
teimlad  oedd  dy  osod,  yn  yr  oedran  tyner  hwn,  ac  o  gyfansoddiad 
tynerach  na  hyny,  dan  bwys  gofalon  a  phryder  masnacli.  Y  mae 
y  meddwl  dy  fod  dy  hunan  yn  y  fan  yna  heb  neb  i  ddywedyd  dy 
gŵyn  wrtho  nac  i  ymgynghori  âg  ef  yn  ofid  i  mi.  Y  cynghor  sydd 
genyf  i'w  roddi  i  ti  ydyw,  Paid  a  theimlo  gormod  oddiwrth  yr 
helynt  yna.  Gwyddoet  nad  ydwyf  lì  yn  siarapl  ymarferol  i  ti  o 
beth  felly  ychwaith.  Teimlo  gormod  pddiwrth  bobpetli  yw  fy 
ngwendid  ar  hyd  fy  oes,  gormod  <>  bryder,  gwneyd  baich  raawr 
anferth,  a  hèl  pobpeth  i'r  rhaff,  a  llawer  o  bethau  hollol  ddychyin- 


109 

ygol  hefyd,  a  lladd  fy  huu  yri  cario  y  haich,  yn  lle  gadael  iddo 
1  Bwrw  dy  f aich  ar  yr  Arglwydd,  ac  ef e  a'th  gynal  di.'  '  Treigla  dy 
ffordd  ar  yr  Arglwydd,  ac  yrnddiried  ynddo ;  ac  efe  a'i  dŵg  i 
ben.'  '  Treigla  dy  weithredoedd  ar  yr  Arglwydd,  a'th  fedd- 
yliau  a  safant.'  Mor  ragorol  y  mae  yr  Hen  Lyfr  yn  ein  dysgu! 
Paid  dithau  a  beichio  gormod  ar  dy  f  eddwl.  Gwna  dy  ddyledswydd, 
a  gâd  y  canlyniad  i'th  Dad,  yr  hwn  sydd  yn  y  nefoedd.  Tra  yn  y 
siop,  bydd  yn  feddylgar,  ond  ar  ol  troi  cefn,  paid  a  meddwl  dim 
am  dani.  Os  na  bydd  genyt  bob  peth  y  bydd  galw  am  dano,  paid 
a  phoeni,  ond  gwertha  y  peth  fydd  genyt,  os  gelli.  Os  daw 
trtífeiUwr  i  wneyd  gwyneb  am  arian,  gwna  dithau  wyneb  o  brês 
i'w  gyfarfod.  Paid  a  phoeni  gormod  os  na  bydd  digon  i'w  gyfarfod 
ar  y  pryd.  Os  cyfarfyddi  â  gair  bynafog  gan  neb,  gàd  iddo  basio 
heb  feddwl  dim  mwy  ohono.  Os  gwnei  gamgymeriad,  paid  a 
meddwl  gormod  ohono,  heblaw  meddwl  a  phenderfynu  gochel 
peth  felly  drachefn.  Ar  ol  cau  y  siop,  cau  bob  meddwl  yn  ei 
chylch,  yn  yr  un  modd,  nes  y  delych  yno  drachefn.  Tafi  feddyliau 
poenus  ymaith  oddiwrthyt  i'r  llyn,*  a  chau  bob  meddyliau  bydol 
allan  o  dy  ystafell  wely. 

"  Dyma  i  ti  res  o  gynghorion  rhyfedd.  Rhyw  ofn  sydd  arnaf 
rhag  i  ti  yn  dy  unigedd  nychu  dy  hun  â  gormod  o  ofalon  a  phryder 
meddwl.  Byddai  hen  lencyn  a  adwaenwn  unwaith  yn  arfer  a 
dyweyd  fod  '  dau  fynud  a  haner  o  amser  yn  llawn  ddigon  i  boeni 
oherwydd  dim  bydol.'  Ond  hen  lanc  oedd  ef,  deall.  Arfera  dy 
hun  i  feddyliau  ysgafn,  tyner  a  siriol.  Wrth  feddwl  ysgafn,  ti  a 
wyddost  y  golygaf  meddwl  dibẁn,  difaich.  Mae  crefydd  y  Beibl 
yn  caniatau  hyny.  Xid  oes  dim  crefydd  mewn  pryder,  poen 
meddwl  a  phruddglwyf .  Mae  rhyw  fath  o  ddynion  yn  dueddol  i 
fyned  o'r  naill  eithafioii  i'r  llall.  Tra  mai  diof alwch  ydyw  yr  eithaf 
y  mae  rhai  dynion  yn  f wyaf  agored  iddo,  dy  berygl  dithau  ydyw 
yr  eithaf  arall  o  fod  yn  rhy  bryderus.  Mae  rhy wbeth  felly  wedi 
bod  yn  dy  deulu.  Un  felly  oedd  dy  daid  o  du  dy  dad,  Ellis  Evan, 
y  Garnedd.  Pan  yn  Uanc,  nid  oedd  yn  yr  holl  blwyf  ddim  un  mwy 
diofal,  ond  pan  briododd,  ac  y  daeth  i  ddechreu  adeiladu  tf, 
aeth  yn  ofal  a  phryder  bob  mymryn.  Paid  a  meddwl  gormod  o 
ddim  daearol.  Gelli  fod  yn  ofalus,  yn  brydlon,  yn  drefnus,  yn 
fanwl  ac  yn  dy  le  yn  mhobpeth  heb  lwytho  dy  feddwl  â  phoen. 
Chwertha,  cana,  chwibana  feddyliau  poenus  ymaith.  Dyma  i  ti 
lythyr  blêr  ddigon,  gwaith  deng  munyd.     Gwella  ei  wallau. 

"Robert  Ellis." 

Yr  oedd  y  fagwraeth  grefyddol  a  gafodd  y  plant  yn  gyfryw  tra 

*  Llyn  Llanberis. 


110 

y  teimlent  ryw  fatli  o  yswìldod  a  Iledneìsrwydd  i  adrodd  eu 
"  helynt  ysprydol "  i'w  tad  mewu  ymddiddan,  yr  oeddynt  bob 
amser  yn  ddigon  hŷf  arno  i  ysgrifenu  iddo  eu  hanes  crefyddol  ac  i 
geisio  ei  gynghor  a'i  gyfarwyddyd.  Rhoddai  yntau  hyny  iddynt 
meWD  llythyr  yn  ddiymdroi.  Y  mae  y  llythyrau  hyn  yn  drysorau 
o'r  fath  werthfawrocaf  gan  y  teulu,  nid  yn  unig  ar  gyfrif  y 
cynghorion  eu  hunain,  y  rhai  ydynt  anmhrisiadwy  ynddynt  eu 
huuain  ac  i  bawb  yn  eu  gwahanol  amgylchiadau,  ond  am  eu  bod 
hwy  wedieuprofi  yr  adeghono  mor  gyfaddasa  phriodol  i'r  agwedd 
meddwl  ac  yspryd  neillduol  yr  oeddynt  ynddi  ar  y  pryd.  >~is 
galhvn  roddi  ond  dau  o'r  cyfryw  lythyrau  allau  o  luaws  fel 
engreifftiau,  ac  ychydig  ddyfyniadau  o  rai  eraill : — 

"  Anwyl  Ferch, 

"Derbyniais  dy  lythyr,  a  da  genyf  gael  gair  o  dy  helynt 
ysprydol.  Yr  wyf  yn  deall  dy  fod  inewn  gradd  o  bryder  ac  ofn, 
fod  dy  agwedd  ysprydol  yn  lled  dywyll  i  dy  feddwl.  Da  genyf  dy 
fod  wedi  agor  dy  deimladau  i  dy  hen  dad,  a  chyda'r  pleser  inwyaf 
yr  ydwyf  yn  ceisio  dy  gyfarwyddo.  Mae  yn  ymddangos  fod  yr 
amgylchiad  sydd  yn  dy  aros  yn  taflu  ei  gysgodion  tywyll  dros  dy 
deimladau,  fel  y  mae  yn  naturiol  i  bob  un  yn  dy  sefyllfa.  Ylae 
pob  gwraig  ystyriol  yn  teimlo  ac  yn  ofni  yn  gyffelyb  mewn  cyffelyb 
amgylchiadau.  Felly  y  byddai  dy  fam  bob  tro,  ac  felly  y  gwelais 
bob  un  arall,  oddieithr  rhai  hollol  anystyriol.  Ond  nid  ydyw 
teimladau  pryderus  o'r  f ath  i'w  cymeryd  yn  ysgafn.  Cofia,  pa  fodd 
bynag,  fod  nerth  i'w  gael.  Mae  dy  achos  crefyddol  yn  dywyll  i  dy 
feddwl,  ac  yr  wyt  yn  bryderus  am  hyny.  Ofni  yr  ydwyt  nad 
ydy w  dy  grefydd  yn  gywir,  a  bod  y  peth  mawr  hwnw  yn  ddiffygiol 
genyt.  Ni  fynwn  er  dim  dy  wneyd  yn  ddiofn  a  diofal  gyda  pheth 
0  gymaint  pwya  Ac  o'r  ochr  arall,  nid  ydwyt  mewn  un  modd  i 
fod  yn  anobeithiol,  nac  ychwaith  yn  ddigalon  a  phruddaidd/  Yr  \ 
wyt  yn  cwyno  dy  fod  yn  methu  darllen  dy  Feibl,  yn  methu 
gweddio,  yn  methu  credu  ac  yn  methu  pobpeth.  Ac  y  mae  hyny 
yn  ofid  i  ti.  Wel,  mae  gwir  grefydd  yn  hyn  i  gyd.  Dyma  helynt 
pob  gwir  gredadyn,  cemo,  methu  a  gofidio.  Ceisio,  ac  er  ceisio, 
methu,  ac  oherwydd  methu,  gofidio.  Ac  felly  y  mae  o  hyd,  o  hyd 
fel  anthem  gròn.     Dywedaf  eto,  dyma  helynt  pob  credadyn. 

"  Yr  wyt  yn  ofni  dy  fod  yn  methu  darllen  y  Beibl  fel  y  dylet. 
Dos  at  yr  líen  Lyfr  er  hyny.  Yr  wyt  yn  methu  gweddio.  Dos 
i'th  y.-tafell  er  hyny,  cau  dy  ddrws,  a  gwedd'ia  fel  y  medri  ar  dy 
Dad  yr  hwn  gydd  yn  y  dirgel.  Er  teimlo  dy  hun  yn  galed,  yn  oer 
a  dideimlad,  dos  at  dy  Dad  Nefol  o  hyd,  o  hyd.  Gelli  hyderu  fod 
dy  dad  naturiol  yn  cymeryd  interest  yn  dy  helynt  ysprydol.     Pa 


111 

f aint  mwy  dy  Dad  yr  hwii  sydd  yn  y  nef  oedd  ?  Neaa  ato  Ef ,  agor 
dy  holl  helynt  ysprydol  a  thynihorol  o'i  flaen  Ef .  Cyfaddef  ger  ei 
fron  dy  holl  ddiffygion.  Syrthia  wrth  draed  ei  drugaredd  yn 
bechadur  heb  ddim  ond  '  bratiau  budron,'  a  hyny  yn  enw  yr  Hwii 
a  f u  f  arw  trosom.  '  Yr  Hwii  nid  arbedodd  ei  briod  Fab,  ond  a'i 
traddododd  Ef  trosom  ni  oll ;  pa  wedd  gydag  ef  hefyd  na  ddyry 
efe  i  ni  bobpeth  ? '    Dyma  i  ti  air  anwyl ! 

"  Yr  wyt  yn  dymuno  credu  yn  Nghrist,  ac  yn  methu  credu.  TTel, 
y  mae  credu  mewii  dymuno  credu,  mae  credu  mewn  ceisio  credu, 
ac  y  mae  credu  mewn  methu  credu.  Deall  dithau  hyn.  Nid  oes 
neb  ond  credadyn  yn  trafferthu  dim  ar  ei  f eddwl  yn  nghylch  credu. 
Pa  beth  ydyw  y  credu  hwnw  sydd  yn  cadw  yr  enaid  ?  Pechadur 
tlawd  yn  teimlo  nad  oes  ganddo  ddim  iV  ddangos  gerbron  Duw  fel 
teilyngdod,  dyled  fawr  a  dim  i'w  thalu,  a 'i  lygaid  yn  sefydlu  ar 
aberth  Crist,  '  yr  Hwn  a  osododd  Duw  yn  iawn,'  f el  ei  unig  obaith 
am  fod  yn  gynieradwy  gyda  Duw.  Dyna  gredu.  'Ac  y'ni  cair 
ynddo  ef,  heb  fy  nghyfiawnder  fy  hun,  yr  hwn  sydd  o"r  gyfraith, 
ond  yr  hwn  sydd  trwy  ffydd  Crist.'  Dyna  gredu.  '  A'r  publican, 
gan  sefyll  o  hirbell,  ni  fynai  gymaint  a  chodi  ei  olygon  tua'r  nef  ; 
eithr  efe  a  gurodd  ei  ddwyfron,  gan  ddywedyd,  0  Dduw,  bydd 
drugarog  wrthyf  bechadur.'  Dyna  gredu.  Meddai  rhyw  druanes, 
1  Pe  cawn  ond  cyffwrdd  âg  ymyl  ei  wisg  Ef,  iach  a  fyddaf .' 
Dyna  gredu.  '  Os  ewyllysi,  ti  a  elli  fy  iachau.'  Dyna  gredu.  Gan 
hyny  nis  gallaf  dy  gynghori  yn  well  nag  i  ti  arfer  dy  hun  i  nesâu 
at  orsedd-fainc  y  gras.  Dyma  y  fan.  Awn  yn  hyderus  i'r  fan 
yna.  Awn  heb  ddim  i  dalu,  awn  yn  ei  enw  Ef,  awn  fel  y  caffom 
drugaredd,  awn  fel  y  caffoin  ras  yn  gymhorth  cyfamserol,  ac  awn 
gan  gredu  fod  yr  Arglwydd  da  yn  hofiî  ein  gweled,  ac  yn  barod  i'n 
derbyn.  Ac  os  na  bydd  ein  gweddîau  yn  cael  eu  hateb  ar  ben  y 
gair,  gadawn  iddo  Ef  ei  amser  ei  hun  i  hyny.  Ymarfer,  atolwg, 
âg  ef  ;  o  hyn  y  daw  i  ti  ddaioni.  Os  ydyw  yn  dywyll,  fe  ddaw 
yn  oleuach.  Yr  '  hwn  a  ddêl  ataf  fi,'  medd  y  Gwaredwr  grasol,  'nis 
bwriaf  ef  allan  ddim,'  ac  yn  ol  y  Saesoneg,  '  nis  bwriaf  ef  allan 
mewn  modd  yn  y  byd;  Xa  ddigalona,  ac  na  lwfrhâ.  Ymnertha 
yn  yr  Arglwydd.  Dyro  dy  holl  achos  yn  ei  law  Ef,  gan  ymostwng 
i'w  ewyllys,  ac  ymddiried  ynddo. 

"Dy  dad,  Eobert  Ellis." 

Ni  a  ddyfynwn  eto  o  lythyr  a  ysgrifenodd  yn  mhen  pum' 
mlynedd  drachefn  at  yr  un  f erch.  Yn  hwn  dywed  :  "  Y  mae  yn 
llawenydd  i'm  calon  ddeall  dy  fod  yn  parhau  mewn  mesur  o 
drafferth  gyda  dy  achos  ysprydol  dy  ìmn.  Y  mae  dy  fod  mewn 
trafferth  a  thrallod  gyda'r  peth  penaf  oll  yn  arwydd  er  daioni. 
Damnedigaeth  yr  oes  hon  ydy w  dif aterwch  gyda'r  pethau  pwysicaf . 


112 

Os  nad  ydyw  yn  ddydd  goleu  arnat,  nid  ydyw  ychwaith  yn  nos 
dywyll.  Mae  yn  anilwg  dy  f od  yn  dymuno,  yn  ceisio  ac  yn  sychedu 
ani  ryw  ansawdd  grefyddol  ar  dy  enaid,  ac  er  pobpeth  yn  niethu  ei 
gael,  yn  methu  ei  gael  yn  agos  i'th  foddlonrwydd  dy  hun.  Yr  wyt 
yn  arfer  a  gweddîo,  da  iawn ;  ond  yn  teimlo  dy  enaid  yn  oer  a 
ffuríiol,  a'th  feddyliau  yn  wibiog  yn  yr  ymarferiad  â'r  dyled- 
swyddau.  Yr  wyt  yn  arfer  darllen  gair  Duw  i  ti  dy  hun.  Gwỳn 
fyd  na  byddai  pob  gwraig  ieuanc  yn  gwneyd  yn  gyffelyb,  ond  er 
gwneyd,  yr  wyt  yn  methu  cael  y  blâs  a  ddymunet  brofi  drwy  hyny. 
Gwelaf  hefyd  dy  fod  yn  bryderus  am  wneyd  dy  ran  fel  mam.  Da 
iawn  eto.  /  Gresyn  na  byddai  pob  mam  yn  teimlo  yr  un  peth.  Mae 
yn  wir  dda  genyf  ddarf od  i  ti  agor  dy  deimladau  crefyddol  mor 
rydd.  "Wel,  i  gyfarfod  â  thywydd  dy  feddwl  y  mae  genyf  i'w 
ddywedyd  wrthyt,  na  fydded  i'r  pryder  hwn  golli  o'th  deimladau. 
Mae  ofn  i  fod  mewn  crefydd.  '  Ofnwn  gan  hyny.'  Mae  gair  Duw 
yn  mhob  man  yn  edrych  yn  ffafriol  ar  yr  ansawdd  yma  ar  deim- 
ladau  dyn. 

*  ****** 

"  Os  ydwyf  yn  dy  ddeall  yn  iawn,  y  mae  yr  Arglwydd  Iesu  yn 
ún  i'w  ddymuno  genyt.  *  *  *  Cadw  dy  feddwl  o  hyd 
at  y  nôd  yma  o  gredu  yn  yr  Arglwydd  Iesu.  Er  petruso  ac  ofni, 
cadw  at  y  pwynt.  Ond  paid  a  dyrysu  gormod  gyda  dy  gredu  dy 
hun,  h.y.,  na  fydded  i'r  cwestiwn  o  gredu  gymylu  dy  feddwl,  na 
pheri  i  ti  deimlo  dy  fod  yn  bell  oddiwrth  dy  Waredwr.  Mae  tuedd 
mewn  credinwyr  y  blynyddoedd  hyn  i  wneyd  eu  credu  yn  gagendor 
poenus  rhyngddynt  â'u  Ceidwad.  Y  gamp,  pe  camp  hefyd,  ydyw 
edrych  pa  beth  ydyw  Crist  i  bechadur  andwyol,  a  phwyso  arno  yn 
llwyr  a  hollol. 

******* 

"  Byddi  yn  ofni,  mi  feddyliwn,  rhag  mai  colli  fydd  y  diwedd. 
Xa,  na,  nid  yn  y  cyfeiriad  yna  y  mae  colli.  Mae  hyny  mewn 
cyfeiriad  hollol  wahanol.  Cadw  sydd  yn  y  cyfeiriad  y  mae  yn 
ymddangos  dy  f  od  di  arno.  *  *  *  *  Paid  a  disgwyl 
am  ddim  ond  cynydd  yraddol.  Nid  ar  '  hwb,  cam  a  naid '  y  mae 
cyrhaedd  y  gamp,  ond  yn  ddygn,  yn  ymroddgar,  yn  ddi-roi-i-f yny, 
eto  yn  benderfynol.        *  *  *  *  * 

"  Y  mae  yn  wir  dda  genyf  ddeall  dy  fod  yn  athrawes  yn  yr 
Ysgol  Sabbothol.  Da  iawn.  Nid  yn  unig  y  mae  arnom  eieiea 
crefydd  i'n  cadw,  ond  hefyd  i  iceithio  dros  Iesu  Grist  ar  y  ddaear. 
Amcana  yn  dég  at  lenwi  pob  lle  y  mae  Rhagluniaeth  wedi  dy  osod 
ynddo  fel  Cristion.  Mae  'peth  daioni'  yn  gymeradwy  ganddo 
Ef." 


113 

Yspaid  o  amser  wedi  hyn,  y  mae  yn  ysgrif euu  y  llythyr  canlynol 
at  ei  ferch  arall : — 

"Anwyl  Ferch, 

/  "  Derbyniais  dy  bẁt  llythyr  y  boreu  hwn.  Da  oedd  genyf  gael 
mymryu  o'th  deimlad  crefyddol.  Xid  oes  neb  yn  cael  eu  hesgeuluso 
yn  yr  eglwys  yn  hyn  o  beth  yn  fwy  na  gwragedd  pregethwyr  a 
blaenoriaid,  oddieithr  iddynt  fel  dy  hen  fam  fentro  dyweyd  eu 
helynt  heb  i  neb  eu  cymhell. 

******* 
"  Peth  digon  naturiol  os  bydd  natur  wedi  ei  churo  i  weudid 
ydyw,  fod  y  meddwl  hefyd  yn  agored  i  guriadau  unrhyw  a  phob 
gelyn  a  ddymuna  guro  arno.  Mae  y  gelyn  hwnw  bob  amser  wrth 
law  ac  yn  gwylio  ei  adeg,  a  gŵyr  yn  dda  pa  fodd  i  guro  y  gwan  i 
lawr,  os  goddefìriddo.  Ac  y  mae  y  Gwaredwr  grasol  rywfodd  yn 
goddef  i'r  ci  hwn  gyfarth  ei  blant  a'i  auwyliaid  er  eu  hèl  yn  nês  ato 
ei  him.  Cofia  hyn,  y  mae  pobpeth,  pa  nior  chwerw  achroes  bynag, 
yn  ateb  dyben  da  i'r  saint  os  byddant  yn  foddiou  i'w  dwyn  yn 
nês-nês  at  eu  Duw.  Yn  wir,  dyma  yr  allwedd  i  agoryd  a  myned  i 
mewu  i  ddeall  dirgelwch  yr  amcanion  sydd  i  oruchwyliaethau 
chwerwou  Duw  tuagat  ei  blant,  eu  dicyn  yn  nês  atu  ei  hun,  a'u 
cymhwyso  i  fyw  byth  mewn  mwynhad  llawn  ohouo.  Esboniad  yr 
Apostol  yn  y  darn  penuod  hynod  yn  y  llythyr  at  yr  Hebreaid  ar 
amcan  ceryddol  tadol  Duw  ydyw,  '  Eithr  hwn  er  lleshad  i  mi,  fel  y 
byddem  gyfranogion  o'i  sancteiddrwydd  Ef.'  Nis  gall  fod  amcan 
uwch  ua  hwn  yn  bosibl,  bod  yn  gyfranogion  o  sancteiddrwydd  yr 
Anfeidrol.  Nid  rhyfedd  fod  yr  un  Apostol  yn  dyweyd  mewn  lle 
arall,  '  Ein  byr  ysgafn  gystudd  ni  sydd  yn  odidog  ragorol  yn 
gweithredu  tragywyddol  bwys  gogoniant  i  ni.'  Rhaid  felly  ei 
fod  yn  odidog  ragorol.  A  pha  beth  ar  y  ddaear  a  all  fod  mor 
odidog  ? 
/r  "  Yr  wyt  yn  cwyno  yn  dy  lythyr  dy  fod  yn  cael  dy  guro  i 
ddigalondid,  yn  gymaint  felly  nes  wylo,  a  neb  ar  y  pryd  wrth  law 

i  dy  gysuro.     Yr  oeddit  yn  cwyno  nad  oedd  dy yua  gyda 

thi,  ond  y  mae  '  dy  Iesu '  wrth  law  bob  amser.  Y  mae  efe  '  yn  byw 
bob  amser  i  eiriol  drostynt  hwy."  Ond  dros  bwy  ?  Dros  '  y  rhai 
trwyddo  ef  sydd  yn  dyfod  at  Dduw.'  Gwna  yn  fawr,  fawr  o 
orseddfainc  y  gras.  Cawn  fyned  yno  yn  hyderus,  heb  haeddu  dirn. 
Trefn  Duw  i  gyfarfod  â'r  tlawd  a'r  anghenus  ydyw.  Dyrchafa 
lef  ato  o'r  fan  Ùe  byddi  ac  fel  y  byddi.  Mae  i  ti  ryddidl  lawn 
i  draethu  dy  holl  helynt  o  flaen  Duw  yn  ei  enw  Ef,  a  hyny,  nid  yn 
y  cymeriad  o  Gristion,  ond  yn  y  cymeriad  o  bechadur  tlawd, 
annheilwng  ac  heb  ddim  ond  bratiau  budrou.     Yn  lle  edrych  o  hyd 


114 

beth  wyt  ti  a  dy  grefydd  i  Grist,  edryeh  hefyd  pa  beth  ydyw  Crist 
yn  holl  olud  ei  ras  i  druan  tlawd  heh  ddim.  üddiyma  y  daw 
goleuni,  a  '  Christ  a  oleua  i  ti.' 

"  Dywedi  fod  rhywbeth  yn  dyweyd  wrthyt  nad  oes  genyt  ddim 
ond  rhagrith.  Y  mae  yn  bur  hawcld  i  ti  ddeall  o  ba  le  y  daeth  y 
sibrwd  yna  i  dy  feddwl.  O'r  drwg,  'does  dim  os.  Xid  yw 
rhagrith  y  rhagrithiwr  erioed  wedi  blino  dim  arno.  Cywirdeb  yn 
unig  sydd  yn  ofni  rhagrith.  Tafl  y  cyhuddiad  yna  yn  ol  at  ben  y 
eyhuddwr  fel  y  taflodd  Luther  yr  inhstand  at  ei  ben,  a  dywed  yn 
groew  yn  ei  wyneb,  '  Celwyää  Satan.'  Yr  wyt,  mi  welaf,  yn 
pryderu  rhag  nad  ydyw  dy  grefydd  o'r  iawn  ry  w.  Argoel  dda  o 
gywirdeb  ìnewn  crefydd  ydyw  fod  dyn  yn  ddifrifol  gyda  niater  ei 
enaid,  yn  ofni,  yn  pryderu,  ac  eto  yn  llefain  ar  y  Duw  byw.  Tro 
dithau  at  Waredwr  holl-ddigonol  yn  ngeiriau  yr  hen  benill— 

"  '  Dyma  fi,  Iesu,  f el  yr  wyf , 

A  chuddia  fi  yn  dy  farwol  glwyf,'  &c. 

"Yr  wyt  yn  addunedu  gweddio  mwy.  Da  iawn.  Dechreu  ar 
unwaith.  Djrwedodd  hen  chwaer  wrthyf  amser  yn  ol  ei  bod  wedi 
gwneyd  cyfamod  â  hi  ei  hun  i  daro  at  Dduw  mewn  gweddi  fèr  bob 
tro  y  clywai  y  clocìc  yn  taro  :  nid  myned  i'w  hystafell  bob  tro,  ond 
taro  i  weddio  mewn  saeth-weddipabeth  bynag  arall  fyddaiganddi 
mewn  llaw  ar  y  pryd. 

"  Wel,  anwyl  eneth,  da  genyf  dy  fod  yn  graddol  wellhau.  Bydd 
dda  dy  amynedd,  a  bydd  of alus  am  dy  iechyd.  G\ỳn  wrth  ddarllen, 
ond  paid  a  darllen  gormod.  Dyro  dy  hun  o  hyd  i  Grist  fel  dy 
Waredwr,  a  phaid  a  meddwl  mor  isel  ohono  ag  y  gwna  Efe  dreiffìo 
âg  achos  truan  trallodus  a  geisio  roddi  ei  achos  iddo.  Os  byddwn 
ni  o  ddifrif,  bydd  yntau  yn  sicr  o  fod  o  ddifrif.     Pob  serch  atat. 

"  Dy  hen  dad,  Robert  Ellis. 

"O.Y.  Yr  wyt  yn  gofyn  i  mi  weddio  drosot.  Byddaf  yn  arfer 
gwneyd  coffa  am  fy  holl  blant  mewn  gweddi  gerbron  Duw  bob 
amser,  a  hyny  hefyd  wrth  eu  henwau.— R.  Ellis." 

Pa  fodd  bynag,  yn  ei  lythyrau  at  ei  fab  ieuangaf,  y  diweddar 
Humphrey  B.  Ellis.  yn  ystod  ei  arosiad  yn  y  Drefnewydd,  ac  yn  ei 
grwydriadau  61  a  blaen  am  adferiad  iechyd  ac  estyniad  einioes,  y 
cawn  ef  yn  ei  ddull  rhydd,  agored,  yn  tywallt  ei  holl  galon,  ac  yn 
dadguddio  ei  holl  gyfrinacb.  Y  mae  y  Uythyrau  hyn  yn  llawer 
mwy  tebyg  i  eiddo  cyfeillion  mynwesol  at  eu  gilydd  nag  o  dad  a 
mab,  gan  mor  ymglymedig  ydyw  y  naill  yn  y  llall.  Yn  nghanol 
yr  amlygiadan  uchaf  o  agosrwydd  cyfaill,  y  mae  serch  a  gofal  y 
tad  caredig  yn  dyfod  i'r  golwg  mewn  gwyliadwriaeth   drosto  a 


115 

chynghorion  rhagorol  iddo.     Dyma  fel  yr  ysgrifena  ato  yn  fuan 
wedi  ei  fynediad  i  siop  yn  Drefnewydd  : — 

"  Anwyl  Humphrey, 

/  "  Derbyniasom  dy  lythyrau,  y  diweddaf  y  boreu  hwn,  a  mawr 
oedd  llawenydd  dy  fam  a  minau  o'u  darllen.  Yr  ydym  yn  lloni  yn 
dy  lwyddiant  cychwynol  hwn.  Gobeithio  y  pery  yn  hir.  Yr  oedd 
dy  law-ysgrif  yn  boenus  o  anhawdd  ei  deall.  Ymdrecha  i  ysgrif  enu 
Uaw  grìm  fel  dy  dad.  Yr  oeddym  yn  casglu  oddiwrth  dy  lythyr 
dy  fod  yn  teimlo  yn  lled  hapus  ar  y  cyfan.     Gwelwn  y  bydd  raid  i 

'  ti  ddysgu  rhyw  fath  o  Saesoneg  er  dy  waethaf.  Da  genym  dy  fod 
yn  hoffi  dy  feistr  a'th  feistres.  '  Wythnos  gwâs  newydd'  ydyw 
arnat  cofia,  ond  gobeithio  mai  fel  hyn  y  parhâ  o  hyd.  Da  iawn 
oedd  genym  ddeall  hefyd  dy  fod  yn  ymroddi  i  arferion  crefyddol 
trwy  fod  yn  gyson,  mor  gyson  ag  y  gelli,  yn  y  cyfarfodydd 
crefyddol.  Dyma  un  ffordd  i  fod  yn  gymeradwy  gyda  Duw  a 
dyni  on— cyson  deb . 

"Mae  dy  fam  yn  enwedig  yn  teimlo  yn  hiraethus  ar  dy  ol,  ond 
y  mae  hiraeth  yn  beth  anadnabyddus  i  mi  ;  eto  y  mae  pryder  yn 
gydymaith  pur  ffyddlawn  i  minau.  Byddaf  finau  yn  pryderu 
llawer  yn  dy  gylch  di  a'r  plant  eraill.  Carem  gael  genyt  eto 
ychwaneg  o  hanes  y  teulu,  y  capel,  &c. 

„•  "  Bydd  ofalus  am  dy  iechyd,  bydd  ofalus  o  dy  gymeriad,  bydd 
ddarbodus  gyda  dy  arian,  paid  gwario  yr  un  geiniog  yn  ofer,  paid 
benthyca,  dysga  gadw.  V\\  o'th  ddiffygion  pwysig  di  ydyw  peidio 
edrych  yn  llygad  y  geiniog.  Gofala  di  am  y  geiniog,  a  gofala  y 
bunt  am  dani  ei  hunan.  Bydd  ofalus  hefyd  o  dy  grefydd.  Gwylia 
niewn  lle  dyeithr  pwy  a  pha  fath  fydd  dy  gyfeillion.  Gwna  dy 
oreu  i  ddeall  ffordd  dy  feistr  a'th  feistres.  ac  rw  boddio  yn  mhob 
peth.  Bydd  yn  onest  i"r  eithaf,  a  gwna  i  dy  feistr  deimlo  dy  fod 
yn  wâs  o  ymddiried.  Bydd  siriol  gyda  phawb,  ac  felly  ti  a  enilli 
serch  pawb.  \  Paid  er  dim  a  throseddu  rheolau  y  teulu  trwy  aros 
allan  yn  hwyr.  Gochel  ymdroi.  Peth  atgas  i  feistr  ydyw  cael 
hyny  yn  ei  weinidog.  Mae  ymdroi  braidd  yn  fagl  i  tithau.  Hyd 
y  mae  ynot,  ymgais  am  wellhau  dy  gôf.  Cofia  o  hyd  mai  còf  drwg 
sydd  genyt.  Yna  ti  a  ymwellhäi.  Y  mae  yn  hawdd  dy  gynghori. 
Wel,  gwna  dy  oreu.  *  *  *  * 

"  Yr  ydym  oll  yn  cofio  atat, 

"  Dy  dad  a  dy  fam,  Eobert  a  Jane  Ellis." 

Mewn  llythyr  arall  ysgrifena  : — 

"  Diolch  i  Dduw  am  dy  f od  yn  cael  gaf ael  mor  gref  mewn  pethau 
cref yddol.    Dyma  y  pethau  !     Y pethau  a  berthynant  i'n  heddwch — 


116 

y  pethau  a  râd  roddwyd  i  ni  gan  Dduw  y  pethau  sydd  uchod— y 
pethau  ni  welir  a'r  pethau  sydd  dragywyddol.  Yn  y  pethau  hyn  y 
mae  para.  Ni  raid  bod  yn  llac  gyda'r  pethau  tymhorol,  er  bod 
mewii  gafael  ií't  pethau  sydd  uchod.  Mae  gan  dy  dad  bregeth  ar  y 
pethau.  Eu  hadnabod,  eu  meddu,  a'u  prorì  yw  y  cwbl  i  ddyn. 
♦  *  *  *  *  "  *  * 

"  Bydd  wych.  Cadw  dy  feddwl  yn  siriol.  Dianc  rhag  y  prudd- 
glwyf  i  gysgod  addewidion  Duw,  ac  at  dy  waith.  Cyflawna  dy 
ddyledswyddau  bydol  dan  ganu,  a  dy  rwymedigaethau  crefyddol  â 
chalon  lawen.  Xid  rhaidi'r  hwn  sydd  yn  ymddiried  yn  yr  Arglwydd 
ofni  pe  symudai  y  ddaear.     Bydd  well-well. 

"ROBERT  ELLIS." 

Adeg  arall  ysgrifena  ato : — 

"  Pobpeth  yn  dda.  Derbyniasom  dy  lytliyr.  Yr  wyt  yn  weddol 
iach  ni  welwn,  ac  eto  yn  syrthio  allan  â  rhyw  bethau.  Mae  y 
gair  boddUmrwydd,  ni  welwn,  yn  rhy  uchel  genyt,  rhygryf  neu  rhy 
rywbeth.  Cymer  dithau  air  arall- — hi  ddaw  yn  well.  Gobeithia 
hyny.  Ond  ni  ddaw  byth  yn  well  ar  dy  fam  a  minau  yn  y  byd 
hwn  o  leiaf.  Daw  yn  waeth  pa  fodd  bynag.  Yr  ydym  yn  myned 
i  waered  i  bantle  annifyr  henaint.    Yr  wyf  yn  eymeryà phisyff. 

Dywedodd  wrthyf  nos  Sadwrn  wythnos  i  heno  bod  fy  iau 

yn  myned  yn  ddrwg,  ac  mi  a'i  credais,  a  dyna  botelaid  o  phisyg  ar 
unwaith.  Yr  wyf  wedi  meddwl  fy  mod  yn  sâl,  ac  y  mae  hyny 
cystal  a  bod.  Yr  wyf  yn  bwyta  yn  burion,  ac  eto  y  mae  rhywbeth 
arnaf,  blâs  drwg  ar  fy  ngenan,  hen  lewini  câs  fel  y  byddwn  er's 
talm  ar  y  steamer  wedi  rhyw  haner  glafychu  o  glefyd  y  mór." 

Dro  arall  dywed  wrtho  yn  nglŷn  á'i  iechyd  : — 

"  Rhyngot  ti  a  minau,  yr  wyf  yn  meddwl  >ti  lled  grj-f  am  lusgo 
liyd  y  pedwar  ugain  oed.  Ond  dichon  mai  fel  arall  y  bydd.  Cefais 
oes  go  dda,  a  phur  iach  liyd  yn  hyn.  Gadawer  y  dyfodol  yn  llaw 
yr  IIwn  aydd  yn  ei  ddeall." 

Yn  mia  Ebrill,  1878,  y>grifena  at  ei  fab  Owen  a'i  briod,  i 
Detroit,  America,  ac  yn  mhlith  pethau  eraill,  dywed  : — 

"  Bydded  i'r  enaid  gwerthfawr,  anfarwol  gael  chwareu  têg  am  ei 
bethau  priodol  ei  hun,  ei  Waredwr  ei  hun,  ei  Feibl  ei  hun,  ei 
Sabboth  ei  hun,  ei  foddion  grâfl  ei  )mn,  a*i  nefoedd  ei  hun,  yna  bydd 
yn  gadwedig  !  Gwneler  y  defnydd  goreu  o  bobpeth.  Gwneler  i 
bobpeth  ymestyn  càn  belled  ag  yr  elo.  Rhodder  pobpeth  yn  ei  le  ei 
hun.  Gwneler  pobpeth  yn  ei  adeg  ei  hun.  Gocheler  y  gair  garw, 
o  achos  gadawa  archoll  ar  ei  ol,  tra  y  mae  y  gair  mwyn  yn 
feddyginiaeth.     Byddwch  ddyoddefgar  mewn  cystudd,  yn  dyfal- 


117 

barhau  niewn  gweddi,  yn  trysori  sail  dda  erbyn  yr  amser  a  ddaw. 
Byddwch  well-well,  ac  yna  byddwch  ddedwydd." 

"  Robert  Ellis,  Ysgoldj*,  Arfon.'' 
Rhoddwn  yn  imig  im  llythyr  eto,  yr  hwn  a  ysgrifenwyd  dan  yr 
amgylchiadau  hyn.  Yr  oedd  merch  ieuanc,  câres  i  Mrs.  Ellis. 
wedi  bod  yn  aros  gyda  hwy  yn  Nghlwtybont,  a  chyn  ymadael, 
dywedodd  wrth  Mr.  Ellis  nad  oedd  wedi  cael  eynghor  ganddo  o 
gwbl  er  pan  oedd  dan  ei  gronglwyd.  Atebodd  yntau  yr  anfonai  un 
ar  ei  hol.  Yn  mhen  ychydig  ddyddiau,  derbynioddy  llythyrhwn: — 

"  Anwyl  Eliza, 

"  Byd  gwỳn  i  ti.  Bydd  yn  hogan  dda  :  paid  ag  yniwylltio,  paid 
a  gwibio.  Y  mae  y  byd  o'th  íiaen,  ac  y  mae  yn  fyd  tywyll.  Y 
mae  dy  lwybr  yn  ansathredig,  ni  wyddost  ddim  o'i  helynt.  Os 
oes  i  ti  ŵr,  nis  gwyddost  pwy  ;  os  oes  i  ti  dŷ,  nis  gwyddost  pa  le  ; 
os  oes  i  ti  blant,  nis  gwyddost  pa  faint  na  pha  fath.  Y  mae  i  ti 
oes,  ond  nis  gwyddost  pa  hyd.  Nid  oes  un  wrâch  a  all  ddyweyd 
dy  fortune.  Yr  ydwyt  newydd  gychwyn  i'th  daith,  a  gall  fod  i  ti 
lawer  o  ffordd  ;  ond  y  mae  pob  cam  ohoni  yn  ddyeithr ;  am  hyny, 
fy  ngeneth,  pwylla— cymer  yn  araf  -ymgynghora— gweddia -- 
gwaedda  ar  Dduw,  Ti  yw  Tywÿaog  fy  ieuenctyd.  Meddwl  ddwy- 
waith  cyn  siarad  unwaith.  Gosod  ddigon  o  bris  arnat  dy  hun.  Pe 
byddai  raid  i  ti  sefyll  yn  y  farchnad  am  bunr  mlynedd  eto,  paid  a 
llyncu  neb  na  dim  ar  yr  olwg  gyntaf.  Cadw  dy  lwybr  yn  làn,  a'th 
gydwybod  yn  dyner.  Paid  ag  edrych  ar  y  ffrwyth  gwaliarddedig. 
Paid  a  gwneyd  na  bychan  na  mawr  heb  ofyu  cenad  dy  rieni,  a 
chenad  dy  Dduw.  Yr  wyf  o'm  calon  yn  dymuno  i  ti  bobpeth  da. 
Dymima  dithau  hyny  i  ti  dy  lnm.  Dyma  i  ti  werth  haner  coron  o 
gynghorion  a  chei  broffit  da  arnynt  ond  i  ti  eu  gwneyd. 

"  Bydd  wych.  a  bydd  well-well, 

M  Dy  ewythr.  Robert  Ellis." 


PENNOD    X. 

BYR-NODIADAU. 

Y  Ticlpud—Rheitheg  a  Rhesymey — Rhipio  yr  A — Chwain  Ci/m- 
deithas — Ochenaid  y  Siopwr — Côfdrwg — Cynyor  i  Bregethicr — 
Cynghorion  i  Fugail — Da?np  yn  yr  Yspryd —  Y  Gôg  a  Llu;yd-y- 
grug — Dyn  ar  byd  a  ddaw—Llong  yn  yr  Yard. 


Ârferaì  Mr.  Ellis  ysgrif enu  unrhyw  sylwadau  a  ddeuent  i'w  f eddwl 
fel  ffrwyth  myfyrdod  ar  wahanol  faterion.  Ceir  y  nodiadau  yn 
ysgrifenedig  mewn  gwahanol  lyfrau  dan  y  penawdau,  "  Cadw  ti 
gei,"  "  Pobpeth  yn  ei  le,"  ac  "  Illuttrations."    Os  teimlai  fod  sylw  a 


118 

gaffai  mewn  cyfarfod  eglwysig  o  werth,  gofalai  am  ei  gadw  yn  ei 
ysgrepan  hon  fel  y  byddai  ar  gael.  Yr  un  modd  ar  ol  darllen 
rhyW  awdwr  neillduol,  byddai  yn  sicr  o  ysgrifenu  i  lawr  yr  hyn  a 
euillai  iddo  ei  hun  fel  ffrwyth  myfyrdod  ar  y  darlleniad  hwnw. 
Defnyddir  y  bennod  hon  i  roddi  i'r  darllenydd  ddetholiad  o'r 
cyfiryẅ  nodiadau,  a  hyny  brith-draphlith  o  ran  trefn  yn  hollol  fel 
y  ceir  hwy  ganddo  yntau.  Yr  unig  drefn  a  ymddengys  ganddo  ef 
ei  hunan  gyda  golwg  arnynt  ydyw  eu  gosod  i  lawr  o  ran  amseriad 
fel  y  byddent  yn  dyfod  i'w  feddwl. 

"  1.  Y  Pwlpud.—  Y  lle  nesaf  i'r  farn  mewn  sobrwydd  a  difrifol- 
deb  ydyw  y  picljjud.  Mae  pob  lle  yu  galw  am  sobrwydd,  ond 
unlle  gymaint  felly  a'r  pwlpud.  Mae  agwedd  ysgafn  yn  annheil- 
wng  yn  mhob  man,  ond  nid  ydyw  mor  gythreulig  yn  unman  a'r 
areithfa.  Xid  oes  un  lle  y  mae  balchder  yn  gymeradwy,  ond  pan 
ddaw  balchder  i'r  pwlpud,  y  mae  yn  wir  ofnadwy.  0  holl  weision 
Satan,  y  rbai  mwyaf  niweidiol  i  achos  Duw  ydywy  rhai  hyny  sydd 
yn  ymwthio  i'r  pwlpudau.  Y  mae  yr  areithfa  yn  lle  rby  ofnadwy 
i  ddisgwyl  gweniaeth  ohono,  yn  lle  rliy  sobr  i  chwareu  yr  aetor 
ynddo,  ac  y  mae  ei  gyfrif  yn  rhy  bwysig  i  neb  fyned  yno  i  ddangOfl 
eihunan. /Y  cythraul  mwyaf  ofnadwy  mewn  balchder  o  bawb 
ydyw  hwnw  a  faidd  ddringo  grisiau  y  pwlpud  i  ddywedyd  '  A 
welwch  chwi  FI  ? '  Y  rhai  mwyaf  eu  cyfrif  yn  y  farn  ydyw  y  rbai  a 
iint  yno  o'r  pwlpudau,  a'r  rhai  dyfnaf  mewn  trueni  yw  y  rliai  a  änt 
i  uffern  trwy  ddrws  y  pwlpud.  Yr  aniser  y  byddwn  gymhWysaf  i 
ddringo  i'r  lle  hwnw  ydyw,  pryd  y  gwesgir  ni  ddwysaf  gan  sefyllfa 
golledig  y  gwrandawyr.  Ystyriaeth  o  dri  pMeth  a  barai  y  fath 
sobrwydd  yn  y  meddwi  nea  sobri  pawb  eraill— (1.)  Ystyriaeth  o 
fawredd  y  Duw  yr  ydym  yn  siarad  drosto.  (2.)  fîwerth  yr  eneidian 
yr  ydys  yn  siarad  á  bwynt.  (3.)  Y  c-yfrif  pwysig  sydd  yn  ein 
liaros  yn  y  byd  nesaf.  Y  lle  goreu  i  fyned  i'r  pwlpud  ohono  ydyw 
>>tafell  wyddfodol  y  Duwdr.d  (preêent  chamber  of  the  Deitt/J. 
Geilw  y  pwlpud  am  y  gweddiau  tanraf,  y  myfyrdodau  dwysaf,  y 
llafur  mwj-af  diymarbed,  y  fuchedd  ddisgleiriaf  a'r  pronad  hel- 
aethaf  o  betliau  ysprydöl.  Oli !  fy  enáid,  ystyria  y  pwlpud  !  ÇSoa 
.^'abboth,  Awst  öed,  1838,  ar  ol  bod  yn  mbwlpud  ( 'efnyWaeû)! 

u2.  Rheitheg  a  Rhesymei;  ydynt  debyg  i  gorph  a'i  wi>giad. 
Y  mae  rbesymeg  heb  reitheg  yn  debyg  i  gorph  noeth,  heb  wisg ; 
gwirionedd  ydyw  heb  ddim  i'w  addurno.  Rheitheg  heb  reeymeg 
sydd  gyffelyb  i  ddillad  gorwj-ch  wedi  eu  gwisgo  am  ddelw  farW. 
Ond  y  mae  y  ddau  gyda'u  gilydd  yn  debyg  i  êdyn  wedi  ei  wiago 
mewn  dillad  hardd  a  gweddus.  Y  gwirionedd  ydyw  y  peth  mawr 
a  pbwysig,  a  moddion  ydyw  rbeitheg  i  ddwyn  y  gwirionedd  liwti 
i'r  teimlad,  a'i  addásu  i  chwaetb  y  gwrandawr.     Y  mae  fy "ngbyfaill 


119 

J.  0.  yn  daugos  y  rhesymeg  gryfaf,  ond  gwirionedd  fydd  ganddo 
heb  ei  addurno  â  diui  oud  efe  ei  hun./Mae  rhai  dynion  wedi 
derbyn  pedair  owns  o  f  eddwl,  ac  uu  owns  o  siarad.  Derbyniodd 
eraill  un  o  fedchcl  a  phedair  o  siarad,  ond  y  mae  rhai  wedi  cael 
dwy  owns  o*r  naill,  a  dwy  owns  o*r  llall.  Un  mewn  oes,  pa  fodd 
byuag,  a  dderbj'niodd  bedair  owus  o  feddwl  a  phedair  o  siarad. 
Dyuia  bedwar  dyn  o  flaeu  ein  meddwl.  Y  cyntaf  sydd  ddyn  mawr, 
ond  annj'ben  yn  dyfod  i'r  golwg.  Yr  ail  sydd  siaradwr  ruawr  ac 
ynfyd.  Y  trydydd  sydd  ganoligyn  mhobpeth,  a'r  pedwerydd  sydd 
jíaenaf  yn  ei  oes.      Y   trydydd  wedi  y  ewbl  sydd  yn  meddu  y 

fantais  oreu  ac  uchaf.     (Ysgrifenwyd  ar  ol  bod  yn  gwrando 

yn  siarad  yn  Hydref,  1339). 

"  3.  Rhipio  yr  A. — Yr  A  yn  ngwyddor  fawr  gwybodaeth  ydyw 
hunan-adnabyddiaeth.  Ond  i  ddyn  ddysgu  sẃnio  hon  yn  iawn, 
gorchwyl  bychan  fydd  sẁnio  y  lleill  yn  gywir.  Deuparth  gwybod- 
aeth  ydyw  dysgu'r  A  yu  iawn.  Bto  nid  oes  dim  y  gwna  dynion  ef 
yn  fwy  rhwydd  na  rhipio  yr  A,  a  gwaeth  fyth,  fe'i  uewidir  gan 
ambell  ysgogyn  yîi  Y,  a  dyma  yr  achos  o  siarad  chwithig  ambell  i 
grach-ysgolor,  sẃnio  yr  A  yn  V.  Vr  uuig  ffordd  ddiogel  i  sẃnio 
y  V  sydd  yn  niwedd  y  wyddor  yn  iawn  ydyw  bod  yn  sicr  o  ddysgu 
yr  A.'   (Ebrill,  1-41)/ 

',  "4.  Chwain*  Cymdeithas. — Mae  yn  perthyu  i  gyuideithas  yn 
gystal  ag  i  natur  ei  chwain.  Rh\"v\*  bethan  bychain,  duou,  picioc, 
pigog,  aflouydd  ac  anhawdd  eu  dal  ydynt.  Fel  y  uiae  ceiáo  cysgu 
mewu  gwely  y  bydd  llawer  o'i  creaduriaid  hyn  yaddo  yn  beth 
anhawdd  a  phoenus,  felly  nid  difyi  ydyw  gorfod  byw  yn  yr  un 
gymdeithas  á  rhyw  ddyuionach  bychain,  pigog  a  sponclyd.  Na 
ddeled  fy  enaid  iw  cyfrinach.  /Dpredai  Mr.  Humphreys,  Dyffryn, 
4  Mai  pethau  bychain  sydd  fryntaf  wrth  ddyn.  Mae  gan  y  ruarch, 
yr  jrch  a'r  elephant,  barch  i  ddyn,  ond  rhyw  bethau  bychain,  megys 
gwybed  a  chwain  ydynt  y  pethau  mwyaf  dibarcli  i  ddyn/  Fel 
mân-bryfetach  natur,  felly  y  mae  yr  eiddo  cymdeithas.  Maent  yn 
anhawddach  eu  dàl  na  nernawr  i  greaduriaid.  Maent,  nid  yn  uuig 
yn  bigog,  ond  hefyd  yu  bicioc,  ac  o  bawb  y  dyn  gwyllt  ydyw  yr 
anghymhwysaf  atynt. 
"  5.  Ochenaid  y  Siopwr  vn  herwydd  ei  gwsmeriaid  hwyrol — 

" '  Da  cefnu  cyn  y  cyfnos— gwarthus 
Yw  gwerthu  drwy'r  nos ; 
Mae  yn  arw  y  rhaid  aros 
Rhoi  neges  i'r  rhai'n  agos.' 

"6.  Cof  Drwg. — Hynod  mor  ddrwg  ydyw  còf  rhai  pobl.  Fe 
ellid  meddwl  fod  rhedeg  ar  eu  cóf  yn  rhan  o'u  crefydd.     Ond  uid 


120 

yw  eu  côf  yn  rhyw  ddrwg  iawn  nes  y  deuant  i  foddion  gras. 
Byddant  yno  fel  pe  byddent  wedi  gadael  eu  cóf  gartref.  Nis 
gallant  gofio  dim,  testyn,  pregeth,  cynghor  nac  addysg.  Beth  pe 
byddai  cóf  y  bobl  hyn  mor  ddrwg  yn  mhob  man  arall  ?  Fe 
ddyrysai  pobpeth  gyda  hwy.  \  Angliotiant  pa  le  y  byddant  yn  byw. 
Nia  gallent  gofio  pa  faint  o  arian,  na  pha  faint  o  deulu,  na  pha  faint 
o  ddim  fyddai  ganddynt.  Tybecl  y  gallai  cóf  mor  sál  gadw  mewn 
côf  hyd  yn  nod  eu  henwau  ?  Nid  ar  y  cóf,  chwareu  têg  iddo,  y  ma«i 
y  bai  i  gyd.  Mae  y  drwg  yn  îs  i  lawr  yn  y  meddwl.  Diofalwch 
ydyw.  Arferer  y  côf  i  wneyd  ei  waith  yn  briodol,  ac  efe  a'i  gwna. 
Gocheler  rhoddi  gormod  o  waith  iddo  ar  unwaitli.  Wrth  geisio 
cofio  y  cwbl,  yn  fynych  anghoíir  y  cwbl.  Gwrandawer  y  bregetli 
oll  yn  fanwl,  a  chofier  rhyw  gyfran  ohoni,  y  rhan  fwyaf  perthyno] 
i  ni  o'r  gwirionedd.  Wrth  ddarllen  pennod  neu  wrando  ar  bennod 
yn  cael  ei  darllen,  arferer  ein  hunain  i  gymeryd  meddiant  o  rhyw 
air  fydd  ynddi.     Mae  cóf  drwg  i'w  feddyginiaethu  wrth  ei  arfer. 

"  7.  Cynghor  i  BreCtEthwr. — Pregethwch  i  gadw  y  diafol  yn 
effro.  Gellir  ofni  wrth  wrando  ambell  i  bregeth  fod  yr  yspryd 
drwg  yn  foddlawn  ac  yn  teimlo  y  gall  fforddio  liepian  a  chysgu 
ychydig.  Y  mae  y  pregethwr  yn  effro,  ac  y  mae  y  gwrandawyr 
yn  effro,  ond  y  mae  y  diafol  yn  cysgu !  Pa  fodd  y  mae  felly  ?  Am 
nad  ydyw  y  pregethwr  na'r  gwrandawyr  yn  rhoddi  dim  trafferth 
iddo.  Nid  oes  ganddo  ddim  i'w  wneyd.  Nid  oes  a  wnelo  y 
pregethwr  â'i  wrandawyr  yn  ddim  pellach  na'u  difyru,  dim  ond 
boddio  eu  chwilfrydedd.  Y  mae  y  gwrandawyr  hwythau  wedi 
anghofio,  am  y  pryd,  fod  arnynt  eisiau  dim  arall.  Maent  yn  fodd- 
lawn  ar  gael  eu  goglais  a'u  cosi.  Y  cwbl  sydd  yn  myned  yn  mlaen 
ydyw  chwareu,  ac  y  mae  y  diafol  yn  ddigon  boddlawn  i'r  gamp. 
Gẃyr  yn  dda  nad  oes  dim  a  galeda  ddynion  yn  gynt  ac  yn  fwy 
llwyddiannus  na  chellwair  gyda  phethau  cysegredig.  Gan  hyny, 
pregethwch  i  gadw  yr  un  drwg  ar  lawn  gwaith.  Os  bydd  genych 
amcan  dif rifol  i  ddeffroi  yr  ystyriaeth,  i  gael  y  gwirionedd  i'r  galon 
a'r  Lrydwybod,  ac  felly  i'w  gwaredn  a'u  gweUhau,  geüwch  fod  yn 
Bicr  y  bydd  y  diafol  yn  brysur  gyda'i  waitli.  Bydded  i'ch  gwran- 
dawyr  bob  amser  fod  yn  argyhoeddedig  fod  genych  yr  amcan 
pwysigmewi]  golwg  o'u  llesliau.  Yr  wyf  yn  cofio  i  mi  unWaith 
gael  brâth  ofnadwy  gan  fy  nghydwybod.     Vr  oeddwn  yn  jn-egethu 

yn  un  prydnawn  Sabboth.  a'r  hîn   yn   drymaidd  iawn.     Yr 

amcan  cyntaf  oedd  cadw  y  gynulleidfa  yn  effro.  Trwy  hyny 
collwj'd  golwg  ar  ydifrifwch  sydd  yn  gweddu  i'r  pwlpud.  Oa 
llwyddwyd  i  gadw  y  gynulleidfa  yn  effro,  ni  lwyddwyd  i  wneyd 
dim  arall,  os  nad  i'w  caledu.  Ar  ol  dyfod  i'r  tý,  dywedai  un  o'r 
brodyr,  '  Vr  oedd  yna  un  dyn  yn  gwrando  heddyw  sydd  mewn 


121 

trallod  dirf  awr  am  ei  f ater  tragywyddol  er' s  amryw  wythnosau. 
Gwaeddodd  rhywbeth  o'm  me^n  inau  mewn  moment,  '  Xid  oedd 
dim  yn  y  bregeth  heddyw  i  ddynfeUy.' 

"8.  Cynghobion  i  Fugail.  —  (1.)  Mynwch  adnabyddiaeth 
bersonol  o  bob  un  sydd  yn  perthyn  i'r  eglwys  a'r  gynulleidfa. 
(2.)  Gochelwch  wneyd  cyfeilliou  o  rai  yn  fwy  nag  eraill.  Gwnewch 
gyfeillion  o  bawb  yn  gyfartal.  Gwnewch  i  bob  undeimlo  eich  bod 
yn  gyfaill  iddynt. \  (3.)  Ymwelwch  â'r  cleition  yn  eu  tai,  ond 
gochelwch  ymdroi  yn  hir.  Arhoswch  yn  unig  i  gael  \-mgom 
grefyddol.  Gochelwch  y  chiredleugar.  (4.)  Gwnewch  i  bob  un 
deimlo  eich  bod  yn  ddyn  o  ymddiried,  ac  y  bydd  eu  cyfrinach  yn 
ddiogel  genych.  (5.)  Peidiwch  ag  ymyraeth  â  gwaith  blaenoriaid, 
eu  gwaith  gyda'r  pethau  amgylchiadol,  oddieithr  eu  bod  hwy  yn 
eich  cymhell  i  hyny.  (6.)  Byddwch  yn  feddylgar  pa  fodd  i  roddi 
pawb  ar  waith.  Dyn  gwerthfawr  ydyw  y  dyn  sydd  yn  meddu 
yspryd  gweithio  ei  hunan,  ac  yn  medru  llwyddo  i  dafìu  hyny  i 
eraill  hefyd.  (7.)  Amcenwch  gyda  phobpeth  at  fod  yn  fyr  ac  i'r 
pwrpas.  YTae  pregeth  hir.  gweddi  hir,  araeth  hir,  yn  bethau 
blinderus.  (8.)  Byddwch  yn  wyliadwrna  rhag  rhoddi  achlysur  i 
neb  eich  diystyru.  '  Na  ddiystyred  neb  dV  (9.)  Cedwch  yn  glir  à 
phob  cyffríjadau  gwladol.  '  Ni  ddylai  gwas  yr  Arglwydd  ymry  - 
(10.)  Byddwch  yn  llafurus.  ac  yn  llwyr  ymroddedig  i  fyfyrdod  ac 
astudiaeth  nes  gwneyd  i  bawb  deimlo  eich  bod  yn  athraw  iddynt 
teilwng  o  bob  gwrandawiad  ac  ymddiried. 

u  9.  Damp  yn  yr  Yspryd. — Yr  oedd  dyn  unwaith  mewn  aiop 
cutleryn  prynn  ellynfraaor/  Yr  oeddcryn  nifer  o'r  arfau  gloewon 
yn  agored  o'i  íiaen  ar  y  oounter,  a'r  dyn  yn  chwythn  ar  un  o'r  llafnau 
nes  yr  oedd  pob  llafu  gloew  yn  llwyd  gan  damp  oddiwrth  ei 
anadliad  arno.  '  I  beth  y  gwneir  hyn  ? '  meddai  dyn  a  safai  gerllaw. 
'  0,  wel,'  meddai  y  prynwr,  '  y  metl  goreu  deiíi  y  damp  i  ffordd 
gyntaf.'  Dyma  yr  addyag.  Peth  digon  naturiol  hyd  yn  nod  i 
ddynion  da  wrth  drafod  pethau  crefyddol  ydyw  cael  damp  yn  yr 
yspryd.  A  phwy  na  bu  yn  teimlo  felly  ?  Ond  cofier  bob  amser 
mai  y  metl  goreu  sydd  yn  taflu  y  damp  i  ffordd  gyntaf.  Y  mae  o 
bwys  dàl  ar  hyn,  oherwydd  effaith  naturiol  damp,  os  eaiff  lonydd  i 
aros  ar  yr  yspryd  ydyw.  rhydu  a  chancro.  Gwelwyd  rhai  dynion 
pur  loew  gyda  chrefydd  wedi  dampjio,  rhydu  a  chancro,  fel  nad 
oeddynt  dda  i  ddim  ond  i'w  bwrw  ymaith. 

"  10.  Y  Gog  a  Llwyd-y-grug. — Gochelwn  rhag  i'r  diafol  ein 
trin  fel  y  bydd  y  gòg  yn  trin  ei  gwas,  llwyd-y-grug.  Ni  bydd  y 
gôg  byth  yn  gwiieyd  nyth  i  ddodwy,  dëor,  a  magu  ei  chywion 
ynddo  fel  rhyw  aderyn  arall.  Ond  y  mae  yn  gwylio  am  nyth 
llwj'd-y-grug,  a  phan  gaiff  y  nyth  yn  wâg,  ä  i  mewn,  gan  adael  ei 


122 

hŵy  ar  ol,  a  gadael  i  llwydyn  druan  y  drafferth  o'i  ddëor.  Gwna 
yntau  hyny  yn  ddygn  a  diwyd,  heb  amheu  unwaith  nad  ei  ẁyau 
ei  hun  sydd  ganddo  i  eistedd  arnynt.  Ond  erbyn  dëor,  dyna  gyw 
y  gôg  yn  y  nyth,  ac  nid  hir  y  bydd  y  gwalch  bach  cyn  gwneyd 
pob  ymgais  i  ddistrywio  y  cy wion  sydd  a  hawl  gyfreithlawn  i'r 
nyth.  Mae  y  diafol  am  drin  dynion  yn  gyffelyb.  Gwylia  y  • 
cyfleusdra  goreu  i  fwrw  ei  ŵy  ei  hun  i  galon  Cristion.  Beth  ydyw 
damj),  abethydywtramgwydd?  'Wyau  y  diafol,  a  phan  y  dëora, 
daw  cywion  y  diafol  allan  ohonynt.  Ac  amcan  hwnw  fydd, 
distrywio  pobpeth  da  yn  y  galon.  Xa  roddwch  le  i  ddiafol.  Nis 
gall  y  diafol  wneyd  drwg  ond  trwy  gael  benthyg  nythod  adar 
eraill.     Xa  rodder  y  cyíie  hwn  iddo. 

"11.  Dyx  a'h  Byd  A  Ddaw. — Wrth  edrych  gyda  glànau  y  Fenai, 
canfyddir  lluaws  o  gychod  na  amcanwyd  hwynt  erioed  i  ddim 
amgen  na  chwareu  o'r  naill  làn  i'r  llall.  Xid  ydynt  wedi  eu 
hamcanu  i  fyned  droa  y  bàr.  Mae  y  llong  fawr  dri  mast  sydd  yn 
gorwedd  yn  dawel  ar  ganol  yr  afon  yn  dyweyd  yn  eglur  i  bawb 
a'i  gwêl  ei  bod  hi  wedi  ei  bwriadu  i'r  mór  mawr  i  chwareu  ar  hyd 
wyneb  yr  eigion  maith  a  gwyllt.  Y  mae  ar  hyd  y  ddaear  luaws  o 
greaduriaid  na  fwriadwyd  mohonynt  gan  eu  Creawdwr  doeth  i 
tldim  ond  i  chwareu  am  dymhorbyr  hydlànau  amser,  ac  ynadarfod 
am  danynt.  Ond  dyn  !  y  creadur  ardderchog,  gwir  ardderchog  yn 
ei  greadigaeth  !  Mae  hwn  wedi  ei  fwriadu  gan  yr  Ifwn  a'i  gwnaeth, 
ar  ryw  adeg  ddifrifol  sydd  o'i  flaen,  i  godi  angor,  a  hwylio  dros  y 
òàr,  i  gymniau  mawrion  a  diderfyn  y  byd  a  ddaw.  Peth  difrifol 
yw  bod  yn  ddyn  ! 

"  12.  Lloxg  yn  TH  Yard.— -Dyma  lestr  newydd  yn  cael  ei 
hadeiladu  yn  yr  yard.  Rhaid  cael  cryn  amser  i'w  gorpheii.  Llawer 
o  guro,  naddu  a  chymhwyso  >vdd  wedi  bod  arni,  a  llawer  o  goed 
rhyddion  a  ddefnyddir  i'w  dal  yn  ei  lle.  Mae  y  tý  a  adeiiedir 
gerìlaw  i  aros  am  oesoedd  lle  y  mae.  Ond  nid  felly  y  llong.  Mae 
adeg  o'i  blaen  lii  y  bydd  yn  llithro  oddiar  y  blociau,  gan  adael  yr 
lien  yard  a'i  thaclau  oll  ar  ol,  ac  i'r  mòr  a  hi.  A  chyda  liwnw  mwy 
y  rliaid  iddi  hi  ymdaro.  Felly  dyn.  Mae  llawer  o  WHeyd  a  hwylio 
arno  tra  yn  yr  yard.  (iwneydmawr  yw  gwneyd  dyn  .'  Ond  y  mae 
y  munyd  dìfrìfol  wedi  dyfod  !  Dyna  ddyn  yn  llithro  o'r  hen  yard, 
gan  adael  y  byd  a'i-  bywyd  hwn,  ei  draffertliion  a'i  helbulon  oll  ar 
ol,  ac  i'r  byd  a  ddaw,  y  byd  mawr,  ysprydol,  a  dyeithr  hwnw  ! 
Dyna  mwy  fyddeigartref  tragj'wyddol  ef.  Difrifol  iawn  yd}*w  yr 
adeg  pan  y  gorf ydd  inyned  yno ! 

"  '  Nid  i'r  ddaear  hon  y'm  ganed, 
Tracrs-wyddoldeb  yw  fv  lle.' 

"Awst,  l^  "R.  Ellis." 


123 

PENNOD    XI. 

'EI        D  I  W  E  D  D 


Argoel  oV  "  diicedâ '  " — Afiechgd  ei  briod — Mancolaeth  ei  fab 
Humphrey—Llesgedd  ei  naýnr — Ymdrechu  am  icellhád—Dydd- 
lyfr  cygtudéL—Y  bregeth  ddiìceddaf—Ei  brofiad  wrth  lithro  i'r 
glyn—Ei  Iythyr  ohf—Ei  fancoIaeth—Ei  gladdedigaeth—Cy- 
farchiadrni  cyd-lafurwyr  yn  y  iceinidogaeth -Pregeth  angladdol 

—EÌ  grf-rjohfn. 


Y  MóÜwedd  a  ddaeth,"  a  hyny  lawer  iawn  cyiit  nagyroeddy 
cyfansoddiad  cawraidd  a  chadarn  y  cafodd  ei  feudithio  âg  ef,  yn 
rhoddi  lle  i'w  berthynasau  a'i  gydnabod  ddychymygu  am  dano. 
Hànai  o  deulu  cryüon  o  gorpli  a  hir-hoedlog  mewn  dyddiau.  Bu 
ei  fam  fyw  hyd  yn  86  inlwydd  oed.  ac  hyd  yr  ychydig  wythnosau 
diweddaf  o'i  heinioes,  yr  òedd  yn  Edonc,  hoew  a  bywiog.  Yr  oedd 
yntau  drachefn  o  gyfansoddiad  mor  ystwyth-gryf,  fel  nad  oedd 
ryfedd  o  gwbl  ei  fod  yn  rhyw  feddwl  ei  hunan  o  gryfder  i 
gyrhaedd  pedwar  ugain  mlynedd.  Ond  "nidedrych  Duw  fel  yr 
edrych  dyn  ;  canys  dyn  a  edrych  ar  y  golygiad."  V  mae  "  ei 
ddyddìaù  ef  wedi  eu  rhag-derfynu,  rhifedi  ei  físoedd  gyda  '*  Duw, 
"  a  gosod  ohono  ei  derfynau  fel  nad  êl  dro.-tynt."  Yn  ngrym  yr 
ystyriaeth  hon,  nid  rhyfedd  ei  fod  dair  blynedd  cyn  i'r  M  diwedd" 
hwn  ei  ddal  oddiarymdeimlad  o  ryw  harmiad  bychan  ar  yr  iechyd 
yn  gofyn,  a  A  ydyw  angeuhefo'i  biìisiar  main  yn  peidio  tynu  rliyw 
bin  bychan  o'r  adeilad,  er  cael  mantais  i  dynu  darn  mwy  ?  "  * 
Felly,  pa  fodd  bynag.  y  troea  allau  yn  yr  amgylchiad  hwn,  ac  fel 
hyn  y  dywed  efe  ei  hun  yr  hanes  : — "  Yr  oeddwn  y  dyn  iachaf  yn 
y  wlad  ar  hyd  f y  oes  nes  myned  heibio  i  ddeng  mlwydd  a  thriugain 
oed,  ac  yn  wir,  yr  oeddwn  yn  tybied  fy  mod  felly  yn  nechreu  mis 
Mai,  1880.  Und  yn  niwedd  y  mis  crybwylledig,  dechreuodd  yr 
anadl  fyrhau  geuyf,  a  theimlais  fy  natur  oll  yn  cydlesgau.  Erbyn 
i  mi  graffu  ychwaneg  ar  fy  helynt  yn  y  blynyddoedd  blaenorol, 
gwelais  fy  mod  wedi  dechreu  gwanhau  yn  lled  fuan  ar  ol  gadael  y 
triugain  mlwydd  oed. 

"  Yn  niwedd  Tachwedd,  1878,  cymerwyd  Jane  Ellis  yn  sâl  iawn 
gan  glefyd  y  tân  iddwf,  a  bu  yn  agos  i  angeu.  Yr  oedd  y  gauaf 
hwn  yn  un  o'r  rhai  oeraf  yn  f y  oes.  Aeth  ein  morwyn  adref  yn  sâl 
yr  un  adeg.     Yr  oeddwn  inau  gyda'r  merched  gan  ofal  a  phryder 

*Gwel  tudalen  106. 


134 

yn  gorfod  bod  ar  fy  nhraed  nos  a  dydd.  Effeithiodd  hyn  ar  fy 
natur,  curiodd  fy  nghnawd,  a  dechreuais  besychu  yn  sych.  Cafodd 
Jane  Ellis  wella.  er  y  bu  am  fìsoedd  mewn  gwendid  mawr,  a  diolch 
i'r  Arglwydd  am  ei  harbed  i  mi."  Yn  mis  Mawrth,  1870,  bu  farw 
ei  fab  ieuengaf  Humplirey,  yn  bedair  ar  hugain  nilwydd  oed  ar  ol 
un  mlynedd  ar  bymtheg  o  gystudd  a  dyoddefaint  oddiwrth 
epüepticfíts.  Cafodd  yr  amgylchiad  hwn  argraff  ddofn  ar  feddwl 
y  tad,  a  chawn  ef  yn  rhoddi  mynegiant  i'w  alar  a'i  dristwch  yn  y 
geiriau  hyn  : — "  Efe  yn  gyntaf  o'n  teulu  a  aeth  i'r  nefoedd.  Aetb 
yno  heb  wybod  beth  oedd  angeu  mewn  gwirionedd.  O'i  gwsg, 
syrthiodd  i'r  ffitiau,  ac  o*r  ffltiau  ehedodd  yr  yspryd  anfarwol 
ymaith,  gan  adael  y  corph  llesg  ac  anafus  i  lygredigaeth  y  bedd. 
Er  ei  fod  yn  atìach,  mor  chwith  genym  ein  hystafell  fechan  hebddo! 
O  fy  mab  Humphrey  !  Humphrey  fy  mab  !  Yr  oeddwn  wedi 
meddwl  iddo  fyw  ar  fy  ol,  ac  y  buasai  ei  lygaid  ef  yn  gwerth- 
fawrogi  rhyw  sylwadau  a  ysgrifenais  o'm  hanes  yn  y  llyfr  hwn.  I 
ba  beth  yr  ysgrif enaf  air  yn  rhagor  ?  Prysuro  i  f yned  ar  ei  ol 
ddylai  fy  ngwaith  fod.  '  Myfi  a  äf  ato  ef,  ond  ni  ddychwel  efe 
ataf  n7 " 

Bu  y  dyrnod  hwn  yn  dilyn  mor  ebrwydd  ar  ol  pryder  afìechyd 
peryglus  ei  briod,  yn  llethol  i'w  gorph  a'i  yspryd  ar  y  cyntaf,  ond 
"  pan  ddaeth  hamdden  a  hâf,  dechreuais  ddyfod  o  gwmpas.  Yr 
oedd  fy  natur,  pa  fodd  bynag,  wedi  derbyn  harmiad  heb  yn  wybod 
i  mi.  Gweithredai  hwnw  yn  ddistaw  a  dirgelaidd,  a  minau  yn 
tybied  fod  pobpeth  yn  all  right.  Erbyn  dechreu  hâf  1880,  wele 
yr  effeithiau  yn  tori  allan  mewn  byrhad  yr  anadl,  colli  fy  llais  a 
gwendid  cyffredinol."  Ymgynghorodd  â'r  diweddar  Dr.  W.  Jones, 
Plâshén  (gynt  Caergeiliog),  a  bu  gyda  Dr.  AYaters,  Caerlleon,  a 
dywedodd  yr  olaf  niewn  modd  gonest  wrtho  fod  ymollyngiad 
cyffredinol  ei  natur  yn  dyfod  o  gwmpas,  ac  fod  ei  gyfansoddiad  a 
ymddangosai  mor  gryf  oddiallan  yn  prysur  dreulio  ymaith  yn 
fewnol,  fel  nad  oedd  ei  ymddatodiad  ond  cwestiwn  o  ychydig 
amser  yn  unig.  Gwnaeth  bob  ymdrech  am  adnewyddiad  nerth 
trwy  fyned  i  Drefriw  a  lleoedd  eraill,  ond  nid  oedd  yn  derbyn  un 
lleshâd.  "  Er  pob  ymdrech,  gwaethygu  yn  raddol  fu  fy  helynt. 
Yr  ocdd  fy  natur  yn  llesgâu,  ac  yn  ymollwng  fel  ohoni  ei  hun." 

Daliodd  ati  i  bregethu  cyhyd  ag  y  medrodd  fyned  o  gwmpas, 
gan  orphwys  ambell  i  Sabboth  a  phregethu  am  ryw  lianer  awr 
ddwywaith  ambell  i  Sabboth  arall.  Yn  ei  u  Ddyddiadur"  y  mis- 
oedd  hyn,  ni  a  gawii  ei  brofiad  yn  amrywio  cryn  lawer,  f el  y  dengya 
y  dyfyniadau  canlynol :— 

"  Ionawr  9-15.— Y  gwynt  yn  fỳr,  fỳr,  a  bywyd  ei  hun  yn  fiinder. 
Awydd  cryf  am  gael  'ernes  yr  yspryd.'     Ofn  cyfarfod  y  Barnwr. 


125 

"  Chwefror  6-13. — Yrndeinilo  á'm  gwaeledd.  Ystyried  fy  mod  #'r 
diwedd  wedi  cyrhaedd  i  '  rosydd  Moab.'  Dyniunaf  ar  i'r  cystudd 
lân-buro  fy  sothach,  a  thynu  ymaith  fy  holl  alcam,  a'm  gwneyd  yn 
gyfranog  o'i  sancteiddrwydd  Ef.     Yna  pobpeth  yn  dda. 

"  Chwefror  13-20. — Teimlo  awydd  cryf  am  ei  chael  yn  glir 
rhyngof  â'm  Tad  Nef ol  mewii  iawn.  '  0  gwasgara'r  tew  gymylau,'  &c. 

"  Mawrth  13. — Ysgoldj*.  Freget\mfa?-eireU  sermon  i'r  hen  gapel 
oddiar  1  Samuel  vii.  12.  Yr  adgof  o  fywyd  annheilwng  bron  a  fy 
llethu,  eto  llefain  o'r  dyfnder. 

"  Ebrill  25. — Hiraethu  am  ei  chael  vn  oleuach  rhyngof  â'm  Tad 
Nefol. 

"Mai8-15.— Y  mae  fy  nerth  a'm  calon  yn  pallu.  O  iia  allwn 
ddyweyd  yn  fwy  croew,  '  nerth  fy  nghalon  a'm  rhan  yw  Duw  yn 
dragywydd.'  Y  mae  wedi  darfod  arnaf  yn  hollol  ond  o  Grist  Iesu. 
'  A  ffarwel  am  danaf  fythol,  oni  chaf  ei  haeddiant  ef.' 

"  Mnhetìn  4.— Methu  cael  hwyl  ar  fyw  yn  dduwìol. 

"  Mehefìn  4-11.  — Cael  fy  hun  rhywfodd  yn  boenua  o  unmharod  i 
newid  dau  fyd.  Ceisio  drwy  bobpeth  ymgydnabyddu  à'm  Gwaredwr. 

"  Gorphenaf  4. — Bu  y  gelyn  yn  dost  iawu  wrthyf  neithiwr. 
Bygythiai  fy  nghau  dros  byth  yn  uffern,  ond  cefais  ymwared  mewn 
rhyddid  i  nesâu  at  orseddfaine  y  grâs. 

"  Gorphenaf  6-15. — Yn  ymdroi  tua  Chriccieth,  yn  ceisio  yfed 
gwjTit  y  mór.  Ilwnw  fel  pobpeth  yn  cydweitlno  i  brysuro  yr 
ymddatodiad.  Vr  wyf  li  a'r  byd  hwn  yn  prysur  ddarfod  á'n  gilydd. 
Fy  ngweddi  ydyw  am  i  mi  gael  fy  ngwneyd  yn  gymhwys  i'r  byd 
a  ddaw.     Y  mae  yn  ymyl !  " 

Ymadawodd  o  Griccieth  y  15fed  o  Orphenaf,  a  gorphwysodd  y 
noson  hono  gyda'i  gares,  Mrs,  Owen,  priod  y  Parch.  T.  Owen, 
Porthmadog.  Aeth  oddiyno  dranoeth  i  Bettwsycoed  i  f od  yn  barod 
at  y  Sabboth.  Pregethodd  ddwywaith  yno,  y  boreu  ar  "  Grefydd 
bersonol "  oddiar  Rhuf .  ii.  29,  a'r  nos  ar  "  Bara  beitnyddiol,"  oddiar 
Matthew  tì.  11.  Dyma  y  tro  diweddaf  yr  esgynodd  i'r  pwlpud  i 
geisio  pregethu  o  gwbl.  Teimlai  yn  ddigalon  oblegid  ei  lesgedd, 
canys  dyma  ddywed :  "  Dyfod  adref  yn  llipryn  gwael  a  digalon. 
Rhaid  aros  gartref  bellach." 

Awst  21,  ysgrifena  :— "  Methu  myned  i  Gaerhún  i  bregethu.  O'r 
gwely  i'r  gongl,  ac  o'r  gongl  i'r  gwely  yn  ormod  o  daith.  '  Ebrwydd 
y  derfydd.'  Cael  ymosodiad  ofnadwy  o  ffyrnig  gan  fy  hen  elyn 
anobaith.  Llefain  trwy  y  nos  am  oruchafìaeth.  Bendigedigfyddo 
Duw :  daeth  yr  oruchafiaeth  yn  yr  ystyriaeth  fod  genyf  le  cryf  i 
hyderu  fy  mod  i  a  threfn  gras  Duw  er's  llawer  dydd  mewn  gafael 
â'n  gilydd.  Trefn  Duw  i  gadw  pechadur,  dyna  y  drefn  i  minau. 
Diolch  am  y  goleimi  a'r  ymwared. 


126 

"  Erbyn  hyn  (Awst  1881)  yr  wyf  yn  rhy  lêsg  a  byr  fy  anadl  i 
ddim  ond  i  eistedd  yn  y  gadair  ac  i  orwedd  yn  fy  ngwely.  Bellach 
y  mae  yr  holl  lafur  crefyddol  ar  ben.  Mae  y  nos  wedi  fy  nàl,  fel 
nas  gallaf  weithio." 

Parhaodd,  pa  fodd  bynag,  i  godi  rhyw  gymaint  bob  dydd  hyd  y 
tridiau  diweddaf,  ac  er  mewn  gwendid  mawr,  ysgrifenodd  hyd  y 
gallodd  i  orphen  ei  adgofion  dyddorol  am  Gyfarfod  Misol  Arfon,  a 
dydd  Mawrth,  yr  20fed  o  Fedi,  y  cawn  ef  yn  ysgrifenu  y  frawddeg 
olaf  yn  nglŷn  â'r  yagrifau  hyn.  üyma  fel  y  dywed  am  ei  brofiad 
yn  yr  wythnosau  diweddaf  hyn  : — 

"  Wrth  fyned  yn  fwy-fwy  anghymhwya  i'r  bywyd  hwn,  y  peth 
mawr  i  mi  bellach  ydyw,  cael  fy  ngwneyd  yn  gymhwys  i'r  byd 
ysprydol.  Y  mae  bwrw  golwg  ar  oes  hir,  a  hono  heb  fod  mor 
ffrwythlawn  ag  y  buasai  ddymunol  genyf,  yn  drallodus  i  mi 
heddyw.  Mae  dau  beth  yn  bur  glir  genyf.  Yn  gyntaf,  fy  mod  yn 
bechadur  brwnt  ac  annheilwng.  Hanes  fy  meddwl  trwy  fy  oes 
sydd  yn  fy  lladd.  Yr  wyf  yn  sicr  mai  bratiau  budron  yw  fy  holl 
gyfiawnderau.  Mae  fy  holl  wasanaeth  crefyddol  yn  halogedig. 
0,  fy  nybenion  annheilwng  !  '  Pechadur  yw  fy  enw,  ni  feddaf 
enw  gwell.'  '  O  ba  rai,  penaf  ydwyf  fi.'  Yn  ail,  yr  wyf  yn  sicr 
mai  trefn  gras  Duw  trwy  Grist  ydyw  fy  unig  obaith  am  ymwared. 
Fy  ngweddi  gyson  ydyw,  '  Ac  a'm  cair  ynddo  Ef,  heb  fy  nghyfiawn- 
der  fy  hun,  yr  hwn  sydd  o'r  gyfraith.'  Fy  nghysur,  fy  ngobaith 
a'm  cwbl  ydyw  trefn  gras  Duw  yn  Xghrist,  fel  y  mae  yn  sicrhau 
diangfa,  ac  yn  dwyn  gobaith  ymwared  i'r  penaf  o  bechaduriaid. 
Y  fath  gysur  i  mi  ydyw  yr  ymadroddion  Dwyfol,  y  tystiolaethau 
dianwadal  ydynt  yn  agor  drws  gobaith  o  flaeii  pechadur  andwyol  ! 
'  Gwir  yw  y  gair  ac  yn  haeddu  pob  dcrbyniad,  ddyfod  Criat  Ie8u 
i'r  byd  i  gadw  pechaduriaid ; '  'Awn  yn  hyderus  at  orseddfainc 
gras, '  &c. ;  '  Am  liyny,  gan  fod  i  ni  ryddid  i  fyned  i  mewn  i'r 
-  :•.'  &C  ;  'Aliwy,  wedi  eu  cyfiawnhau  yn  rhad  trwy  ei  ras  ef, 
trwy  y  prynedigaeth  sydd  yn  Nghrist  íesu,  yr  hwn  a  osododd 
Duw  yn  ^aw?ì,,  &C.  LAWN  !  !  O  air  anwyl  !  Geiriau  gwerthfawr 
iawn  genyf  hefyd  ydyw,  '  Vr  hwn  a'n  gwnaeth  ni  yn  gymeradwy 
yn  yr  Anwylyd,  yn  yr  hwn  y  mae  i  ni  brynedigaeth  trwy  ei  waed 
ef,  sef  maddeuant  pechodau,  yn  r.l  cyfoeth  ei  ras  ef.' 

"  Yr  wyf  yn  diolch  i'm  Tad  Nefol  am  y  eystudd,  ac  yn  gweddío 
am  i  mi  trwyddo  gael  'fyngwneyd  yn  gymhwya  i  gael  rhan  o 
etifeddiaeth  y  saint  yn  y  goleuni.'  '  Pan  y'n  bernir,  y'n  ceryddir 
gan  yr  Arglwydd,  fel  na'n  damnier  gyda'r  byd.'  Yr  ydwyf  yn 
llithro  i  angeu  mewn  modd  tawel,  gan  ddisgwyl  am  ei  drugaredd 
ef,  a  chan  lefain  am  fwy  o  oleuni." 
Cafodd  y  goleuni  hwn  y  llefai  gj-maint  am  gael  ei  fwjrnhau,  fel 


127 

y  dengys  y  llythyr  canlynol  a  ysgrifenodd  at  y  Parch.  J.  Hughes. 
Ì).D.,  Liverpool,  adyma  ei  ymgais  olaf  am  byth  i  y sgrif  enu  llythyr :— 

'•  Ysgoldŷ,  Medi  3ydd,  1881. 
"  Anwyl  Frawd, 
"  Diolch  i  chwi  am  eich  Uythyr  earedigallawn  o  gydymdeimlad. 
Yr  wyf  yn  synu  f od  fy  mrodyr  a'm  cyfeillion  yn  mhob  man  yn 
dangos  y  fath  gydymdeinilad  â  mi  yn  fy  nghystudd. 

"  Yr  wyf  yn  deall  yn  burion  fy  mod  yn  llithro  yn  raddol  i'r  glyn. 
Ond  y  mae  genyf  Waredwr  holl-ddigonol.  Diolch  iddo  am  beidio 
fy  llwyr  adael.  Hyny  a  haeddais.  Gweithiwch  *tra  yr  ydyw  hi 
yn  ddydd,  y  mae  y  noê  yn  dyfod' 

"  Rhaid  i  mi  f od  ar  f yr  eiriau, 

"  Byddwch  well-well. 

"Robert  Ellls." 

Yn  yr  adeg  hon,  disgwyl  yr  ydoedd,  meddai,  "  am  gyflawniad  o 
iddewid  Iesu  Grist.  'Myfi  a'm  hegluraf  fy  hun  iddo.'"  Cafodd 
hyny  mewn  modd  amlwg  a  diamheuol,  gan  y  clywid  ef  yn  sibrwd 
mewn  modd  anwyl  a  mwynhaol  lawer  gwaith  yn  ei  oriau  olaf, 
"  0  !  Iesu  bendigedig  I  "  a  hyny  pan  yn  rhy  wan  i  fedru  dyweyd 
dim  arall.  Ond  fel  y  dywedai  ei  hun,  ac  y  mae  y  dywediad  yn 
gwbl  nodweddiadol  o'i  holl  fywyd.  "  Nid  peth  i  wneyd  arddangos- 
iad  rhodresgar  ohoni  ydyw  crefydd,  ond  peth  i*w phrofi  a'i  micyn- 
hau,  ac  yr  wyf  linau  yn  ei  chael  felly  mewn  gwirionedd  yn  y 
dyddiau  yma." 

Yn  y  modd  tawel,  hamddenol  >mia  yr  aeth  efe  i  mewn  i'w 
orphwysfa  nefol  am  wyth  o?r  gloch  nos  Sadwrn,  y  24ain  dydd  o 
Fedi,  1881,  yn  73  nilwydd  oed.  Yn  ei  fywyd,  cydnabyddodd  yr  Ar- 
glwydd,  a  hyfforddiodd  Duw  ei  holl  lwj-brau  :  ac  yn  ei  farwolaeth, 
sylweddolwyd  yn  llythyrenol  eiriau  yr  Arglwydd  trwy  y  prophwyO, 
"  Ni  frysia  yr  hwn  a  gredo." 

"  A  gw\-r  bucheddol  a  ddygasant "  ei  gorph  M  i'w  gladdu,  ac  a 
wnaethant  alar  mawr  am  dano  ef."  A  ganlyn  ydyw  yr  adroddiad 
o'r  gladdedigaeth  fel  yr  ymddangosodd  yn  y  Goleuad  am  Hydref 
8fed.  1881  :— 

"  Ond  heddyw  dyma  sydd  i'w  ddyweyd,  '  Efe  a  fu  farw  ac  a 
gladdwyd  j  '  Y  mae  y  corff  tàl,  lluniaidd,  urddasol  hwnw  yn 
gorwedd  dan  briddellau  y  dyffryn  yn  mynwent  Machpelah,  yn 
mhentref  Clwtybont,  yr  hen  fynwent  y  bu  ef  ei  hunan  gannoedd 
o  weithiau,  mae'n  debyg,  yn  gweinyddu  ynddi  mewn  claddeciig- 
aethau.  Y  mae  y  w^*neb  llawn  a  hawddgar  y  byddem  bob  amser 
yn  caru  edrych  arno,   a'i  rosynau  erbyn  hyn  wedi  gwywo  dan 


128 

awelon  ìnarwolaeth.  Y  mae  y  llaw  fu  yn  arwain  yr  ysgrifbin  i 
gynyrchu  cynifer  o  bethau  mor  ddetholedig  a  phrydferth  yn 
gorphwys  yn  y  beddrod  tywyll.  Y  mae  y  tafod  arianaidd  fu  am 
agos  i  haner  canrif  yn  cyhoeddi  efengyl  y  tangnefedd  gyda'r  fath 
nerth,  wedi  ei  glòi  gan  angeu.  Ddoe,  ary  30ain  o  Fedi,  yr  oeddem 
yn  hebrwng  ei  weddillion  i  dŷ  eu  hir  gartref.  Er  mai  am  haner 
awr  wedi  dau  yr  oeddid  wedi  hysbysu  y  cychwynai  yr  orymdaith 
ddifrifol  o'r  Ysgoldý,  oriau  cyn  hyny  yr  oedd  y  cerbydau  o  bob 
cyfeiriad  i'w  canfod  yn  dylifo  i'r  ardal,  a  lluoedd  ar  draed  yr  un 
modd.  Am  yn  agos  i  awr  cyn  cychwyn,  aeth  cannoedd  ar  gannoedd, 
y  naill  ar  ol  y  llall,  i  gael  un  olwg  ar  ei  wedd,  welw  erbyn  hyn,  ac 
nid  ychydig  o  ddagrau  gollwyd  gan  lu  o'i  hen  gydnabyddion  o  bell 
ac  agos.  Cyn  eychwyn  oddiwrth  y  tŷ  rhoed  allan  emyt\  briodol 
i'w  chanu  gan  y  Parch.  W.  Ryle  Dayies,  un  o'i  hen  ddisgyblion,  a'r 
hwn  erbyn  hyn  sydd  yn  weinidog  ar  eglwys  Dìsgwylía.  Gweddi- 
wyd  yn  dra  phriodol  gan  ei  gymydog  a'i  gydlafurwr  yn  yr 
ardalo^dd,  y  Parch.  W.  Rowlands,  Cefhywaen.  Yna  ffurnwyd  yn 
orymdaith  bruddaidd ;  yn  blaenu  yr  oedd  y  gweiuidogion  a'r 
pregethwyr,  yn  dri  a  thri ;  yna  y  blaenoriaid  yn  yr  un  drefn  ;  wedi 
hyny  y  cantorion  yn  llu  mawr ;  yn  dilyn  deuai  yr  elor-gerbyd  ; 
yna  y  cerbydau  yn  cynwys  y  teulu  a'r  perthynasau,  ac  wedi  hyny 
Ìuaws  mawr  o  gerbydau  eraill,  a  thyrfa  ddirfawr  ar  draed.  Bernir 
gan  rai  cymhwys  i  farnu  nad  oedd  beth  bynag  lai  na  4*XMJ  wedi 
dyfod  i  dalu  y  gymwynas  olaf  i'n  hen  dad  anwyl.  Cyn  myned  i'r 
gladdfa  aed  i  gapel  ëang  üisgwylfa,  yr  hwn  a  orlanwyd  gan 
gynulleidfa.  Er  mor  ëang  ydyw,  yr  oedd  lluaws  mawr  yn  methu 
cael  dyfodiad  i  mewn.  Cymerwyd  yr  arweiniad  yn  Disgwylfa  gan 
y  Parch.  W.  Rowlanda  Wedi  eanu  emyn,  *Ar  lan  íorddonen 
ddofn,'  &c,  gweddiwyd  yn  dra  gafaelgar  gan  y  Parch.  T.  <J\\vn, 
Porthmadog. 

"  Y  Parch.  W.  Rowlands,  cyn  galw  ar  frodyr  eraill,  a  sylwodd 
fod  y  diweddar  Mr.  Ellis  wedi  bod  yn  y  weinidogaeth  am  wyth 
mlynedd  a  deugain.  Yn  ystod  yr  holl  amser  llaf  uriodd  yn  ei  ardal 
enedigol.  Ni  bu  ohoni  o  gwbl  ond  ychydig  fisoedd.  Er  iddo 
barhau  yn  ei  ardal  ei  hunan,  yr  oedd  ei  barch  yn  parhau  hefyd,  ac 
yn  myned  yn  fwy  at  y  diwedd.  Edrychid  i  fyny  ato  ef  am  gynghor 
a  chyfarwyddyd  gan  bawb.  Yr  oedd  yn  ddyn  anymhongar — un  o'r 
rhai  mwyaf  felly.  Yn  ei  farwolaeth,  y  mae  bwlch  wedi  ei  wneyd, 
bwlch  na  lenwir  mohono  yn  fuan,  i'r  un  graddau  ac  yn  yr  un  ystyr 
ag  y  llenwid  ganddo  ef.  Yr  oedd  yn  awyddufl  am  anrhydedd,  nid 
iddo  ei  hun,  ond  i'r  Arglwydd  Iesu  Gri.-t. 

"  Y  Parch.  H.  Roberts,  Bangor,  a  sylwai  fod  y  golled  ar  ol  ein 
diweddar  frawd.  ^ír.  Robert  Ellis,  nid  i'r  ardaloedd  y  bu  yn  llafurio 


129 

ynddynt  yn  fwyaf  uniongyrcliol  yn  unig.  Tr  oedd  yn  golled.  i 
Gyfarfod  Y[isol  Arfon,  ac  yn  golled  i'r  Gymanfa.  Y  mae  siroedd 
Cymru  wedi  cael  colled.  Yr  ydym  wedi  colli  dyn,  ac  wedi  colli 
Cristion — Cristion  enwog  yn  mysg  ei  frodyr.  Yr  ydym  wedi  colli 
gweinidog — gweinidog  ffyddlawn,  un  ot  rhai  mwyaf  ffyddlawn  yn 
y  sir  yma,  ac  yn  siroedd  Cymru.  Os  gof ynir  yn  mha  le  y  mae  Mr. 
Ellis,  yr  unfyddaiynmhob  Cyfarfod  Misol — yn  mha  le  y  mae  ?  Nid 
yw  ar  y  ddaear,  y  mae  wedi  myned  o'r  byd  hwn  ;  y  mae  wedi  myned 
o'r  eglwys — yr  eglwys  filwriaethus.  Nid  yw  yn  un  man  ar  y 
ddaear.  Y  mae  wedi  ei  golli  o'r  weinidogaeth.  Y  mae  wedi 
rhoddi  ei  swydd  i  fyny  i  Ben  mawr  yr  eglwys.  Y  mae  wedi  ei 
golli.  Ond  y  mae  ei  goffadwriaeth  yn  fendigedig.  "\Yedi  cael 
promotion  y  mae  ein  brawd.  Y"  mae  wedi  cael  ei  anrhydeddu.  Y 
mae  y  geiriau  hyny, '  Yr  wyf  yn  ewyllysio  lle  yr  wyf  fi  f od  ohonynt 
hwythau  hefyd  gyda  myfi,'  wedi  cael  eu  sylweddoli  ganddo  ef .  Ni 
ddywedaf  fi  mai  efe  oedd  y  duwiolaf,  ac  ni  ddywedaf  mai  efe  oedd 
y  pregethwr  rhagoraf.  Pe  gwnawn  i  hyny,  mi  a  wnawn  gam  â 
chenedlaeth  pobl  yr  Arglwydd.  Ond  mi  a  ddywedaf  ei  fod  ef 
heddyw  yn  dduwiolach  na  neb  sydd  ar  y  ddaear.  Y'  mae  ei 
wybodaeth  erbyn  hyn  yn  helaethach  na  gwybodaeth  neb  sydd  ar  y 
ddaear.  Nifl  gẁn  i  ddim  yn  mha  sefyllfa  y  mae  yn  y  >~efoedd — pa 
safle  y  mae  wedi  ei  chymeryd.  Nid  oes  fawr  eto  er  pan  y  mae 
wedi  myned  yno.  Ond  y  mae  ei  ddedwyddwch  yn  berffaith.  '  Y 
mae  efe  wedi  marw,  yn  llefaru  eto.' 

"  Y  Parch.  G.  Jones,  Tregarth,  a  ddywedai  ei  fod  yn  teimlo  yn 
alarus  ar  ei  ol.  Yr  oeddem  yn  gyfoed,  yn  gyd-ieuenctyd.  Yr 
oeddem  wedi  ein  geni  a'n  magu  yn  y  wlad  hon,  ac  wedi  aros  ar  hyd 
ein  bywyd  yn  y  wlad  hon.  Buom  ni  yma  o  hyd.  Y"  mae  yma  rai 
eraill  wedi  eu  geni  a'u  magu  yn  y  wlad,  ond  nid  ydynt  cystal  a  ni. 
Y  maent  hwy  wedi  bod  yn  crwydro  tipyn.  Dechreuais  i  bregethu 
fiwyddyn  neu  ddwy  o'i  flaen.  Yr  adeg  yr  oeddym  yn  dechreu 
pregethu,  yr  oedd  ef  yn  son  am  fyned  allan  yn  genhadwi'.  Y'sgrif- 
enodd  lythyr  at  Parry,  o  Gaer,  gyda  golwg  ar  hyny.  Cymdeithas 
Genhadol  Llundain  oedd  yn  bod  y  pryd  hwnw.  Byddai  y  Gym- 
deithas  hono  yn  cael  ein  harian  ni,  ond  byddent  yn  gwrthod  ein 
pobl  ni.  Am  hyny,  cyn  hir,  fe  ffurfiwyd  cymdeithas  genadol  i  ni 
ein  hunain.  A  phe  buasai  y  gymdeithas  hon  yn  bod  yr  adeg  hono, 
diau  y  buasai  ein  hanwyl  frawd  wedi  myned  allan.  Yr  oedd  o  yn 
ddyn  gwrol  iawn,  yn  wahanol  iawn  i  mi.  Ac  am  ei  fod  yn  fwy 
gwrol  a  phenderfynol  na  mi  fe  aeth  o  'mlaen  i  er's  talm.  Fe'm 
gadawodd  i  fel  pregethwr  a  phobpeth.  A  dyma  fo  wedi  myn'd  o 
'mlaen  i  eto.  Fel  arall  y  byddem  ni  yn  trefnu  gyda'n  gilydd.  Fe 
fyddem  ni  yn  trefnu  i  mi  fyned  i  ffwrdd  yn  nghyntaf.  Ond  dyma 
i 


190 

fo  wedi  ein  gadael  m  yn  gynarach  nag  yr  oeddem  ni  yn  meddwl 
iddo  fo  wneyd.  Y  mae  wedi  cael  cadw  nosŵyl  yn  gynar.  Felly  y 
mae  meistr  ag  anrliydedd  ynddo  yn  gwneyd  gyda  gweision  da  bob 
amser.  Y  mae  yn  gadael  iddynt  gadw  noswyl  yn  gynar.  Felly 
am  ein  hanwyl  frawd,  cafodd  gadw  nosẃyl  yn  gynar.  A  dyma  ni 
heddyw  yn  myned  a'i  gorff  i'r  bedd.  'Dallwn  ni  ddim  gwneyd  dim 
gwell  iddo  heddyw.  Ac  yr  ydym  yn  cáel  ei  ro'i  mewn  lle  go  dda 
hefyd — ei  ro'i  yn  y  lle  '  y  gorweddodd  yr  Arglwydd.'  Dyma  y 
gymwynas  olaf  allwn  ni  wneyd  iddo,  ei  ro'i  yn  y  bedd.  Y  mae 
gan  Iesu  fìrist  un  gymwynas  eto  i'w  wneyd  iddo,  ei  godi  o'r  bedd. 
Bendith  y  Nef  fyddo  ar  ei  deulu,  ar  ei  weddw  yn  arbenig.  Y  mae 
hi  wedi  dyfod  i  berthynas  newydd  â  Duw  yr  wythnoa  yma.  Hi  all 
hawlio  Duw  dan  deitl  nas  gallasai  ei  hawlio  erioed  o'r  blaen, 
1  Bamwr  y  gweddwon.' 

H  Y  Parch.  T.  Roberts,  Jerusalem,  a  ddywedai  mor  fawr  oedd  y 
parch  a  deimlai  tuagat  y  diweddar  Mr  Ellis.  Yr  oedd  wedi  ei 
gyfarfod  am  y  waith  gyntaf  yn  llettŷ  y  pregethwyr  yn  Lirerpool. 
Y'r  oedd  dau  beth  ynddo  wedi  ei  daro  yn  neillduol,  un  o  ba  rai  a 
ganfu,  wedi  iddo  ddyfod  i'w  adnabod  yn  well,  nad  oedd  wir  am 
dano.  Un  o'r  ddau  beth  oedd  ei  gariad  at  y  gwaith,  a'i  yinrnddiad 
i'r  gwaith.  Po  fwyaf  cydnabyddus  y  deuai  ú  Mr.  Ellis,  cai  f od  hyny 
yn  hollol  wir  am  dano.  Peth  arallynddo  oedd  ei  ymddygiad  swta, 
ac  ymddangosiadol  sarug.  Ond  wedi  dyfod  i  Arfon  i  breswylio,  a 
bod  gryn  lawer  yn  ei  gymdeitlias,  yr  oedd  dyn  yn  dyfod  i'w  hoffl 
yn  fwy  fwy  o  hyd,  ac  yn  dyfod  i  weled  nad  oedd  dim  sarugrwydd 
yn  ei  galon.  Vr  wyf  yn  gobeitliio  y  cawn  ni  eto  ei  fwynhau  yn 
ei  ysgrifeniadau.  Yr  oedd  yn  ysgrifenydd  Cyrnraeg  rhagurol  a 
gwych.  Y  mae  ei  ysgrifeniadau  yn  cynwys  profion  fod  ynddo 
wir  athrylith.  Yr  oeddyn  esiampl  o  Fethodistiaeth  dda,  o  Fetho- 
distiaeth  Arfon.  Ychwaneg  na  hyny,  yr  oedd  yn  Fethodist  Calfin- 
aidd.  Ac  yr  oedd  yn  fwy  na  hyny,  yr  oedd  yn  gallu  cydymdrimlo 
â  phobplaid  grefyddol.  Dywedai  air  mewn  Cyfarfod  Misol  amaer 
yn  ol  oedd  yn  profi  hyny,  pan  yr  oedd  gweddio  dros  y  weinidog- 
aeth  yn  destyn  ymddiddan,  i  berwyl  felly,  na  byddai  byth  yn 
cychwyn  o'i  ystafell  ar  brydnawn  Sadwm,  pan  yn  myned  i'w  daitli 
Sabboth,  heb  ofyn  i'r  Arglwydd  fendithio  nid  yn  unig  ei  weinidog- 
aeth  ef  ei  hunan,  ond  gweinidogaeth  ei  holl  frodyr  gyda  phob  plaid 
grefyddol.  Dyna  i  chwi  rywbeth  'Catholic'  yn  ngwir  yatyr  y 
gair.  Y  ma^  dau  air  o?i  eiddo  ag  y  mae  yn  gweddu  i  7ii  en  hyatyried 
yn  ddifrifol.  Un  o'r  ddau  oedd  y  cweatiwn  y  clywid  ef  yn  ei  ofyn 
yn  fynych,  Beth  wnewch  ehwi  o'r  holl  bobl  annuwinl  >y<ld  yn  yr 
. •-!  ?  A  'lyna  y  gair  arall,  Nad  oes  obaith  am  lwyddiant 
crefydd  yn  y  wlad  heb  gael  diwygiad  crefyddol  grymas. 


131 

"Y  Parch.  D.  Morris,  Bwlan,  a  sylwai  fod  amlder  ei  feddyliau  o'i 
fewn  yn  peri  iddo  fethu  gwybod  pa  beth  a  ddywedai.  Pe  y  methwn 
a  dyweyd  dim  gan  fy  nheimladau,  dywedwch  am  danaf ,  ■  Wele  f el 
yr  oedd  efe  yn  ei  garu.'  Dydd  o  alar  niawr  yw  heddyw.  Dylai 
fod-yn  ddydd  o  ddiolch  mawr  hefyd.  Yr  ydym  wedi  colli  un  ag 
y  eyflawnwyd  llawer  o  dystiolaethau  y  Beibl  ynddo.  Xid  oes  gan 
neb  ddim  iw  ddyweyd  ond  y  da  am  dano.  Fel  y  dywedwn  weith- 
iau  am  ambell  un,  '  Cystal  ag  y  disgwyliwch  iddo  fod.'  Fe  fu  ein 
brawd  Mr.  Ellifl  felly,  cystal  ag  y  gallesid  diagwyl  iddo  f od.  Beth  pe 
gallesid  dyweyd  hyny  am  bob  un  sydd  yn  y  gynulleidfa  fawr  hon  ? 
A  fyddai  gan  ryw  un  ohonoch  rywbeth  i'w  ddyweyd  fel  pe  dywedwn 
am  dano  yn  ngeiriau  y  Beibl,  '  Yr  oedd  efe  yn  ŵr  cyfiawn '?  Daw  i 
f yny  âg  aml  un  o  hen  dduwiolion  y  Beibl.  Pe  y  dywedwn  air  arall  am 
dano, '  Gyda  Duw  y  rhodiodd  ef e,'  a  oes  rhy wbeth  gan  neb  ohonoch  i'w 
ddyweyd  yn  erbyn  hyny?  '  Yr  oedd  efe  yn  ŵr  Duw."  A  oes  yma  ryw 
un  a  wrthwynebai  y  dywediad  yma  am  dano  ?  Yr  oedd  yn  ŵr  Duw 
atoch  chwi,  ac  yn  ŵr  Duw  trosoch  chwi.  Nid  adnabum  i  yn  fy  oes 
neb  ffyddlonach  nag  ef .  Beth  y  mae  y  dyrf a  yma  yn  ei  ddyweyd  ? 
A  fuasai  rhywun,  ond  ar  gyfrif  ei  ffyddlondeb  a'i  ddaioni,  yn  peri  fod 
cynifer  â  hyn  yn  dyfod  i'w  gladdedigaeth  ?  Fe  barhaodd  ysbryd  y 
gwaith  ynddo  hyd  y  diwedd.  Nid  oedd  yn  ymresymwr  ond  yn  er- 
gydiwr.  Yr  oedd  yn  rhy  frysiog  i  ymresymu.  Ond  gallai  ergydio  i 
wneyd  i  fyny  am  y  diffyg. 

"Terfynwyd  y  gwasanaeth  yn  y  capel  drwy  weddi  gan  y 
Parch.  D.  Morris. 

"  "Wedi  gosod  y  gweddillion  i  orwedd  yn  y  bedd,  cyfarchwyd  y 
dorf  gan  y  Parch.  W.  Herbert,  Cysegr.  Dywedai  fod  pawb  ohonom 
yn  barod  i  ddyweyd  heddyw  f el  Eliseus  ar  ol  Elias,  '  Fy  nhad,  fy 
nhad,  cerbyd  Israel  a'i  farchogion.'  Y  mae  gwas  ffyddlon  i'r  Ar- 
glwydd  fel  yr  un  a  gleddir  heddyw  yn  dad  i'w  genedl  a'i  wlad. 
Ac  fel  y  mae  cerbydau  rhyfel  a  marchogion  yn  foddion  i  amddiffyn 
y  wlad,  felly  y  mae  gwŷr  da  fel  hyn  yn  amddiffyn  i  wlad  rhag 
drygau.  Colled  yr  ardal  yn  fawr  am  un  oedd  wedi  ei  osod  yn 
wyliedydd  i  dŷ  Israel,  am  im  oedd  yn  penderf ynu  bod  yn  lân  oddi- 
wrth  waed  pawb  oll.  Bu  ei  weinidogaeth  yn  afaelgar  a  miniog. 
Beth  wnaethoch  chwi,  ei  hen  wrandawyr,  â'i  weinidogaeth  ?  Nîa 
gellwch  fyned  heibio  i  orsedd  y  farn  heb  i'ch  cyf rif  fod  yn  frith 
gan  bregethau,  cynghorion,  a  rhybuddion  Eobert  Ellis.  Ein  dyled- 
swydd  ni  heddyw  ydyw  gogoneddu  Duw  ynddo  ef .  Er  fod  yma 
un  llestr  pridd  a  ddygai  ynddo  y  trysor  anmhrisiadwy  wedi  ei 
dori,  eto  y  mae  y  trysor  ei  hunan  yn  parhau  yn  ei  gyflawnder. 
Gweddîwn  am  i  Arglwydd  y  cynhauaf  anfon  gweision  i'w  gyn- 
hauaf." 


132 

Yr  oedd  yn  bresenol  gorph  mawr  o  weinidogion,  pregethwyr 
a  blaenoriaid  Arfon,  yii  nghyda  lluaws  o  gydlafurwyr  iddo  o  sir- 
oedd  ereill,  heblaw  miloedd  o  drigolion  yr  ardaloedd  cylchynol, 
wedi  dyfod  yn  nghyd  i  dalu  y  gymwynas  olaf  i  un  oedd  mor 
barchus  ganddynt,  ac  un  a  weithiodd  argyhoeddiad  i  gydwy- 
bodau  pawb  a'i  hadwaenai  mai  gẃr  Duw  ydoedd  mewn  gwir- 
ionedd. 

Traddododd  y  Parch.  Rees  Jones,  Brynmenai,  bregeth  angladdol 
i  Mr.  Ellis  yn  nghapel  Disgwylfa  noson  y  gladdedigaeth,  i  gynull- 
eidfa  luosog  a  llawn  galar  gan  ymdeimlad  o  golled,  oblegid  y 
gwyddent  "idywysog  ac  i  ŵr  niawr  syrthio  heddyw  yn  Israel." 
Dechreuwyd  y  gwasanaeth  gan  y  Parch.  Williarn  Thomas,  Dyffryn, 
a  phregethodd  Mr.  Jones  yn  afaelgar  a  grymus  oddiar  2  Timotheus 
iv.  7,  8  :  "  Mi  a  ymdrechais  ymdrech  dêg,  mi  a  orphenais  fy  ngyrfa, 
mi  a  gedwais  y  ffydd.  O  hyn  allan  rhoddwyd  coron  cyfiawnder 
i'w  chadw  i  mi,  yr  hon  rydd  yr  Arglwydd,  Bamwr  cyfiawn,  i  mi  y 
dydd  hwnw,  ac  nid  yn  unig  i  mi,  ond  hefyd  i  bawb  a  garant  ei 
ymddangosiad  ef ." 

Darfu  i  bwyllgor  Undeb  Llenyddol  Deiniolen  gynyg  gwobr  o 
ddeg  gini  am  Bryddest  Goffadwriaethol  iddo  ar  gyfer  eu  cylehwyl 
liynyddol,  dydd  Nadolig,  1882,  gan  ymddiried  y  gorchwyl  o  feirn- 
iadu  i*r  prif-fardd  Gwalchmai.  Allan  o  bump  cyfansoddiad  gwir 
ragorol,  barnwyd  yn  oreu  bryddest  "  Yr  Eryr,"  sef  y  Parch.  G. 
Tecwyn  Parry,  Llanberis.  V  mae  y  cyfansoddiad  hwn  gyda'r 
feirniadaeth  arno  wedi  ei  gyhoeddi  yn  llyfr  destlus. 

Yn  mis  Mai,  1883,  gosodwyd  Cóf-adail  ysgwâr,  gyda  Jjraped 
ì'ase  ardderchog  ar  ei  phen,  o  Aberdeen  Red  Granite,  i  ddynodi 
"man  fechan  ei  fedd"  ar  draul  y  teulu,  ar  yr  hon  y  mae  yn 
gerfiedig : — 

ER  COF  AM 

Y    PARCIL  ROBERT  ELLIS, 

YSGOLDY, 

A    FU    FARW    MEDI   24,    1881, 

VX  73  MLWYDD  OED, 

WEDI  PREGETIIU  GYDA'R  TRLTXYDDIOX  CALFINAIDD 

AM  48  MLYXEDD, 

A  GWASANÀBTHÜ  i:i  arglwydd  gyda 

PHOB  FPYDDLONDEB. 

-  A    ll'    1!  YDDLAWN    YX    KI    IfOLL    DY,    MEOYS    CWAS." 


133 

Pa  ìnor  anrhydeddus  bynag  y  dichon  y  góf-adail  hou  gael  ei 
hystyried,  y  gwirionedd  ydyw  yn  ngeiriau  Tecwyn :— 

u  Ei  fywyd  sanctaidd  yma  dan  eneiniad 
A  erys  yn  wyrdd-lesni  i*w  gymeriad  ; 
Côf-golofn  gras  a  fydd  ei  f ywyd  ef 
Yn  tlws  arddangos  pur  rinweddau'r  nef ; 
A'i  eiriau  erys  yn  ysprydion  byw 
I  anfarwoli  enw  gwron  Duw." 

Terf ynir  hanes  y  diwedd  hwn  a  ddaeth  yn  rhan  iddo  yn  ngeiriau 
diweddaf  yr  adroddiad  crybwylledig  o'r  gladdedigaeth  : — "  Bellach, 
heddwch  i  lwch  y  diweddar  ffyddlawn  Robert  Ellis,  Ysgoldŷ,  a 
nodded  y  nef  fyddo  dros  ei  weddw  a'i  blant,  ei  frodyr  a'i  chwior- 
ydd  galarus.  O'i  blant  y  mae  pump  yn  aros,  Alr.  R.  B.  Ellis, 
Clwtybont ;  Mr.  Ellis  E.  Ellis.  Ysgoldŷ  ;  Mr.  0.  R.  Ellis,  yn  America  ; 
Mrs.  J.  Owen  Jones,  Capel  Coch,  Llanberis ;  a  Mrs.  D.  P.  Williams, 
Medical  Ilall,  Llanberis.  Duwioldeb  ac  ymroddiad  eu  tad  a'u 
taid  ddisgyno  yn  helaeth  ar  y  plant  a'r  wyrion.  Ei  ddiwedd 
tangnefeddus  ef  fyddo  eu  diwedd  hwythau  un  ac  oll." 


PENNOD    XII. 

"DYN   DUW." 


Cymeriad  Mr.  Ellis  yn  nghyfmiad  y  ddau  air  hyn—Mr.  Ellis  fel 
Dyn—Darlun  desgrifiadol  ohono—Fel  meddyliirr—Athrylith,  ei 
natur  a'i  nodiceddau — Mr.  Ellis  yn  ddyn  o  athrylith—Symledd 
a  naturioldeb—Y  Pregethicr  ar  Ysgrifenydd—Craffder  sylw- 
adaeth — Dyn  Duic — Ei  grefydd  bersonol — Mr.  Ellis  fel  Pre- 
gethicr — Xodwedd  ei  bregethau — Darlun  ohono  yn  y  Picìpud — 
Mr.  Ellis  yn  y  Cyfarfod  Eghcysig — Ymweled  â  Chleifìon — Yn 
y  Cyfarfod  Misola'r  Gymdeithasfa — Ei dynerwch  at  bregethwyr 
ieuainc — Mr.  Ellisfel  ma-snachydd — Fel  gwladicr — Cyfanrwydd 
ei  gymeriad. 


Rhoddir  i  ni  yn  nghyfuniad  y  ddau  air  yma  a  ffurfiant  destyn 
y  bennod  hon  grynhodeb  cyflawn  o  nodwedd  a  neillduolion 
gwrthddrych  ein  sylw  presenol.  Yr  oedd  Mr.  Ellis  yn  ddyn, 
ac  yn  un  o'r  esiamplau  goreu  o'r  ddynoliaeth  uchaf  mewn 
corff  a  meddwl.     Ond  pa  mor  rhagorol  bynag  yr  ymddangosai 


134 

f el  dyn,  yr  oedd  ei  f od  yii  "  ddyn  Duw  "  yn  addurn  a  choron  ar 
y  cwbl. 

Fel  y  dywed  eí'e  ei  hun  mewn  un  cysylltiad,  nas  gall  dyn,  er  cael 
pob  gras,  fod  yn  ddim  uwchlaw  dyn  yrasol,  felly  y  rhaid  cydnabod 
na  wneir  i  fyny  mewn  cael  pob  gras  am  y  diffyg  o  r  hyn  sydd 
hanfodol  i  ddynoliaeth  ardderchog.  "  Er  i  ti  bwyo  ffól  mewn 
morter  a  phestl  yn  mhlitli  gwenith  ;  eto  nid  ymedy  ei  ffolineb  âg 
ef."  Pa  mor  wrthun  bynag  y  sẁnia  yr  ymadrodd  dyn  ffôl  duiriol, 
y  mae  yn  enw  digon  priodol  ar  y  neb  sydd  gauddo  ddynoliaeth  sâl 
o  radd  isel,  ac  eto  y  gwél  Duw  yn  dda  trwy  raa  ei  achub.  Felly 
i  sicrhau  defnyddioldeb  mewn  bywyd  a  chymeradwyaeth  ein 
crefydd  i  at-dynu  eraill  at  y  Gwaredwr,  y  mae  o'r  pwys  mwyaf, 
nid  yn  unig  ein  bod  wedi  ein  geni  o  Dduw,  ond  hefyd  fod  dynoliaeth 
hyd  yn  nod  "  yr  hen  ddyn  "  ei  hunan  yn  meddu  olion  amlwg  o 
elfenau  gwir  fonedd  natur.  Y  mae  dyn  eto  yn  werthfawrocuch 
nag  aur  coeth ;  'ie,  dyn  na  chún  o  aur  Ophir. 

Cafodd  gras  y  fantais  hon  ar  Mr.  Ellis  o  gael  dynoliaeth  wir 
ardderchog  i  fod  yn  sylfaen  cymhwysiad  arno  i  yrfa  o  ymroddiad 
a  hunan-aberthiad  dros  Iesu  Grist.  Yr  oedd  efe  yn  ddyn  yn  Uawn 
ystyr  y  gair,  ac  fel  "  dyn  Duw,"  sancteiddiwyd  y  ddynoliaeth  hon  i 
ymgysegriad  trylwyr  yn  ngwasanaeth  ei  Arglwydd.  Yr  oedd  ei 
ddynoliaeth  trwy  ras  yn  cynieradwyo  yr  Efengyl  i  bawb  a'i 
hadwaenai. 

Teimlwn  raddau  neillduol  o  anhawsder  i  dynu  portreiad  o'i 
ddynoliaeth  allanol,  am  nad  oes  genym  ymddiried  yn  ein  gallu 
desgrifìadol  i  wneyd  cyfiawnder  ú'r  gwrthddrych.  Nia  gwyddom 
yn  nglŷn  á'r  anhawsder  hwn  pa  un  fwyaf  ydyw  gyda  golwg  ar  y 
rhai  a'i  hadwaenai  yn  bersonol  ynte  y  rhai  na  chawsent  y  fantais 
hono.  Gyda'r  blaenaf,  ein  perygl  fyddai  syrthio  yn  is  na'r  hyn  a 
ddisgwylid ;  a  chyda'r  olaf,  ofni  yr  ydym  nas  gallwn  roddi  ond 
darlun  anmherffaith  iawn  ar  y  goreu.  Dan  yr  amgylchiadau,  nis 
gallwn  wneyd  yn  well  na  gosod  yma  ddesgrifiad  ohono  o  ran  "  y 
dyn  oddiallan  "  yr  anrhegwyd  ni  ág  ef  gan  ein  cyfaill  medrus  yn  y 
cylch  hwn  o  athrylith  lenyddol,  y  Parch.  G.  T.  Parry.  Dyma  fel  y 
desgrifir  ef  gancM 

"  Yr  oedd  urddas  yn  perthyn  i  ddynoliaeth  Mr.  Ellis  uwchlaw  y 
cyíîredin  o  ddynion.  Yr  ydym  yn  cofio  sylwi  arno  yn  arbenig 
un  tro  pan  yr  eisteddai  yn  Nghadair  Lywyddol  Cyfarfod  Misol 
Arfon.  Y  mae  yn  cyfodi  ar  ei  draed.  V  mae  yn  ei  hwmour  naturiol 
ei  hun  heddyw  pob  y8g<  igiad  u'i  eiddu  yn  naturiol  ae  awgrymiadol, 
a'r  peth  hwnw—mò.  oes  enw  i'w  roddi  arno  eydd  yn  bod  pao  y 
mae  meddwl  dyii  o  ran  ansawdd  yn  gartreful,  yn  rhoddi  eneiniad 
ar  bobpeth  a  berthyn  iddo. 


135 

"  Ynidrechwn  dynu  ardeb  bychan  ohono  yn  ei  gorph  ac  ansoddau 
ei  feddwl  bywiog  er  niwyn  i'r  oes  a  ddêl  gael  rhyw  syniad  ani  ei 
neülduolion. 

"  Meddai  gorff  lluniaidd  iawn,  tàl,  a  hoenus  yn  ei  ysgogiadau, 
syth  a  glân  o  ran  ei  brydwedd,  yn  gydnerth  a  gogyhyd  ei  esgeir- 
iau,  ac  yn  ei  syniudiadau  yn  sydyn  fel  y  gwynt.  Mor  ddynol 
ydyw  ffurf  ei  wyneb,  ac  y  niae  y  graen  sydd  ar  ei  wyneb  yn 
sicrwydd  fod  bywyd  yn  gryf  yn  ei  gyfaiisoddiad.  Y  mae  ei  ben  o 
faintioli  ychydig  yn  fwy  na'r  cyü'redin,  talcen  uchel,  llydan  a 
llawn,  yr  aeliau  braidd  yn  drymaidd,  a  dau  lygad  byw,  chwareus, 
a  thyner  pan  y  mae  pobpeth  yn  iawn,  ond  yn  dän  byw,  frlauillyd.  a 
gwibiog  pan  y  mae  rhywbeth  o'i  le  ynddo  ef  ei  hun,  neu  ynte 
mewn  rhywrai  eraill.  Y  mae  y  gruddiau,  y  trwyn.  y  genau,  a'r  ên 
yn  naturiol,  holl  ranau  y  wynebpryd  yn  cyfareb  i*w  gilydd  mewn 
ffurf  a  maint,  a  theimlir  wrth  edrych  arno  ei  fod  yn  spedmen  da 
o'r  wynebpiryd  dynol  yn  ei  arddunedd  cynhenid,  a  choronir  y 
nodweddion  prydferth  hyn  âg  urddas  yr  henafgwr — gwallt  gwỳn 
fel  y  gwlàn. 

'•  Yr  oedd  amrywiaeth  yr  expres8Ì0iu  yn  y  wynebpryd  bron  yn 
ddiderfyn,  ac  yn  hollol  ddarostyngedig  i'r  mood  hwnw  y  byddai  ei 
feddwl  ynddo  ar  y  pryd. 

"  Yr  oedd  yr  olwg  allanol  hou  arno  yn  gredit  i'r  Cyf  uncleb  y 
perthynai  iddi,  ond  yn  y  '  dyn  oddimewn '  yr  oedd  ei  wir  ragoriaeth, 
oblegid  ei  neillduolrwydd  niawr,  a'r  hyn  oedd  yn  achos  o'r  holl 
ysgogiadau  sydyn,  nwyfus,  gweledig  oedd  y  meddwl  gwreiddiol, 
amiibynol,  nwyf us  a  chwareus  oedd  yn  gweithredu  yn  yr  anweledig. 
Hwn  oedd  yn  edrych  yn  llym  ueii  dyner  trwy  y  llygaid,  yn  ol  ei 
deimlad  prttddglwyf  us  neu  lawen  ar  y  pryd— yu  gwrando,  er  heb 
glywed  ond  ambell  air  gan  absenoldeb  meddwl,  ac  yn  y  cynhyrfiad 
yn  peri  iddo  neidio  i  fyny  yn  fyw  0  drydau  gwyllt,  dirëol,  ac 
weitbiatt  yn  carlamu  yn  mlaen,  heb  ffrwyn  y  farn  i  lywodraethu  ei 
gamrau  trystiog  a  nwyfnfl  i'w  dwyn  dan  rëol — yn  gyru  yn  mlaen 
gan  godi  ei  lêf  yn  grâs,  a'i  drem  yn  wyllt,  yn  eistedd  yn  sydyn,  yn 
synfyfyrio — yn  cyfodi  eilwaith — yn  sefyll  yn  f ud — yn  tyneru  yn 
ŵyl  fel  baban  yn  ei  gryd,  ac  yn  gahr  ei  eiriau  yn  ol.  Y  gweith- 
rediadau  rhyfedd  hyn  oeddym  ni  yn  eu  gweled,  ond  yr  oedd  yr 
achos  mawr  ohonynt  yn  anweledig  yn  y  meddwl  gwreiddiol, 
hoenus,  oedd  yn  rhydd  ac  yn  nghanol  ei  nw^'liant.  Cymerai  y 
pethati  hyn  le  weithiatt  pan  na  byddai  neb  yn  disgwyl  am  danynt, 
ond  yr  oeddynt  yn  amlygiadau  neillduol  o  nodweddion  ei 
feddwl,  yn  ei  arabedd  llym  a  ffraeth,  a'i  dyuerwch  prydferth 
yr  tm  pryd. 

"  Plentyn  natur  ydoedd  mewn  gwirionedd,  a  thyfodd  liyd  y 


136 

diwedd,  gan  gadw  ei  neillduolion  er  holl  nerth  dynwaredol  ac  un- 
ff  urfiol  yr  oes.  Tra  yr  oedd  pawb  bron  yn  sefyll,  cerdded  ac  yn 
edrych  yn  yr  ystûm,  ynmeddwl  ac  yn  siarad  ynyr  un  dôn,  yr  oedd 
ef  yn  eu  canol  yn  cadw  ei  neillduolion  ei  hun,  ac  enillodd  ei  le  yn 
anrhydeddus  fel  y  cyfryw  yn  holl  gysylltiadau  ei  fywyd.  Ün 
Robert  Ellis  a  fu,  ac  ni  ddaw  arall  ar  ei  ol.  Y  mae  y  type  wedi  ei 
roddi  i'w  gadw.  Ond  erys  ei  gymeriad  crẁn,  cyfan  a  phur  yn  gôf- 
golofn  ardderchog  iddo  yn  ei  wlad,  ei  eiriau  ffraeth  fyddant  yn 
ysprydion  byw  trwy  gymoedd  Eryri  am  lawer  oes,  a'i  athrylith 
dlôs  a  flagura  yn  ei  ysgrifeniadau  tra  y  darllenir  iaith  y  Cymry. 
Heddwch  i'w  lwch." 

Eithr  nid  oedd  y  dyn  oddiallan,  er  mor  ardderchog,  ond  y  babell, 
yn  yj*  hon  y  preswyliai  yr  enaid  anfarwol  a  gafodd  ei  fodolaeth  yn 
ngwaith  Duw  yn  anadlu  yn  ei  ffroenau  ef  anadl  einioes.  Yr  enaid 
hwn  ydyw  y  dyn  niewn  gwirionedd.  Dyma  addurn  a  choron 
rhagoriaeth  creadigaeth  dyn,  a  dyma  ogoniant  dynoliaeth  y 
gwrthddrych  dan  sylw.  Meddiannwyd  ef  yn  nechreuad  ei  oes  âg 
argyhoeddiad  dwf n  o  uwchafiaeth  yr  enaid  ar  y  corff,  ac  o'i  ddyled- 
swydd  yntau  mewn  canlyniad  i  feithrin,  diwyllio  a  choethi 
galluoedd  yr  enaid  hwn  i'r  gradd  uchaf  o  berffeithiad  y  gallai 
ymestyn  ato.  Y  mae  ei  hanes  boreuol  yn  ei  ddangos  yn  un  a 
lafuriai  yn  ddyfal  yn  y  cyfeiriad  yma.  Y  canlyniad  fu,  daeth  yn 
feddyliwr  ac  yn  gymeriad  hollol  ar  ei  ben  ei  hun.  Nid  ydym  yn 
dyweyd  ei  fod  yn  uwch  f  el  meddyliwr  na  dynion  yn  gyffredin,  ond 
trwy  y  cwrs  o  astudiaeth  a  sylwadaeth  y  disgyblodd  ei  hun  drwyddo, 
daeth  yn  feddyliwr  nad  oedd  undyn  am  foment  yn  tybied  ei  fod 
yn  ceisio  efelychu  neb  arall.  Gwnaeth  ffurf  neu  gynllun  (mould) 
o  feddwl  a  barodd  ei  fod  yn  ymddangos  yn  hollol  fel  efe  ei  hunan, 
ac  nid  neb  arall.  YTr  oedd  o  feddwl  yn  hoenus,  pert  a  sydyn,  ond 
yn  hollol  dlws  a  naturiol.  Rhodcles  hyn  fath  o  fireindra  i'w  ddull 
o  feddwl  a'i  gwnai  bob  amser  yn  llawn  o  sẃyn  i  wrando  arno. 
"  Nid  yw  pob  pren  yn  y  goedwig  yn  tyfu  yn  yr  un  ffurf,  er  bod  y 
bywycl  sydd  yn  yr  oll  yr  un  o  ran  natur  ;  ond  gwahaniaetha  yn  y 
dadblygiad  ohono.  YTr  un  modcl  y  gellir  dyweyd  am  y  bywyd  dynol. 
Nid  ydyw  hwn  y-chwaith,  er  yr  un  o  ran  natur,  yn  dadblygu  yn  yr 
un  ffurf,  oblegicl  fel  rheol  y  mae  i  bob  dyn  nodWedd  gynhenid  sydcl 
yn  perthyn  iddo  ef  ei  hun." 

Y  mae  y  wedd  hon  ar  y  dyn  yn  ein  dwyn  wyneb  yn  wyneb  â 
chwestiwn  pwysig  ei  athrylith.  Profa  y  dyfyniad  blaenorol  fod 
elfen  o  wreiddwlder  yn  perthyn  iddo,  ac  y  mac  hyny  yn  gyfystyr  .i 
dyweyd  ei  fod  i  ryw  raddau  yn  athrylithgar.  Gorchwyl  digori 
anhawdd  yr  un  pryd  yw  medru  dyweyd  betfa  ydyw  athrylith.  Y 
mae  y  darnodiaclau  o'r  hyn  yclyw  bron  mor  amrywiol  a'r  ff urtìau  y 


137 

mae  lú  ei  hunan  yn  profi  ei  bodolaeth  drwyddynt.  Dichon  y  bydd 
dyweyd  f  od  gwir  athrylith  yn  gynwysedig  mewn  cyf uniad  ansoddau 
meddyhol  cyferbyniol,  os  nad  gwrthwynebus  i'w  gilydd,  yn  ddar- 
nodiad  llawn  mor  gryno  a  chynhwysfawr  a'r  un  arall.  Yn  ol  y 
darnodiad  hwn,  ceir  ymdreiddiad  dwfn  yn  gyf unedig  á  dychymyg 
bywiog,  a  chraffder  cyflym  yn  gyfunedig  âg  ymroddiad  di-ildio  a 
phenderfynol.  Y  mae  yr  athrylith  hon,  gan  hyny,  yn  gwneyd  ei 
hun  yn  hysbys  trwy  ddwyn  o  gwmpas  yn  ei  ffordd  ei  hun  mewii 
rhyw  gylch  o  weithrediad  dynol  rywbeth  anyhyffredin.  Nid  ydyw 
yn  gwneyd  un  gwahaniaeth  pa  un  ai  mewn  rhoddi  ffurf  neicydd.  i'r 
hyn  oedd  yu  bod  yn  flaenorol,  ynte  dyfeisio  yr  hyn  sydd  neicydd  a 
wna  athrylith.  Profa  ei  bodolaeth  yn  y  naill  ffordd  a'r  llall.  Felly 
y  mae  ei  chynyrchion  hi  bob  amser  yn  cael  eu  nodweddu  â 
yicreiddiolder  o  ran  ffurfneu  wùianedd. 

Pa  un  bynag  ai  yn  ol  safon  y  daruodiad  hwn  o  athrylith,  neu 
ynte  yn  ol  y  deffìniad  ohoni  fel  gallu  i  gymeryd  trafferth,  neu  ryw 
ddarnodiad  arall,  nis  gall  un  darllenydd  ystyr-bwyll  ar  ol  darllen 
yr  huuan-gofiant  blaenorol  a'r  gweithiau  dilynol  wrthod  i'n 
gwrthddrych  safle  o  anrhydedd  yn  mhlith  gwir  feibion  athrylith. 
Y  mae  y  symledd  a'r  naturioldeb  arddull  a  berthyn  iddo  yn  brawf 
diymwad  ohoni.  Ceir  ynddo  ymdreiddiad  dwfn  i'r  eg^wddorion 
ydynt  o  dan  ac  yn  llywodraethu  digwyddiadau,  a  hyny  yn  gyfun- 
edig  â'r  dychymyg  mw^,-af  bywiog.  Y  mae  craffder  a  dyf al-barhad 
wedi  cael  ieuad  prydferth  odiaeth  o  gymharus  ynddo.  Y  mae  yr 
asbri  ysgafn  llawn  o  fywyd  a  rêd  drwy  ei  ysgrifeniadau  yn  brawf 
anwadadwA*  o  athrylith  wir. 

Ond  nodwedd  neillduol  ei  athrylith  ef ,  fel  y  daw  i'r  golwg  yn  ei 
bregethau  a'i  ysgrifeniadau.  ydyw  y  gallu  i  gymeryd  trafferth  gyda 
phobpeth  nes  ei  wneyd  yn  iawn.  Nid  oedd  ei  feddwl  yn  cael  ei 
nodweddu  gan  barodrwydd  i  gynyrchu  llawer,  yn  gymaint  a'r 
drafferth  a  gymerai,  a'r  ymdrech  y  byddai  ynddi  yn  barhaus  i 
ddwyn  allan  yr  hyn  fyddai  ganddo  yn  y  symledd  a'r  naturioldeb 
oedd  mor  briodol  iddo.  Ysgiifenai  ei  bregeth  bedair  neu  chwe' 
gwaith  drosodd  cyn  meddu  ymddiiied  ynddi  i'w  thraddodi,  a'r  un 
modd  drachefn  gyda'i  ysgrifeniadau  cyn  anturio  eu  hanfon  ymaith 
i'w  hargraffu.  Bhydd  hyn  gyfrif  i  fesur  mawr  am  symledd, 
coethder  a  dillynder  ei  iaith  a'i  arddull  yn  ei  bregethau  a'i 
ysgrifeniadau.  Yr  oedd  hyd  yn  nod  y  bhcch  a  gynwj-sai  y  perl  o 
f eddwl  yn  gaboledig  ganddo,  ac  yn  waith  celf yddyd  o'r  radd  uchaf , 
ac  yr  oedd  y  perl  cuddiedig  ynddo  yn  llawn  gwerth  y  drafferth  a 
gymerid  gyda'r  blwch  oedd  i'w  gadw.  "  Chwiliodd  y  pregetliwr 
am  eiriau  cymeradwj-."  Pregethodd  yr  efengyl,  ac  ysgrifenodd  yn 
iaith  y  werin,  gan  gyflawni  pob  diffyg  o  eiddo  hono  a  chyfiawnder 


.138 

iaith  y  Beibl  Cymraeg.  Rhoddodd  adgyfodiad  i  lawer  hen  air 
Cymraeg  oedd  wedi  ei  gladdu,  gan  beri  i  ni  deimlo  y  golled  a 
gawsom  trwy  ollwug  ymaith  eiriau  syml  ac  unsill  yr  hen  iaith, 
a'u  newid  am  fursendod  cymysg-ryw  llawer  o'r  bastardd-eiriau 
diweddar.  Sicrheir  gan  wŷr  o  farn  a  gallu  fod  ei  Gyraraeg  yn  ei 
bregethau  a'i  yegrifeniadau  yn  gynllun  o  symledd,  nerth  ac 
effeithiolrwydd. 

Beth  bynag  ydoedd  rhagoriaeth  ei  athrylith  fel  y  deuai  i'r  gohvg 
yn  amwÌBg  allanol  ieithweddiad,  yr  oedd  ei  phrif  ragoriaeth  yn 
nghynwysiad  y  bregeth  a  mater  yr  ysgrif.  Tra  yr  oedd  gwir 
fywyd  athrylith  yn  amlwg  yn  y  bregeth  a'r  ysgrif,  yr  oedd  llinell 
eglur  o  wahaniaeth  rhyngddynt  á'u  gilydd,  a  gwahaniaethiad  sydd 
yn  codi  o  syniad  priodol  am  yr  hyn  sydd  hanf'odol  i'r  naill  a'r  llall 
ohonynt.  Nodwedd  ei  bregethau,  gan  mwyaf,  ydoedd  y  cyffrous 
a'r  ymarferol.  Yr  oedd  ei  hunan  yn  ddyn  o  feddwl  difrif-ddwys. 
Yr  oedd  dyfnder  yn  ei  grefydd,  ac  o  ganlyniad  dwysder  yn  ei 
weinidogaeth.  Ilyn,  y  mae  yn  bosibl,  sydd  yn  un  peth  yn  cyfrif 
am  y  ffaith  mai  anfynych  iawn  y  ceid  ganddo  bregeth  ar  bwnc 
duwinyddol  a  ofynai  ymresymiad  manwl  a  chywrain.  Xid  oedd 
ganddo  nemawr  o  flâs  ar,  na  hamdden  at  orchwyl  felly.  Fel  y 
sylwai  y  Parch.  David  Morris,  ddiwrnod  ei  gladdedigaeth,  nid  oedd 
ganddo  yr  amynedd  angenrheidiol  i  ymresymu  yn  fanwl,  ond  yn 
hytrach  ergydiwr  ydoedd  a  anelai  ei  saethau,  acaluchiai  ei  belenau 
i  ganol  gwersyll  y  gelynion,  ac  a  glwyfai  yn  farwol  y  rlian  amlaf 
o  lawer.  "  Pregethwr  cyfiawnder  "  oedd  y  teitl  a  enillodd  ar  hyd 
ei  weinidogaeth,  ac  wedi  ei  farw  gellir  clywed  aml  un  yn  gofyn, 
"  Pwy  a  ddywed  wrthym  bellach  am  fyw  yn  onest,  talu  ein  dyled- 
ion,  ac  arfer  cyfiawnder  ymarferol  ar  ol  ymadawiad  Robert 
Ellis?" 

Yn  ei  ysgrifeniadau,  drachefn,  ni  a  gawn  ei  athrylith  ddiledryw 
yn  dyfod  i'r  golwg  yn  y  bywyd  sydd  yn  rhedeg  trwy  ei  holl 
ddeegrinadau.  Y  mae  yn  portreadu  y  gwahanol  ddigwyddiadau 
mor  fyw  a  gwirioneddol  nea  y  mae  y  meddwl  yn  eu  gweled  yn 
ymsymud  ger  ei  fron.  Teimlir  wrth  eu  darllen  y  gallai  arlunydd 
medrus  dynu  darlun  campus  ar  y  canvas  oddiwrtbynt.  Y  mae 
adgyfodiad  bywyd  i'w  gael  ynddynt  i'r  cymeriadau  o  rai  rhagorol 
y  ddaear  a  bortreadir  ganddo  yn  ei  ysgrit'au.  Megys  y  dywed  am 
dano  ei  hun  fel  darllenwr,  "  Rhaid  i  mi  ochelyd  y  novel,  onite  bydd 
i'r  cyfryw  ddarlleniad  fy  icitchio.  Cefais  brawf  o  hyny  yn 
ddiweddai  yn  un  o  nofelau  Syr  Walter  Scott."  Felly  y  gellir 
dyweyd  am  dano  f el  ysgrif enydd,  fod  ei  feddwl  yn  cynwya  y  teithi 
hyny  a  fuasent  yn  sicrhau  iddo  safie  uchel  ac  anrhydeddus  fel  ffug- 
hanes}*dd   o  draddodiadau  a  rhamautau  Cymreig    yn    wladol  a 


139 

chrefyddol.  Oud  cysegrodd  ef  ei  holl  daleutau  i  grefydd,  a  bydd 
crefydd  ar  ei  heuill  am  byth  oblegid  yr  ymgysegriad  hwn  o'i  eiddo. 

Yn  ngrym  yr  athrylith  hon,  er  iddo  hanu  o  urddasol  feibion 
llafur,  a  pharhau  ar  hyd  ei  oes  faith  o  rau  teimlad  ac  yspryd  yn  un 
o'r  bobl  gyffredin,  dyrchafwyd  ef  i  fod  yu  freuin  arnyut  i*w 
llywodraethu  yu  ìnhob  daioui  a  rhinwedd.  Cariodd  argyhoeddiad 
o  ddifrifoldeb  a  chydwybodolrwydd  gyda'i  holl  ddysgeidiaeth  a 
ddiarfogai  feirniadaeth,  ac  a  orfodai  ei  wraudawyr  i  gredu  ei  fod 
yn  ymboeui  yu  y  gair  a'r  athrawiaeth  o  gariad  tuagatyut,  ac  o 
awydd  pur  a  syml  am  ogoniant  y  Diw  a  wasanaethai.  Ni  chafodd 
ond  ychydig  o  f anteision  addyag,  ond  gwnaeth  y  defnydd  goreu  o'r 
ychydig  a  gafodd,  a  chyda  meddwl  parod  i  dderbyn,  parhaodd  i 
lafurio,  ac  yu  euwedig  i  sylwi  ar  bobpeth,  fel  yr  oedd  yu  un  o'r 
dynion  ëaugaf  ei  wybodaeth  yn  anirywiol  ganghenau  dysgeidiaeth 
gyffredinol  a  duwinyddol  y  cyfai-fua^om  ág  ef.  Cofus  geuym 
glywed  am  y  diweddar  Mr.  Humphrey?,  Dyiîryn,  yn  gofyn  am 
ddyu  y  dywedìd  am  dauo  wrtho  ei  fod  yn  ddyn  o  wybodaeth  ëaug, 
"  Èut  ìs  he  a  man  of  ob-sercation  t "  (  "  A  ydyw  yu  ddyu  o  sylwad- 
aeth  ? '" )  Hyn  mewn  modd  neillduol  oedd  un  o  nodwedcÜou 
arbenig  Mr.  Ellis.  Yr  oedd  yn  sylwedydd  craffus,  mauwl  a  chofus, 
fel  nad  oedd  dim  bron  yn  digwydd  yn  ei  ddyddiau,  nad  oedd  trwy 
ei  sylwadaeth  yn  ychwanegu  yn  barhaus  at  ystorfa  ëang  ei  wybod- 
aeth.  Fel  y  dywed  iui  am  dauo,  nid  oedd  genym  neb  a  dalodd  fwy 
o  sylw  i  agwedd  crefydd  yu  ein  plith,  ac  ni  feddem  wyliwr  mwy 
effro  a  ffyddlawu  ar  ffurriau  Seion  nag  efe.  Y  mae  t- i  yagrifan  ar 
yr  Adfywiadau  Crefyddol,  ac  ar  Gyfarfodydd  Misol  Sir  Gaernarfon 
ac  Arfon,  yn  brawf  diamheuol  o'r  elfeu  hcn  a  nodweddai  ei 
athrylith. 

Y  mae  y  sylw  a  wnaed  ar  ei  waith  yn  cysegru  ei  athrylith 
i  wasauaeth  crefydd  Iesu  Grist.  yn  ein  dwyn  ar  nnwaith  o  edrych 
amo  fel  dyn,  i  syllu  arno  fel  yr  oedd  yn  u  ddyn  Duw."  Beth  bynag 
a  ddaeth  trw^-  lafur  ac  ymrüad  i  fod  fel  dyn,  aberthodd  y  cwbl  ar 
allor  crefydd  i'r  Duw  y  teimlai  mor  rwyinedig  iddo  am  dcüaugfa 
ac  iachawdwriaeth  i'w  euaid.  Nid  oes  un  lle  i  neb  amheu  gwiriou- 
edd  ei  grefydd  bersouol.  Y  mae  yn  ddiamheu  mai  efe  ei  hunau  a 
amheuodd  fwyaf  arui  o  bawb.  Dwy  elfen  fawi-  lwodraethol  ei 
fywyd  crefyddol  oeddynt  fyfyrdod  a  gwaith.  Trwy  yr  elfenau 
hyn  fel  moddion  y  derbyniai  ei  nerth  ysprydol.  Ei  hoff  awdurou 
i'w  darlleu  er  adeiladaeth  ysprydol  oeddyut  Baxter,  Gurual, 
Bunyau,  Charles  o'r  Bala,  George  Lt-wis  ac  eraill  o  dueddfiyd  i 
gyuyrchu  gydag  ychwanegiad  gwybodaeth,  yspiyd  defosiynol  ac 
addolgar.  Llefara  yr  un  frawddeg  a  ddyfynwyd  yn  barod  o'i 
ddydd-lyfr,    "Cael   fy  chwipìo  gan  Baxter  j-n    '  Xghorijhwyûfa'r 


140 

Saint ' "  gyf rolau  am  ansawdd  a  moddion  cynydd  ei  grefydd  ber- 
sonol  ac  ysprydol.  Treuliodd  oes  ddisglaer  f  el  Cristion  cywir  er 
anrhydedd  i'w  Waredwr  a  gogoniant  i  Dduw. 

Ond  yr  oedd  efe  yn  "ddyn  Duw"  mewn  ystyr  uwch  na  hon. 
Dyma  ydoedd  efe  mewn  modd  arbenig  yn  y  cymeriad  o  bregethwr 
yr  efengyl.  Yr  oedd  ef  yn  y  cysylltiad  hwn  yn  llenwi  i  fesur 
mawT  syniad  Dr.  Owen,  fod  gwir  weinidog  ì  Grist  yn  grëadigaeth  o 
eiddo  Daw.  Yn  y  gwâs  a'r  prophwyd  anfonedig  yma  gan  Dduw, 
a  chenadwri  cymod  wedi  ei  hymddiried  iddo  i'w  thraethu  i  fyd 
colledig,  y  ceir  eglurhad  llawn  a  boddhaol  ar  y  gwneyd  a  fu  arno 
fel  dyn.  Buasai  dynoliaeth  allanol  a  meddyliol  o'r  fath  oedd 
ganddo  ef  mewn  perygl  o  fyned  yn  ofer,  ond  fel  y  daeth  yn 
gysegredig  ganddo  yn  y  cymeriad  o  "  ŵr  Duw." 

Mewn  trefn,  gan  hyny,  i'w  weled  yn  y  cymeriad  uchaf  hwn, 
rhaid  i  ni  ei  ddilyn  yn  ngwahanol  gylchoedd  ei  weithgarwch  a'i 
ddefnyddioldeb.  Fel  y  cylch  uchaf  a  phwysicaf,  rhaid  ei  ddilyn  i'r 
pwlpnd,  er  cael  golwg  arno  fel  "  cenad  hedd  "  yn  sefyll  rhwng  y 
byw  a'r  meirw.  Yr  ydyni  yn  barod  wedi  manylu  ar  ei  bregethau 
fel  cyfansoddiad,  a  chyn  cael  darlun  ohono  fel  pregethwr  y  mae 
sylw  neu  ddau  ar  nodiuedd  ei  bregethu  yn  ymddangos  i  ni  yn 
angenrheidiol.  Y'r  oedd  ei  bregethu  yn  amlwg  yn  amcanu  at 
leshâd  ysprydol  ei  wrandawyr.  Ceid  yn  ei  bregeth  amrywiaeth, 
cymesuredd  a  chysondeb,  ond  ymgollai  y  cwbl  mewn  unoliaeth 
bywyd  harcld.  Yn  hyn  tebygai  i'r  Arglwydd  Iesu.  Pregethai  yn 
f ynych  gyda'r  fath  ryinusder  nes  dychrynu  y  di-grefydd.  Arweiniai 
ei  wrandawyi  at  Sinai,  "  mangre  y  daran-f ollt  gref ,"  ond  ymarferol, 
fel  yr  awgrymwyd  o'r  blaen,  oedd  nodwedd  amlwg  ei  bregethu. 
Eglurai  grefydd  f el  peth  y  dylid  ei  byw,  a  cheir  y  wedd  ymarferol, 
hon  yn  gnewyllyn  y  bregeth,  f el  yr  arf erai  ddyweyd,  "  Os  ydy w  dy 
grefydd  yn  rhy  wan  i  lywodraethu  dy  fywyd,  y  mae  yn  sicr  o  fod 
yn  rhy  wan  i  gadw  dy  enaid."  Dylid  coíio  hefyd  ei  fod  yn  gryf 
yn  yr  ymarferol,  nid  am  ei  fod  o  feddwl  arwynebol.  Xa,  y  dwfn- 
dreiddiol  fedr  ddyfod  agosaf  atom  yn  yr  ymarferol.  ('awn  yr 
engraifft  uchaf  o  hyn  yn  Iesu  Grist.  "  Ni  lefarodd  dyn  erioed  fel 
y  dyn  hwn,"  meddai  ei  wrandawyr.  "  A  bu  aruthr  ganddynt  wrth 
ei  athrawiaeth  ef ;  canys  ei  ymadrodd  ef  oedd  gydag  awdurdod." 
Eto  ni  lefarodd  neb  eiriau  mor  blaen  a  gwirioneddau  mwy 
ymarferol  nac  Efe.  Felly  nerth  a  dyfnder  gweithrediad  y  meddwl 
a  fendithiai  yr  Yspryd  Glán  i  roddi  y  i'ath  rym  ac  eneiniad 
ur  wilìoneddau  ymarferol  bywyd  crefydd  yn  ngweinidogaeth 
.Mr.  i:ilis. 

Bellach  y  mae  yn  bryd  cael  golwg  arno  yn  pregethu,  ac  nifl 
gallwn  yn  well  i  wneyd  cytiawnder  ág  ef  yn  y  cymeriad  hwn  na 


141 

gadael  i'n  cyfaill,  y  Parch.  G.  Tecwyn  Parry,  ei  ddesgrifìo  yn  y  dull 
medrus  a  naturiol  a  nodwedda  ei  "  Bryddest  Goffadwriaethol  " :— 

"  0  Efengylydd  rnád,  ei  ddoniau  gwir 
Sy'n  llifo  'n  fyw  arabedd  yn  y  tir  ; 
Darfelydd  awen  fu  'n  anturio  'n  mlaen 
I  roddi  arnlinelliad — rhoi  ar  daen 
Ei  dlws  nodweddion  ; — wele,  saif  yn  f  ud, 
Yn  dàl,  unionsyth,  penwyn,  teg  ei  bryd, 
Mewn  urddas  yn  y  pwlpud  ;  onid  yw 
ES  safìad  fel  urddasol  angel  Duw 
Pan  y  derbynia  arch  o'r  oraedd  wèn 
I  draethu  cenaclwri  Ior  uwch  ben 
Colledig  fyd  ?    Difrif wch  >y'n  ei  wedd, 
Arwyddlim  pryder  calon  ar  ei  sedd  ; 
Ei  lygaid  wibiunt  fel  y  fellten  lem — 
Arwyddion  cynhyrfiadau  sy*n  ei  drem  ; 
Ei  luniaidd  gorph  a  blyga  'n  ẃyl  i  lawr  — 
Estyna'r  Llyfr  Emynau  ;  rhydd  yn  awr 
Yr  emyn  allan  mewn  acceniad  clir, 
Ei  oslef  ddywed  fod  barddoniaeth  wir 
Yr  emyn  yn  cynhyrfu  'i  galon  ef, 
A  chwyd  ei  yspryd  i  gymundeb  nef, — 
('ymuudeb  anweledig  yw  yn  awr  ; 
Ond  wele  fflachiad  bywiol,  tỳr  yn  wawr 
Ar  feddwl  yr  addolwyi ;  gwelir  gwên 
Yn  chwareu  mewn  tynerwch  ar  yr  hên 
A'r  ieuauc  dan  gynhyrriad  teimladbyw 
Ei  galon  yn  y  gwaith  ;  ac  onid  yw 
Barddoniaeth  bur  fel  pelydr  huan  mawr 
Yn  enyn  bywyd  nefoedd  ar  y  llawr  ? 

"  Yr  emyn  a  ddatgenir — onid  gras 
Yn  swynol  a  accenir  gyda  blas  ? 
Mae  yntau  'n  imo  weitliiau ;  clywch  ei  lef 
Yn  adsam  uwch  y  dorf  mewn  accen  gref ; 
Dystawa  'n  sydyn  ;  synf yfyria  ?n  brudd, 
Och'neidiau  dyfnion  prudd-der  welwa  'i  rudd  ; 
Eistedda  'r  dorf ,  ac  onid  yw  eu  gwedd 
Yn  siarad  iddynt  brofi  dwyf  ol  hedd  ? 

"  Yn  awr,  ymeifl  yn  hen  oraclau  'r  nef — 
üarllena  'r  gair  yn  hygly^- ;  dyrcha'i  lef, 
Araf a  'n  sydyu,  chma'r  dorf  yn  aỳn— 


142 


Xewidia  gwedd  ei  wyneb,  saif  ar  hyn, 

Nî  fỳn  antnrio  'n  mlaen ;  try  'n  ol  ar  f rys ; 

Darllena  eilwaith  gyda  gryrn,  a'i  fŷs 

Yn  pẁyso  ar  y  fan  ;  newidia  gwedd 

Ei  wyneb  hardd,  ymdaena  arno  hedd 

Fel  awel  hâf  ;  ymdreiddia'n  anadl  f  yw 

Trwy'r  dyrfa  oll  yn  ngrym  gwirionedd  Duw. 

••  •  Gweddiwn'  yw  y  gair  ddyfera'n  ŵyl 
Dros  ei  wefusau  pur  mewn  hyfryd  hwyl ; 
Difrifwch  sy'n  teyrnasu,  enfyn  ef 
Ei  ddymuniadau  'n  enw  Crist  i'r  nef ; 
Ymgyll  yn  llwyr  yn  yr  ymdrechfa  hon, 
A'i  ddymuniadau  sydd  yn  chwyddo  'i  fron  ; 
Mor  daer  a  dyfal  yw  ;  ei  enaid  aydd 
Yn  esgyn  fry  i  mewn  i  oleu  dydd 
Ysprydol  fyd.     0  nefol  adeg  swynol — 
Adgofion  hyfryd  sydd  yn  llifo'n  fywiol 
Aberoedd  f el  y  grisial  pan  fa'i  ef 
Mewn  aml  weddi  daer  yn  siglo'r  nef . 

"  Darllena  'i  destyn  gyda  phwyslais  clir, 
Accenai  fel  pe  mynai  nodi  'r  gwir— 
Y  gwir  y  mynai  ef  eu  sylw  'n  awr 
Ar  f  eddwl  ei  wrandawyr  ;  onid  oes 
Atdyniad  anweledig  yn  y  Groes  ? 
líwn  ydyw  testyn  mawr  ei  ymffrost  ef. 
Ei  olwg  sydd  angylaidd  ;  mae  y  nef 
Yn  gwenu  ar  ei  ysbryd  heddyw  'n  olau, 
Ac  yntau  'n  rhodio  ar  ei  uchelfanau ; 
Sirioldeb  chwery  ar  ei  ruddiau  múd, 
O  dan  awelon  hyfryd  nefol  wlad. 
O  !  genad  hedd  i'r  byd— '  Gwr  Duw  yw  ef '— 
A  bri  oeodwyd  arno  gan  y  nef 
Fel  efengylydd  gwir.     Mor  dlws  a  byw 
Vr  athronydda  ddwfn  feddyliau  Duw 
Yn  ei  oraclau  bywiol  ger  ein  bron  ; 
Newydd-deb  a  gwreiddioldeb  grëa  dòn 
0  wir  lawenydd  ;  aaif  y  dyrfa'n  sỳn 
l'an  ymddyrchafai  ef  fel 4  angel  gwyn," 
Yn  ngfym  ei  fyw  athrylith,  sanctaidd,  gref, 
Mewn  ehediadau  uchel  tua  'r  nef ; 
Mae  'i  gorff  jm  crynu  dan  ddylanwad  nerthol 


14.' 


Gwirionedd  Duw  fel  trydan  byw  gwefreiddiol 
Yn  chwyddo  *i  galon  fawr  ;  newidia  'i  wedd, — 
Ei  lais,  a'i  ystnm  sydd  fel  cenad  hedd 
Yn  ymyl  Diw  :  estyna'i  ddeufys  hir — 
Arwyddlun  yw  i  ni  o  lanw  "r  gwir 
Mewn  nerth  yn  tori  dros  geulanau  llyn 
P^i  feddwl  mawr  ;  ymchwyddo  'n  uwch  a  fỳn 
Bi  fyw  athrylith  ;  dring  fynyddoedd  bàn 
Y  brynedigol  drefn  yn  raddol,  gan 
Ddarlunio  eu  teleidion  ;  daw  pob  un 
Yn  ngwìag  dryloew  'i  feddwl  ef  ei  hun 
Ye\  panurama— mýg  ogoniant  hon 
Oynhyrfa  'i  ysbryd  mawi  a  chrëa  dòn 
Addoliad  yn  nghalonau'r  dyrfa  aydd 
Yn  crogi  wrth  ei  wefus  bur,  a'r  dydd 
Yn  tori  ar  eu  meddwl  gyda  Bwyn 
Tangnefedd  dwfn  y  nefol  fyd,  gan  ddwyn 
Arddunedd  yr  Eneiniog  yn  ei  frì 
Yn  ngoleu  llachar  marw  Calfari. 
Mae  tinc  ei  lais  yn  llawn  peroriaeth  swynol, 
A'i  oslef  ddywed  fod  awelon  nefol 
Yn  chwareu  tanau  'i  galon  ;  onid  yw 
VÀ  ddywediadau  fel  y  marwor  byw 
Oddiar  yr  allor  ddwyfol  yn  y  nef  ? 
Ymddyrcha  mewn  arddunedd,  cwyd  ei  lef, 
A  ffrwd  hyawdledd  sy'n  ymarllwys  gan 
Drydanú'r  gynulleidfa  yn  y  fan. 
Llefara  'n  hyf    -'  Fy  nhestyn  yw  y  Groes; 

•  V  Qroes,  0  de^tyn  uchel— dwyfol  loes 

'  Y  dwyfol  ddyn.     Paham  dyrchafwyd  Ef 
'  I'r  Groes  ?— Paham  ?— I  agor  pyrth  y  nef 
'  I  golledigion  byd  :  0  eiriau  swynol, 
'  A'u  llewyrch  yn  pelydru  dydd  tragw^'ddol— 
'  Mae  'r  gair  "  A  minau  os  dyrchefir  fi 

•  "  A  dynaf  bawb'*  yn  adsain  dwyfol  fri. 
'  "  Dyrchafu.''  "  tynu,"  tynu  ato'i  Hun— 

'  0  ddwyf  ol  nerth — nerth  Trindod  y  w  yn  un  ; 

'  Un  cariad  annherf ynol  fel  y  mór  ; 

'  üh  ymchwydd  o  drag'wj'ddol  fynwes  Ior, 

'  1  nofio  dyn  i'w  heddwch  ;  onid  oes 

'  Atdyniad  annherfynol  yn  y  Groes  ?— 

'  A  yw  y  Groes  yn  tynu  'th  galon  di  ? 

'  Mae  coron  ^-nddi  o  anf eidrol  fri.' " 


144 

"  Dyn  Duw  "  oedd  efe  hefyd  mewn  modd  neillduol  yn  y  cyfarfod 
eglwysig.  Yroeddyddawn  i  ymddiddan  mor  gref  yn  naturiol 
ynddo,  fel  yr  oedd  yn  tynu  ailan  y  frawdoliaeth  i  rydd-ymddiddan 
am  bethau  ysprydol.  Yr  oedd  ei  M  gyiiwyr  cyffredin  "  anghyffredin 
yn  ei  ddysgu  mai  gwanychdod  i'r  "  seiat  "  ydyw  meithdergormodol. 
Ni  byddai  efe  un  amser,  oddieithr  mewn  amgylchiadau  neillduol 
iawn,  yn  foddlawn  i'r  cyfarfod  barhau  mwy  nag  awr,  a  gwasgai 
i'r  "  awr  "  yma  fwy  o  waith  nag  a  wneir  gau  aml  un  mewn  dwy. 
Byr,  bywiog  a  buddiol  oedd  ei  arwyddair  ef  yn  y  cysylltiad  hwn. 
Mor  fedrus  ydoedd  i  drin  profiadau  y  saint,  i'w  dwyn  i  orwedd  yn 
mhorfeydd  gwelltog  y  gwirionedd,  ac  i*w  tywys  gerllaw  dyfroedd 
tawel  myfyrdod  a  chymundeb  â  Duw.  Medrai  efe  ddefnyddio 
profiad  y  naill  i  gael  allan  broíiad  y  llall,  a  thrwy  ymddiddan 
mewn  rhyddid,  byddai  y  cynulliad  yn  troi  allan  yn  foddion  gras, 
ac  yn  ymgeleddiad  ysprydol  i  blant  yr  Arglwydd. 

Elfeu  neillduol  o  werthfawr  iddo  yn  y  cysylltiad  hwn  oedd  y 
gallu  a  feddai  i  adnabod  y  dinc  mewn  profiad.  Gwyddai  ar 
unwaith  pa  un  ai  arian  bathol  y  Xefoedd  ynte  arian  drwg  rhagrith 
a  ddygid  i'r  bwrdd  cyfnewid  yn  y  seiat.  Yr  oedd  hefyd  yn  ddigon 
hýf  a  didderbyn-wyneb  i  gondemnio  profiad  y  yicyddai  mai  un 
yicneyd  ac  aricynebul  ydoedd.  Clywsom  am  dano  unwaith  wrth 
ymddiddan  âg  aelod  yn  cael  gair  gan  un  yr  oedd  ganddo  seiliau 
cryfion  i  gredu  nad  oedd  hollol  ddidwyll  fel  profiad  iddo.  Troai 
ymaith  yn  sydyn  tra  yr  oedd  y  brawd  ar  ganol  adrodd,  a  symudai 
at  y  nesaf  gan  ddyweyd  mewn  tôn  awgrymiadol,  "  Twt !  twt !  " 
Bli  y  tro  o  fendith,  a  gwnaeth  y  cerydd  leshád,  gan  yr  arweiniodd 
y  cyfryw  un  i  ymofyn  gwir  brofiad.  Yr  oedd  yn  gofyn  doeth- 
ineb  mawr  i  wybod  yr  adeg,  ac  yspryd  crefyddol  o  radd  uchel  i 
fedru  gwneyd  peth  fel  hyn  heb  beri  mwy  o  ddrwg  nac  o  ddaioni 
trwyddo.  Pan  yn  ymddiddan  â  dyn  y  credai  oedd  yn  y  perygl  o 
fod  yn  rhy  fydol,  dywedai,  "  Rho'wch  chwareu  teg  i'r  enaid,"  a 
gofalai  am  olew  cariad  i  wella  yr  archoll  trwy  ddyweyd  fod  "  yn 
llawer  haws  i"r  tlaicd  gael  crefydd  bur  na  chyfoeth  byd."  Und 
gyda'r  hen  dduwiolion  profiadol  y  byddai  yn  cael  ei  godi  i  ehedeg 
yn  uchel,  a  byddai  ei  yspryd  yn  cael  ei  danio  gan  y  gwirionedd  nes 
peri  iddo  golli  ei  hunan  mewn  hyawdledd  cyffyrddiad  marrnoryn 
oddiar  allor  Duw  a'i  wefusau.  Byddai  pawb  wrth  eu  bodd  y  pryd 
yma,  a;r  >~efoedd  yn  tywallt  amynt,  nes  ar  rai  adegau  y  terfynai  y 
cyfarfod  mewn  sain  cán  a  moliant. 

Yr  oedd  y  ddawn  hon  oedd  ganddo  o  ddyweyd  y  gair  priodol  a'r 
gair  mewu  pryd  wrth  bob  dosbarth  yu  elfen  anmhrisiadwy  o 
werthfawr  yn  ei  ddefnyddioldeb  cyhoeddus.  Nid  oedd  y  gallu 
hwn  yn  fwy  prydferth  yn  un  man,  nac  yn  fwy  derbyniol  ychwaith 


145 

/  nag  yn  ei  ymweliadan  â'r  cleifion.  Ymweliad  crefyddol  fyddai  yr 
eiddo  ef,  ac  nid  dim  arall.  Y  cyfryw  ymweliad  ydoedd  a  barai  i'r 
claf  deimlo  yn  fynych  y  bu  "  angel  Duw "'  gydag  ef ,  ond  f el  y 
teimlai  y  gwyddai  "  yr  hen  weinidog  "  am  ei  ofnau  a'i  brofìad  yn 
llawer  gwell  na'r  un  angel  yn  y  nefoedd. 

Un  ydoedd  hefyd  a  safai  ar  ei  ben  ei  hun  yn  hollol  yn  ei  wein- 
yddiad  o'r  gwasanaeth  crefyddol  yn  nglyn  â  chladdedigaethau 
Fel  y  mae  Methodistiaid  rhan  uchaf  plwyf  Llanddeiniolen  er's 
amser  maith  wedi  sicrhau  claddfa  yn  eiddo  iddynt  fel  Ymneilldu- 
wyr,  ac  fel  mai  efe  am  dymhor  hir  fu  yr  unig  weinidog  perthynol 
i'r  Cyfundeb  yn  y  rhanbarth  hwn,  yr  oedd  yr  alwad  am  ei 
wasanaeth  yn  hyn  o  orchwyl  yn  dra  mynych,  ac  i  weinyddu  y 
gymwynas  olaf  hon  i  bob  math  o  bersonau,  dnẅiol  ac  annnwiol. 
Yr  oedd  hefyd  wedi  arfer  gwneyd  math  o  anerchiad  neu  bregeth 
fèr  oddiar  gyfran  o'r  Ysgrythyr  ar  bob  achlysur,  fel  yr  oedd  hyn 
yn  gofyn  doethineb  mawr  yn  ei  grybwylliad  am  y  marw,  yn 
enwedig  ar  rai  amgylchiadau,  rhag  ar  y  naill  law  archolli  teimlad  y 
perthynasau  trwy  ddyweyd  gormod  owirìonedd,  ac  ar  y  llaw  arall 
i  wỳn-galchu  pob  cymeriad  i  fod  i  gyd  yr  un  fath  a'u  güydd.  Y 
mae  yr  anerchiad  hwn  i  bob  un  a  ddechreuodd  arno  yn  sicr  o 
fod  yn  fater  delicate  a  dyweyd  y  lleiaf.  Clywsom  unwaith  am 
athraw  coleg  yn  holi  tad  un  o'r  efrydwyr  oedd  wedi  aefydju  fel 
gweinidog  ar  eglwys  pa  fodd  yr  oedd  Thomas  yn  dyfod  yn  mlaen 
yn  ei  gylch  newydd.  Atebai  y  tad  "ei  fod  yn  gysurus  ac  yn 
ymddangos  yn  gwneyd  yn  dda  iawn  ;  "  ond  ychwanegai,  "  Gyda'r 
claddu  y  mae  yn  colli  f  wyaf ."  "  Beth,"  ebai  yr  athraw,  "  'does 
bosibl  bod  neb  yn  codi  ar  ol  eu  claddu  ganddo."  Nid  oedd  peiygl 
dim  fel  hyn  yn  nglŷn  ä  Mr.  Ellis.  Yr  oedd  ei  weinyddiad  ef  o'r 
gwasanaeth  hwn  mor  briodol,  gweddaidd  a  thueddol  i  wneyd  y 
defnydd  ac  i  sicrhau  yr  argraff  oreu  fel  mantais  werthfawr  ar 
brudd-der  a  difrifwch  yr  amgylclúad,  nes  peri  yr  ymddangosai  ei 
synwyr  da  a'i  yspryd  crefyddol  yn  llawn  mor  brydf erth  yma  ag  yn 
un  gwasanaeth  i'w  Arglwydd. 

Wrth  ei  ddilyn  eto  i'r  Cyfarfod  Misol  a'r  Gymdeithasfa,  daw  ei 
gynghor  diogel  a"i  farn  aeddfed  fel  dyn,  a'i  grefydd  yn  gystal  a'i 
wasanaeth  ymroddedig  fel  "  dyn  Duw  "  i  f od  yn  amlycach  na  dim 
yn  ei  hanes.  Yn  ei  deimlad  ei  hun,  yr  annheilyngaf  a'r  anghy- 
niwysaf  o  bawb  ydoedd  i  gael  lle  a  dylanwad  yn  mysg  ei  f rodyr. 
Cadwodd  yr  ymdeimlad  hwn  ef  rhag  bod  mor  rhydd  a  chartrefol 
ag  y  dylasai  fod  yn  nglŷn  â'r  Gymdeithasfa.  Ond  yn  y  Cyfarfod 
Misol  bu  yn  lle  llygaid,  ac  yn  arweinydd  diogel  a  rhagorol  o'i 
ffurfiad  fel  Cyfarfod  Misol  Arfon  hyd  ddiwedd  ei  oes.  Yr  oedd 
yn  un  a  fedrai  ddyweyd  gair  yn  ei  arnser,  a  hwnw  y  gair  yr  oedd 


1  tö 

aug  (ii  am  dano  yn  ei  amser  hefýd.  Byüdai  ei  sydyhrwýdd  weithiau 
yn  ymylu  ar  droi  allau  yn  fyrbwylldra.a  dywëdai  ambell  airý  pryd 
írwnw  y  gofidiai  <>'i  blegid  yn  t'nan,  ond  yiniachäi  yn  lmr  ebrwydd 
trwy  gael  codi  yr  un  mor  sydyn  a  dýẁéÿd  mewn  módd  bryaiog, 
"  "Rwy'n  tynn  y  gair  yna  yn  öl.  Ni  (idỳlaswn  ei  ddyweyd.  Gair 
ffôl  ydyw,"  ac  eistêddari  i  lawr  fël  nn  wedi  cael  gollyngdod. 

Yr  oedd  yn  méddu  gallu  neillduol  i  daẃëlu  ystorriìydä  a  godent 
yn  awr  a  phryd  arall  yn  y  Cýfárfód  Misol.  (ìyda  barn  bwyllog  a 
gariai  argyhoeddiad  o  uniondeb  gyda  hi,  gwastadhái  yr  ânghyd- 
welediad  nes  y 

"  Tawelai'r  'storm  heb  adael  dim  o'i  hól, 
Ymdaena  gwên  ar  wyneb  pawb  yn  awr 
Fel  cydnabyddiaeth  o'i  ddylanwad  mawr." 

Codai  weiîhian  yn  Bydyn,  a  dywedai  air  neu  ddan  mewn  tymher  a 
ymddangosai  yn  sarüg,  ac  fel  pe  buasai  barod  i  ymladd  gornest  á'i 
wrthwynebydd,  ond  eisteddai  i  lawr  yr  un  foment  gan  chwerthin 
yn  galonog  wrtho  ei  hun,  nes  peri  i  bawb  deimlo  nad  oedd 
dyfnder  o  gwbl  yn  jperthýn  i'r  öarugrŵyd'd  oedd  ar  y  wynebpryd. 

Byddai  ganddö  ar  ádegaü  y  gair  cyrhaeddgar,  a  rhaid  fyddai  i 
hwnw  ateb  y  dyben.  Cofus  genym  fod  mewn  ('yfarfod  Misol  yr 
oedd  cẃyn  o  eglẃys  am  anghydwelediad  yn  mhlith  y  swyddogion, 
ac  wrth  siarâd  a  dadlêü  y  mater,  yr  oedd  cynrychiolydd  un  o'r 
pleidiaü  yn  arfer  y  gair  haicl  a  hatolîäii  yn  fynyeh  iaẃri.  (ìwelid 
fod  mynychiad  y  gair  yn  dechreu  goglais  Mf.  Ellis,  a  dacw  ef  yn 
codi  yn  >ydyn,  yn  ol  ei  arfer,  ac  yn  gofyn,  "  Dywedwch  i  mi  a  oeâ 

dim  cariad  tua acw  'i      Ilawliau!   hawliau !  hawliau  !  o 

hyd,  o  liyd !  !  Eyddai  i  ychydig  gariäd  setîó  yr  hawliau  yma  yn 
bur  ddidrafferth."  Eisteddòdd  ar  hyny,  ac  ni  raid  dyweyd  na  bu 
son  am  hawliáu  wedi  hyny  yn  y  ('yfarfod  Misol  hwnw  beth  bynag. 

Cynhyrfid  èf  ambell  dro  gan  rywl)eth  a  glywai  méWtí  C'yfarfod 
Misol  nefi  peri  iddö  golli  taláncé  ëî  hunan-fediìiant  yn  lân,  a'r  pryd 
yma  temtid  ef  i  arfer  geiriau  mawr,  ac  er  eu  bod  yn  eiriau 
gwaharddedig,  goddetìd  hẃyidô!ó  ef,  amy  ceid  mai  dan  gynhyrtíad 
eithafol  o  rymus  y  byddai  yn  eu  harféryd.  Mëẅri  Cyfarfod  Misol 
yn  Brynaera,  yr  öedd  y  màter  ->  "  Dyngu  Anudön"  dan  sylw.  Ar 
ol  siarad  ci-yn  lawér,  cyfeiriodd  un  braẃd  parchedig  yn  ddonîol  at 
y  wèdd  a  arweiniai  i'r  anudohîaeth  yr  oedd  pregethwyr  yn  euog 
ohono.  Eglurodd  ei  hun  trwỳ  ddangos  fel  yr  oedd  pregethwyr  yn 
chwareu  â'u  "  cyhoeddiadau,"  yn  cytuno  i  beidio  rhoddi  cýhòeddiad 
ond  am  dymhor  peuodol,  a'r  un  diWrnÒd  yn  tori  y  cytundeb  ac  yn 
parhau  i  droseddu  y  rheoî,  fel  )iad  oedd  nemawr  os  dim  ymddiried 
i'w  roddi   i  air  pregëthwr  mwy  na  rhyw  ddyn  arall.     Aeth  yn 


147 

mlaen  yn  bur  gryf  a  llaw-drwm  yn  y  cyfeiriad  hwn.      Fflaclüai  a 

melltenai  llygaid  Mr.  Ellis  wrth  wrando  arno,  ac  meddai  oddiar  ei 
eistedd,  niegys  wrtho  ei  hnn,  er  hyny  yn  glywadwy  i  lawer  o'i 
amgylch,  "  Wel,  wel,  os  ydyw  wedi  myn'd  fel  yna  gyda  ni,  y 
d 1  a'n  cipio,  medda  i."' 

Yr  oedd  ei  synwyr  cyffredin  cryf,  ei  farn  aeddfed  a'i  feddwl  clir 
yn  peri  ei  fod  yn  gynghorwr  pwyllog,  ac  yn  allu  anmhrisiadwy  i 
gymdeithas  fel  a  geir  mewn  Cyfarfod  Misol.  Ni  chafodd  y  lle  a 
deilyngai  yn  y  Gymdeithasfa,  a  hyny  yn  gwbl  oblegid  ei  ddiffyg 
ymddiried  ynddo  ei  hun.  Y  niae'n  hysbys  erbyn  hyn  ei  fod  er's 
blynyddoedd,  ar  ol  deall  fod  tebygrwydd  y  gelwid  arno  gan  y 
Gymdeithasfa  i  gymeryd  rhan  yn  ngwasanaeth  yr  ordeiniad  neu  i 
gyflawni  rhyw  orchwyl  y  penodid  un  yn  flaenorol  iddo,  yn  arfer 
anfon  yn  gyfrinachol  at  rai  o'r  swyddogion  i  ddymimo  arnynt,  os 
sonid  am  ei  enw  o  gwbl,  i  rwystro  pob  symudiad  pellach  drwy 
ddyweyd  ei  fod  ef  yn  gwrthod  yn  bendant  wneyd  dim  yn  y 
cysylltiadau  hyn,  a  hyny  yn  hollol  oblegid  ei  ymdeimlad  o'i  anghy- 
mwysder.  Vr  oedd  hyn  yn  hollol  nodweddiadol  ohono,  ymdeim- 
lad  o  anallu  ac  anghymwysder.  Nis  gwyddom  am  neb  a  gurodd 
fwy  arno  ei  hun  yn  nglyn  a'i  bregethu  yn  yr  ystyr  yma  ar  hyd  y 
blynyddoedd.  Yr  uedd  yr  ymdeimlad  o'i  ddiffygion  i'r  gwaith  yn 
ei  gadw  i  lawr  yn  ei  feddwl  ei  hun  yn  wastadol.  Codai  hyn,  y 
mae  yn  debygol,  o'r  syniaduchel  oedd  ganddo  am  natur  a  nodwedd 
gwaith  y  weinidogaeth,  a'r  adnabyddiaeth  ohono  ei  hunan  fel 
Cristion  cywir  a  diledryw. 

Ond  iddo  ef  ei  hun  yn  unig  yr  oedd  y  diffygion  hyn  yn  bod.  Yr 
oedd  y  rhai  a'i  hadwaenai  oreu  yn  ei  ardal,  ei  Gyfarfod  Misol,  a'i 
wlad,  yn  edrych  arno  fel  gẁr  Duw,  hoff  ac  anwyl  gan  yr  lesu  a'i 
bobl,  a  gweithiwr  difefl,  cwbl  ymroddedig  i'r  gwaith  mawr  a 
ymddiriedodd  ei  Arglwÿdd  iddo.  Yr  oedd  ei  farwolaeth,  o  ganlyn- 
iad,  tra  yn  ennill  i'r  Xefoedd,  yn  golled  i  ni  yn  ein  hamrywiol 
gysylltiadau  ar  y  ddaear,  nad  oes  ond  y  Brenin  Mawr  a  ddichon  ei 
gwneyd  i  fyny. 

Ni  bydd  ein  trem  ar  ei  gysylltiad  â'r  Cyfarfod  Misól  yn  gyflawn 
heb  air  o  gyfeiriad  at  ei  dynerwch  rnawr  tuagat  bregethwyr 
ieuainc.  Nid  oedd  neb,  fe  ddiclion,  y  byddai  ar  ddyn  ieuanc  fwy 
o'i  ofn  ar  y  dechreu,  oblegid  yr  ymddangosiad  o  sarugrwydd  a  welid 
ar  ei  wynebpryd  ambell  dro.  Ciliai  yr  ofn  ymaith  fel  y  byddai 
pelydrau  tynerwch  calon  yn  ymlid  ymaith  hyd  yn  nod  holl  olion  y 
sarugrwydd.  Nid  oedd  neb  o  fewn  yr  holl  gylch  á  mwy  o  dyner- 
wch  tuagat  bobl  ieuainc.  Yr  oedd  rywfodd  yn  medru  myned  i 
mewn  i'w  helyntion  yn  fwy  byw  a  gwirioneddol  nag  odid  neb  y 
gwyddom  am  dano.      Byddwn  yn  meddwl  fod  a  fyno  ei  brofìad  ef 


148 

ei  liuii  gyda  Mr.  Elias  yn  Nghyfarfod  Misol  y  Graig  â'r  tynerwch 
hwD  a*i  Ûywodraethai  tuagat  bregethwyi  ieuainc.  Y  mae  yn  sicr 
hefyd  fod  a  fyno  ieuengrwydd  eiy&pryd  ei  hunan  laweriawn  â  hyn. 
Br  wedi  rayned  yn  hên  o  ran  dyddiau,  yr  oedd  yn  parhau  yn 
ieuanc  o  ran  ei  feddwl  hyd  y  diwedd.  Parhaodd  yn  ieuengrwydd 
ac  ireidd-dra  ei  yspryd  i  feddwl  a  gweithio  nes  y  daeth  yr  alwad 
amo  i  fyned  i  mewn  i'w  orphwyafa.  Yr  oedd  yr  yni  a'r  gweith- 
garwch  hwn  y  parhäi  ynddo  i'r  diwedd  yn  peri,  er  yn  henafgwr  o 
ran  blynyddoedd,  ei  fod  yn  un  â'r  ienainc  mewn  cyrliaedd  a 
gweithio  allan  amcan  bodolaeth.  Pa  gyfrif  bynag  sydd  i'w  roddi 
am  dano,  dyna  y  ffaith,  ac  yr  oedd  bob  amser  ar  ol  yr  adnabyddid 
ef  yn  cael  ei  ystyried  gan  y  dosbsrth  hwn  fel  eu  cyfaill  a'u  cefnog- 
ydd,  un  y  gallent  nesâu  ato,  gofyn  cynghor  ganddo  a  dilyn  ei 
gyfarwyddyd  gyda  phob  hyder  a  dyogelwch. 

Y  mae  dau  gylch  arall  yn  y  rhai  y  dylid  gwneyd  crybwylliad 
byr  am  dano,  a  byr  iawn  hefyd,  am  fod  ein  hardrem  adolygiadol 
hon  wedi  myned  yn  faith  ynbarod.  Y  cylch  cyntaf  o'r  ddau  ydyw 
ei  gysylltiad  á  masnaeh.  Bydd  darllen  yr  hyn  a  geir  yn  y  pennodau 
blaenorol  ar  y  pen  hwn  yn  ddigon  i'n  sicrhau  mai  ymwneyd  yr 
ydoedd  â  masnach  yn  gwbl  er  mantais  i*w  lafur  gyda'r  efengyl. 
Pelly  mewn  modd  neillduol,  "  dyn  Duw"  ydoedd  efe  yn  y  siop  fel 
yn  y  pwlpud.  Ystyriai  bob  amser  fod  cymeriad  y  gweinidog  i*w 
gadw  neu  i'w  golli  yn  y  siopwr,  ac  fod  y  siop  yn  gystal  cylch 
o  anrhydedd  i'r  efengyl  ac  o  ogoniant  i  Dduw  ag  ydyw  y  pwlpud 
ei  hunan.  Gan  hyny  cofìodd  air  ei  Dduw,  "  Bydded  i  chwi  glor- 
ianau  cyfiawn."  Enillodd  iddo  ei  hunan  y  cymeriad  o  fasnacliwr 
dihoced  ac  unplyg  yn  ei  holl  drafodaethau.  Nj  wnai  gam  er  dim 
hyd  y  medrai  u  ar  farn,  ar  lathen,  ar  bwya  nac  ar  fesur."  Credai 
mai  y  rheol  Ddwyfol  i  fasnach  ydyw,  "  Hwda  i  ti  a  moes  i  minau." 

"  Er  iddo  fod  yn  rhwym  flynyddau  maith 
Dan  ofal  a  thrafferthion  byd  ;  '  y  gwaith ' 
Oedd  testyn  ei  fyfyrdod ;  mynai  ef 
Yr  uwchaf  le  i  waith  urddasol  nef ; 
Ilyn  oedd  ei  uchelgais  *  * 

***** 

Ki  galon  gurai  'n  glir  ogoniant  Duw, 
A'i  yspryd  ynddo  dỳn  ei  nerth  i  fyw, 
Kr  yn  y  byd,  uwchlaw  y  byd  a'i  wênau— 
BniJlodd  ef  y  dydd  ar  anhawsderau." 

Y  cylch  arall  ydyw  ei  gysylltiad  fel  gwladwr  ac  fel  "  dyn  Duw  " 
á  gwleidyddiaeÜi.  Yr  oedd  pertliynas  y  gwladwr  a  "  gŵr  Duw" 
mor  agos  fel,  i'w  feddwl  ef,  yr  oedd  y  naill  a'r  llall  yn  sathru  ar 
hawliau  eu  gilydd.     Meddai  argyhoeddiadau  cryfion  a  dwfn  yn 


149 

wleidyddol,  ac  yr  oedd  yu  amnhosibl  i  un  o'i  ddarlleuiad  ëang  a'i 
sylwadaeth  graíî  ar  gwrs  y  byd  yu  ei  oes  ei  hiui,  a  thrwy  gyfrwng 
hanesiaeth,  mewn  oesau  blaenorol  hefyd,  beidio  teinilo  yn  fyw  i 
werth  a  phwysigrwydd  rhyddid  gwladol  a  chrefyddol.  Tr  oedd 
holl  gydymdeimlad  ei  natur  â'r  blaid  wleidyddol  y  mae  ei 
harwyddair  yn  cynwya  rhyddid  llawn  a  pherffaith  gyd-raddoldeb 
mewn  gwladwriaeth  a  chrefydd.  Nî  chadwodd  draw  o  ymarfer  ei 
hawlfraint  fel  gwladwr  yn  yr  etholfa  bob  tro  y  cafodd  gyfleusdra  i 
hyny,  ac  ymddygai  bob  amser  yn  imol  ág  argyhoeddiadau  cyd- 
wybodol  ei  uatur  o  blaid  rhyddid  yn  ei  wahanol  gysylltiadau. 
Ond  teimlai  yn  gryf  nad  ei  le  fel  "  gŵr  Duw  "  ydoedd  cymeryd 
rhan  gyhoeddus  mewu  syinudiadau  gwleidyddol,  ac  uad  oedd 
gymesur  i  weisiou  y  Goruchaf  wasanaethu  byrddau.  üblegid  hyuy 
boddlonai  yn  unig  ar  arfer  ei  hawlfraint  yn  yr  etholfa.  Ni  wnawn 
uu  sylw  cymeradwyol  na  chondemniol  ar  y  syniad  hwn  o'i  eiddo. 
Y  niae  dwy  wedd  ar  y  cwestìwn,  a  llawer  i'w  ddywedyd  dros  ac 
yn  erhyn  y  uaill  a'r  lla.ll.  Rhydd  i  bob  dyn  ei  farn,  ac  i  bob  barn 
ei  llafar.  Hysbysu  y  ffaith  yn  uglŷn  âg  ef  ydyw  ein  hamcan,  fel  y 
teifi  oleuui  ar  yr  unig  gyfeiriad,  fe  ddichon,  i'w  fywyd  y  teimlid 
un  gradd  o  amheuaeth  gyda  golwg  ar  ddoethineb  y  cwrs  a  gymerai, 
a'r  egwyddorion  yr  oedd  ei  ddistawrwydd  a'i  neillduad  o'r  cylch 
cyhoeddus  o  ddadleuaeth  yn  peri  ei  fod  yn  agored  i  gael  ei  gam- 
gymeryd  gyda  golwg  arnynt  gan  rai  na  feddent  ond  adnabyddiaeth 
arwynebol  ohono. 

"  Meddai  gymeriad  crwn.  cyfan  a  phur,  yr  hyn  oedd  yn  sylf aeu 
a  bywyd  ei  ddefnyddioldeb.  Yr  oedd  yn  '  ẁr  Duw?  mewn  gwir- 
ionedd.  Addefai  fod  ganddo  '  hen  ddyn  brwnt,'  ond  yr  oedd  y  dyu 
newydd,  trwy  nerth  gras,  yn  meddugallui'w  gadw  o  dan  reolaeth. 
3íewn  gair,  yr  oedd  ei  gymeriad  yn  addurno  ei  holl  nodweddion, 
yn  coroni  ei  holl  lafur,  ac  yn  cyfuno  y  cwbl  i  gyrhaedd  un  amcan 
goruchel — gogoniant  Duw  yn  Nghrist  Iesu." 


PENNOD    XIII. 

ADGOFION    CYFOEDION    A   CHYD-LAFUEWYR. 

Lìythyrau  o  Adgofion  a  Syhcadaii  oddiirrth  y  Parchedigion  Rees 
Jones,  Brynmenai ;  Dacid  Morris,  Birfan ;  Hugh  Roberts, 
Bangor ;  Thomas  Roberts,  Jerusalem ;  a  William  Roirfands, 
Cefnywaen. 


Fel  prawf  o  ragoriaeth  cymeriad  a  chrefydd  i'r  dyn  ei  hunan  ac 
i'w  gydoeswyr  a'i  olynwyr,  yn  ne^af  at  dysriolaeth  ei  gydwybod  o 
ran  pwysigrwydd,  daw  yr  argraff  a  roddodd  a'r  argyhoeddiad  a 


150 

weithiodd  ar  feddyliau  y  rhai  a'i  hadwaenai  oreu.  Cawn  fod  y 
diweddar  Barch.  John  Jones, Talysarn,  yn  rhoddi  ypwya  mwyaf  ar 
dystiolaeth  ei  briod  a'i  blant  gyda  golwg  ar  wirionedd  ei  gref ydd 
bersonol.  Y  mae  genym  ninau  y  dystiolaeth  hon  am  Mr.  Hllis. 
Prawf  gwaith  ei  briod  a'i  blanl  yn  ymddiried  iddo  eu  holl 
gyfrinachau  ysprydol  ac  yn  ymgynghori  âg  ef  yn  mhob  helynt 
grefyddol,  eubodhwy,  oeddynt  gydag ef  bob  amser,  yn  argyhoedd- 
edig  mai  cyfaill  ac  anwylyd  Duw  ydoedd. 

( md  trwy  yr  un  iì'ydd  ynNghrist  ag  a'i  cymeradwyodd  i'w  deulu, 
y  cafodd  efe,  fel  yr  henuriaid  yn  yr  Eglwya  Gyntefig,  air  da  gan 
gylchoedd  mwy  allanol  o  gydnabyddiaeth,  ei  gyfoedion  a'i  gyd- 
lafurwyr  yn  y  weinidogaeth.  Vr  oedd  yn  cael  gair  da  gan  yr  holl 
frodyr  hyn.  Y  mae  miloedd  gwrandawyr  Arfon  yn  gorfod  ategu 
ty8tiolaeth  ei  frodyr  ydynt  fel  yntau  yn  poeni  yn  y  (íair  a'r 
athrawiaeth  na  buei  efengyl  tuagat  ddynion  "  mewn  gair  yn  unig, 
eithr  hefyd  mewn  nerth,  ac  yn  yr  Yapryd  Glân,  ac  mewn  aicrwydd 
mawr ;  megys  y  gwyddoch  chwi  pa  fath  rai  a  fuom  ni  yn  eich 
plith,  er  eich  mwyn  chwi."  "  Aìn  hymadrodd  a'm  pregeth  i  ni  bu 
mewn  geiriau  denu  o  ddoethineb  ddynol,  ond  yn  eglurhad  yr 
yspryd  a  nerth,  fel  na  byddai  eich  ffydd  mewn  doethineb  dynion, 
ond  mewn  nerth  Duw." 

Ar  bwya  yatyriaethau  o'r  natur  yma,  gwnaethom  gaia  at  y  tadau 
a'r  brodyr  y  mae  eu  henwau  uchod  am  ychydig  adgofion  a  aylwadau 
ganddynt  ar  Mr.  Ellia  fel  yr  oedd  cyd-fyw  a  chyd-lafurio  âg  ef  yn 
ei  ddangos  iddynt  hwy.  Credwn  y  bydd  y  deyrnged  hon  i'w 
goffadwriaetb  yn  fwy  cyflawn  ac  hefyd  yn  fwy  derbyniol  gan  eüi 
darllenwyr,  trwy  gael  syniad  hrodyr  cymhwya  am  dano  nad  oeddynt 
yn  dwyn  perthynaa  nes  âg  ei'  na  chyd-lafurwyr  yn  yr  un  gwaith 
ysprydol. 

Defnyddir  y  bennod  hon,  gan  hyny,  i  osod  gerbron  lythyrau  y 
brodyr  crybwylledig,  a  hyny  yn  y  drefn  y  daethant  i  law :— 

"Glanmenai,  Ebrill  lOfed,  1883. 
"Anwyl  Frawd, 

"Derbyniais  eich  llythyr  caredig  yn  gofyn  i  mi  yagrifenu 
ychydig  o  gofnodau  am  fy  anwyl  gyfaill,  y  Parch.  R.  Ellifl.  Vr 
wyf  yn  teimlo  fy  mod  dan  anfantaia  fawr,  am  na  ẁn  pa  bethau 
Bydd  wedi  éu  hyagrifenu  eisoes  i  ymddangoa  yn  y  '  Cofiant.'  Pelly 
y  ffordd  oreu  i  mi  ydywcyfyngu  fy  hun  i'r  adnabyddiaeth  beraonol 
a  gefais  ohono. 

•■  Vn  y  flwyddyn  1847  ysynmdais  i  breswylioyn  Arfon.  Vr  oedd 
Mr.  Ellia  y  pryd  hyny  yn  ŵr  lled  ieuanc,  dan  ddeugain  mlwydd 
oed.     Vr  oedd  yn  ẃ  .  cryf  a  hpew.     STid  oeddwn  wedi  ei 


151 

weled  ond  unwaith  cyn  hyuy.  Pregethai  ar  noswaith  yn  Abermaw, 
fy  nhref  enecligol.  Ar  ol  yr  oedfa  aethum  ato  i  yagwyd  llaw  ág  ef, 
a  dywedodd  rliywun  wrtho  fy  mod  inau  yn  bregethwr.  Ond  ni 
wnaeth  nemawr  sylw  ohonof.  Ysgydwodd  law  yn  lled  oeraidd, 
ond  ni  ddywedodd  braidd  ddim  wrthyf,  nac  yn  wir  ond  ychydig 
iawn  wrth  neb  arall.  Atebai  yu  gẁta  yr  hyn  a  ofynid  iddo,  fel  pe 
buasai  yn  dymuno  cael  llonydd.  Y  farn  gyntaf ,  gan  hyny,  a  ff  urfìais 
am  dano  oedd  mai  pregethwr  estronol  a  di-gymdeithas  iawn 
ydoedd.  Xid  oes  genyf  un  cóf  am  yr  oedfa,  ond  yr  wyf  yn  teimlo 
yn  àcr  nad  oedd  hi  yn  foddhaol  iddo  ef  ei  hun,  oblegid  daethum  i 
ddeall  ar  ol  hyny  y  byddai  oedfa  dywyll  a  diafael  yn  effeithio  yn 
ddwys  iawn  ar  ei  feddwl,  ac  i  raddau  ar  ei  ymddygiadau  hefyd. 
Nid  wyf  yn  petrnso  dywedyd,  bellacb,  mai  dyna  oedd  yr  achos  ei 
fod  mor  ddi-gymdeithas  y  noswaith  hono. 

••  Cyn  hir  ar  ol  hyny  symudais  i  drigiannu  o  fewn  llai  na  phuni' 
milldir  iddo,  ac  yn  fuan  iawn.  gorfodwyd  ri  i  newid  fy  marn  yn 
gwbl  am  clano.  Troedduno'r  Cyfarfodydd  Misol  cyntaf  y  bu'm 
ynddynt  yn  Arfun  yn  cael  ei  gynal  yn  Fsgoldŷ,  a  chan  fy  mod  yn 
adnabod  Mrs.  Ellis  cyn  idcli  briodi,  a'n  bod  wedi  ein  magu  yn  _ 
i'n  gilydd  yn  Sir  Feirionydd,  cefais  fyned  atynt  i  lettya,  ac  yi 
y  ddau  yn  groesawus.  siriol  a  chymdeithasgar  anghyffredin.  Dyma 
y  pryd  yr  adnabyddais  Mr.  Ellifl  gyntaf  yn  ei  gymeriad  priodol  ei 
hun.  Èhoddwyd  fi  i  bregethu  am  ddeg  o'r  gloch  gyda'r  Parch. 
Johu  Joues,  Talysarn.  Felly  cefaisfath  o  mtroduction  personol  ato 
yntau  hefyd,  a  bu  caredigrwydd  y  ddau  yn  llawer  o  gysur  i  mi 
pan  ddaethum  yma  yn  gwbl  ddyeithr.  Gẁr  arall  oedd  yn  sefyll 
yn  mhlith  y  rhai  blaenaf  o  weinidogion  Ârfon  y  pryd  hwn  oedd  y 
Parch.  William  Roberts,  Clynnpg,  gẁr  cadani  yn  yr  Ysgiythyrau, 
hynod  o  glir  ei  syniadau  yn  athrawiaeth  yr  Efengyl,  ac  yn  deall 
cysondeb  y  ffydd  yn  mhell  uwchlaw  ei  frodyr.  Gẃr  call  a  char- 
eclig  ydoedd,  a  gresyn  fu  gaclael  iddo  ddisgyn  i'w  fedcl  mor  dcüsylw 
ag  y  gwnaed. 

"  Ni  chefais  y  fraint  o  glywed  Mr.  Ellis  yn  pregethu  ond  yn  llecl 
anfynych,  a  hyny  bron  yn  unig  yn  y  Cyfarfodydd  Misol,  a  chan  fod  yn 
hawdclach  iddo  ef  aros  na  llawer  ohonom.  byddai  yn  pregethu  yn 
fynych  yn  y  prydnawn  neu  noswaith  olaf  y  cyfarfod,  pan  fyddwn 
i  ac  eraill  wedi  myned  adref.  Sylwedd  ei  wehiidogaeth  oedd 
person  ac  aberth  yr  Arglwycld  leeu  Grrìst,  edifeirwch  a  ffydd,  ac  yn 
arbenig  yr  augenrheidrwydd  am  waith  yr  Ysprycì  Gìân.  Yr  oedd 
ei  bregethau  yn  wastad  yn  cynwya  llawer  o  gymhelliadau  i  ddyled- 
swyddau  personol,  teuluaidd  a  chymdeithasol  crefydd. 

"  Yr  oedd  efe  yn  bleidiwr  cryf  a  gwresog  i  fugeiliaeth  eglw; 
ond  nid  trwy  ddadleu  drosti   a'i  chymhell  ar  yr  eglwysi,   tithr 


152 

rnewn  ffordd  llawer  mwy  esmwyth  ac  effeithiol,  sef  trwy  ẃneyd 
gwaith  bugail  heb  na  galwad  na  gwobr.  Yr  oedd  efe  yn  ystyried 
fod  ei  ordeiniad  i  gyflawn  waith  y  weinidogaeth  yn  rhoddi  iddo 
lawn  awdurdod  i  wneyd  ei  oreu  er  adeiladu  eglwyai  y  aaint,  ac  oia 
gwyddom  am  ueb  fu  yu  fwy  dyfal  a  ffyddlawn  yn  hyn  o  orchwyL 
Am  lawer  o  rlynyddoedd,  bu  yn  arfer  myned  i  ddau  neu  dri  o 
gyfarfodydd  eglwysig  bob  wythnos,  yn  ymweled  â'r  cleifìon  ac  â'r 
rhai  profedigaethus,  a  dywedodd  wrthyf  ei  hunan  na  byddai  byth 
yn  arfer  myned  i  dŷ  tlawdi  geisio  gweinyddu  iddynt  gysur  crefydd 
heb  adael  swllt  ar  ei  ol  tuagat  eu  hangenrheidiau  tynihorol. 

"  Bu'ni  unwaith  yn  cael  fy  anfon  gydag  ef  i  eglwys  i  wneyd 
ymchwiliad  i  achos  pwysig  iawn,  pryd  y  dygid  achwyniad  difrifol 
yn  erbyn  gweinidog  yr  efengyl  o  safle  uchel.  Yr  oedd  pedwar 
ohouom  wedi  ein  henwì  i  fyned  yno,  ond  ciliodddau.  Tmddygodd 
Mr.  EUia  yn  hynod  iawn  o  bwyllog  a  doeth  yn  yr  holl  ymchwiliad 
niaith,  ac  yn  wrol  a  didderbyn-wyneb  iddatgau  eifarn  ar  yr  achos. 
Arferai  ef  ymwrthod  âg  achosiun  o'r  fath  yma,  am  ei  fod,  nieddai 
ef,  yn  rhy  sydyn  a  byrbwyll.  Ond  yn  sicr  nid  felly  yr  oedd  y  tro 
hwnw.  Teimlem  ein  dau  yn  ddwys  y  cyfrifoldeb,  ond  bu  yr 
ymdriniaeth,  pa  fodd  bynag,  yu  derfynol,  ac  i*r  nifer  mwyaf,  mi 
gredaf,  yn  foddhaol. 

M  Y  Sabboth  olaf  ond  un  y  bu  efe  byw,  y  gwelai*  ef  ddiweddaf. 
Golwg  wywedig  a  gwanaidd  oedd  arno.  Dywedai  ei  fod  yn  prysur 
nesâu  at  y  terfyn,  ond  ei  fod  yn  edrych  yn  mlaen  yn  obeithiol  a 
chysurol.  Nid  oedd  yn  seilio  ei  gysur  yu  y  gradd  lleiaf  ar  ddim  a 
wnaeth  ;  '  yn  wir,'  meddai,  'y  mae  cofío  diffygion  fy  ngwasanaeth 
crefyddol  yn  peri  ei  fod  i  mi  erbyn  hyn  yn  fwy  o  boen  nac  o  gysur. 
Und  unig  sail  fy  ngobaitli  ydyw  person  ac  abertli  yr  Arglwydd 
lesu  Grist.'  Ni  ddarfu  i  neh  wasanaetlm  yr  achos  crefyddol  yn 
Arfon  yn  yr  oes  hon  yn  fwyffyddlawn  na  Mr.  Ellis.  Ni  byddai  un 
amser  am  Sabboth  heb  bregethu,  ac  anfynych  iawn  yr  elai  allan  o 
derfynau  Arfon.  Byddai  yn  ddoeth  i  lawer  fod  yn  fwy  tebyg  iddo 
yn  y  peth  hwn. 


Gyda  chofion  serchus, 


Byth  yr  eiddoch, 


Rees  Jones." 


"  Bwlan,  Ebrill  13eg,  1883. 
/        "  Anwyl  Mr.  Jones, 

"Y  mae  íy  a<l.L,r<>îion  i  yn  brinach  am  fy  anwyl  frawd  ììag  a 
feddylia  rliai.  efallai,  y  cyfryw  a<lg<>tioii  a  ymddengys  i  mi  yn 
werth  eu  rhoddi  mewji  Cofiant. 


153 

"  Mae  tynihor  fy  adnabyddiaeth  ohono  ychydig  yn  hwy  na 
deugain  mlynedd.  Xid  oeddwn  yn  ei  adnabod  cyn  iddo  ddechreu 
pregethu,  ond  yn  unig  trwy  glywed  són  am  dano.  Yr  oedd  y 
pellder  rhyngom  á'n  gilydd  yn  byw  pan  oedd  ef  yn  ieuanc  yn  un 
rheswru  am  y  dyeithrwch  hwn.  Clywais  ef  ei  hun,  mewn  ymddi- 
ddan  personol  â  mi  ar  ol  iddo  ef  a  minau  ddechreu  pregethu,  yn 
sôn  am  ei  helynt  gydag  amryw  bethau  yn  nglỳn  âg  ef  cyn  iddo 
ddechreu,  yr  hyn  oedd  yn  argyhoeddiad  i  fy  meddwl  ei  fod  ef  y 
pryd  hwnw  yn  ddyn  mwy  difrifol  a  phwysig  na*r  cyffredin  o'r  rhai 
oedd  yn  cyd-gychwyn  eu  gyrfa  grefyddol  gydag  ef.  Y  mae  yn 
ymddangos  ei  fod  ef  yn  bwysig  gyda  phobpeth  yr  adeg  hono  o'i 
oes,  yr  hyn  yn  ddiamheu  oedd  gymhwysder  iddo  at  y  gwaith  yr 
ymgymerai  ag  ef.  Yr  oedd  y  difrii'wch  yn  nodwedd  arbenig 
ynddo  y  pryd  yma.  Bu  hyn  yn  un  achos  o'i  ragoriaeth  ar  rai  eraill 
oeddynt  yn  eyd-gychwyn  âg  ef.  Yr  oedd  y  difrifwcb  hwn  yn 
elfen  bwysig  ynddo  trwy  ei  oesj  a  hyny  gyda  phethau  y  bywyd 
hwn  a  pliethau  crefydd  yn  gystal  a'r  weinidogaeth.  Beth  bynag 
allai  difîygion  a  chamgymeriadau  ei  oesfod  (oa  bu  y  cyfryw  hefyd), 
credaf  mai  nid  ysgafnder  ein  hanwyl  frawd  a  fu  yn  achos  ohonynt. 
Gallasai  fod  ychwaneg  o  amynedd  yn  eisieu  arno  fel  pawb  eraül 
weithiau.  Treuliodd  gyfryw  oe?  y  mae  yn  hawdd  iawn  i  mi  basio 
heibio  i  bobpeth  a  dybiwn  yn  ddiffygiol  ynddo  mewn  gwir  edmyg- 
edd  o'i  burdeb  duwiol  a'i  lafur  dirlin  am  dymhor  maith  yn  efengyl 
ein  Harglwydd  a'n  Hiachawdwr  Iesu  Grist. 

"  Yr  oedd  cyfeillion  ein  hanwyl  frawd  yn  dangos  i  raddau  pell 
pa  fath  ydoedd  o  ran  cyfeillach  ä  chrefydd  ac  à'i  waith  gweinidog- 
aethol.  Yr  oedd  y  pregethwyr  blaenaf  a'r  blaenoriaid  parchusaf  yn 
mysg  ei  gyfeillion  agosaf.  Cafodd  lawer  o  gyfeillach  y  diweddar 
Barch.  John  Jones,  Talysarn,  a'i  frawd,  y  Parch.  David  Junes,  Mr. 
Humphreys,  Dyffryn,  ac  nid  niewn  un  modd  y  lleiaf  ganddo  oedd 
y  Parch.  John  Williains,  Llanrug;  Ebenezer  Eoberts,  Ysw.,  Crug, 
&c.  Clywais  amryw  o'r  rhai  hyn  yn  siarad  am  dano  o  bryd  i  bryd, 
ac  yn  dywedyd  fel  hyn  ac  fel  hyn  yr  oedd  Robert  Ellis  yn  dyweyd 
am  y  peth  a'r  peth,  a  phob  amser  cyfeirid  ato  ef  fel  gẁr  o  farn 
ganddynt. 

"  Yr  oedd  hyd  yn  nod  ei  atebion  sydyn  yn  ffrwyth  barn.  Clywais 
un  dyn  yn  adrodd  am  dano  yn  un  o  Gymdeithasfaoedd  Llanrw?t, 
rywbryd  pan  oedd  ymddiddan  yn  myned  yn  nilaen  yn  nghylch 
deddf  adeiladu  capelau.  Yr  oedd  rhyw  frawd  o  Sîr  Fòn  yn  beio 
pobl  Sir  Gaernarfon  oherwydd  myned  i  ddyled  wrth  adeiladu 
capelau.  Wedi  i'r  brawd  hwn  eistedd  i  lawr,  cyfododd  Mr.  Ellis  i 
fyny  yn  Bydyn,  a  dywedodd,  '  Yr  ydym  ni  yn  Sir  Gaernarfon 
wrthi  hi  yn  adeiladu  capelau  da,  ac  ni  pharhânt  fwy  nag  o  chwech 


164 

i  saith  mlynedd  i'r  eithaf  na  bydd  eisieu  eu  hail-wneyd  hwy  fel  y 
mae  gpreu  y  modd,  am  fod  paganiaid  Sir  FSn  yn  dyf  od  drosodd 
atom  ac  yn  eu  llenwi.'  Bu  y  sylw  yn  ergyd  marwol  i'r  brawd 
hwnw  ar  y  pryd.  Clywais  Mr.  Ellis  ei  hun  yn  adrodd  am  dro 
cyffelyb  mewn  Cymdeithasfa  yn  NoJgellau  gyda  Mr.  Cooper, 
Llangollen,  pan  nad  oedd  ond  cymharol  ieuanc.  Mewn  digrifwch, 
meddai  wrth  adrodd  yr  hanes,  Ta  beth  bynag  arall  a  wnaethum 
heblaw  rhyfygu,  mi  gefais  roddi  cyhoedcUad  i  J.angollen,  lle  na 
bu'm  erioed  o'r  blaen.'  Y  mae  fy  adgof  ohono  yn  codi  hiraeth 
ynof  am  dano.  Ond  '  gwyn  ei  fyd  '  ef . 
■•  Coflon  caredig. 

"  Yr  eiddoch, 

"  Dayid  Yloiuns." 


u  J3angor,  Ebrill  J7eg,  1883. 
••  Fy  Anwyl  Gyfaill, 

M  Y  mae  yn  wir  fy  mod  yn  adnabyddus  â'r  brawd  anwyl  a'r 
gweinidog  ffyddlawn,  y  diweddar  Barch.  Bobert  Hllis.  er's  yn  agos 
i  haner  can'  mlynedd,  gan  ein  bod  yn  byw  yn  yr  un  sir  ac  yn 
aelodau  o'r  un  Cyfarfod  Misol,  pan  nad  oedd  ond  un  Cyfarfod  Misol 
i'r  holl  sir.  Pan  ranwyd  y  sir  yn  ddau  ddosbarth,  yr  oedd  Mr. 
E11Ì8  yn  llygad-dyst  o'r cyf newidiad  pwysig  hwn  yn  Aletliudistiaetli 
Sir  Gaernarfon. 

"  Yr  oedd  Mr.  Ellis  yn  enedigol  o  Sir  Gaernarfon,  ac  yn  aelod  o 
Gyfarfod  Misol  y  sir  hon  dros  ei  holl  oes  weinidogaetliol.  Petli 
rhagluniaethol  oedd  hyn,  i'el  y  dywed  yr  Àpostol  pan  yn  traethu  ar 
lywodraeth  Duw  ar  y  byd,  ac  ar  amserau  ac  amgylchiadau  dynion 
yn  y  byd,  '  a  bennodd  yr  amseroedd  rhag-osodedig  û  therfynau  eu 
preswylföd  hwynt.'  Nis  gỳm  ]>a  fanteision  a  gafo<!d  efe  fel 
pregethwr  trwy  >-\  gysylltiad  â'r  sir  lion  dros  holl  ddyddiau  ti 
fywyd,  a  tbros  ei  lioll  oes  weinidogaethol,  pnd  caf odd  f antais  f el 
■ìiydd  i  roddi  i'r  oes  li"ii  a'r  oesoedd  dyfodol  hanes  manwl  a 
dyddorol  o'r  diwygiadau  a  gymerodd  le  ar  wahanol  amserau  ac  yn 
ti  ddydd  ef'  yn  y  >ir  hon,  y  rhai  a  fuonl  dra  bendithiol  er  llwydd- 
iant  crefydd. 

"  Yr  wyf  yn  cofio  yn  dda  fy  mod  yn  ei  wrando  yu  pregethu  y 
Sabboth  eyntaf  y  bu  yn  fíhabemacl  Bangor,  a  hyny  yn  y  flwyddyn 
1^.';:;.  Vr  oedd  yn  amlwg  i'r  rhai  oedd  yn  ei  wrando,  ac  yn  deall 
rhywbeth  am  bregethu,  t-i  fod,  nid  yn  unig  yn  ddarllenwr,  <>ii<l 
hefyd  ei  fod  yn  feddyliwr.  \v  oedd  ganddo  gorff  cadarn,  iachus, 
wedi  ei  gymhwyso  i  waith  a  llafur  dros  lawer  o  flynyddoedd,  a 


155 

meddwl  galluog  a  llawn  by  wiogrwydd,  f el  yr  oedd  y  eydgordiad 
oedd  rhwng  y  corff  a'r  yspryd  yn  mherson  Mr.  Ellis  yn  fanteisiol 
iddo  dros  ei  oes  yn  ngwaith  y  weinidogaeth.  Yr  oeddys  y  pryd 
hwnw,  er  nad  oedd  efe  ond  yn  dechreu  pregethu,  yn  gwbl  argy- 
hoeddedig  ei  fod  wedi  derbyn  mesur  o  yapryd  a  dawn  y  weinidog- 
aeth.  Pregethai  yn  rhwydd,  naturiol,  eglur  a  chymhwysiadol,  ac 
i  raddau  yn  effeithiol.  Yr  oedd  yn  meddu  llywodraeth  arno  ei 
him  a  dylauwad  ar  ei  wrandawyr.  Llefaru  yr  oedd,  nid  yn  unig 
yn  eu  clywedigaeth,  ond  wrthynt.  Tuedd  ymarferol  oedd  i'w 
weinidogaeth  y  pryd  hwnw.  Yr  oedd  yn  tori  digon  o  waith  i'w 
wrandawyr,  a  hyny  dros  eu  holl  oes,  sef  edifarhau  am  bechod  a 
chredu  yn  Nghrist.  Yr  oeddem  yn  rhyfeddu  fod  un  mor  ieuanc 
yn  gallu  pregethu  mor  ymarferol  ac  mor  fuddiol. 

"  Yr  oedd  yn  ddiragrith  a  diblygion  yn  ei  awydd  yn  gystal  ag 
yn  ei  gymerìad.  Nid  oedd  yn  personoli  neb  ond  efe  ei  hunan,  nac 
yn  dal  i  fyny  gymeriad  neh  dyn  ond  efe  ei  hun.  Pe  b'ai  rhywun 
oedd  heb  adnabod  ydiweddar  Barch.  Robert  Ellis  yn  gofyn  i  mi  pa 
fath  bregethwr  ydoedd,  yr  ateb  fyddai,  'Os  mynwch  wybod  hyny, 
cynghorwn  chwi  i  ddarllen  ei  draethodau  yn  y  gyfrol  hon.' 
******* 

'•  Mr.  Ellis  ei  hun  sydd  yn  y  traethodau,  ei  waith  ei  hun,  ei  style 
ei  hun.  a'i  feddyliau  ei  hun.  Gellir  trwy  gyfrwng  ei  ysgrifeniadau 
ddeall  ei  feddýliau,  a  chymdeithasu  àg  un  sydd  erbyn  hyn  yn  an- 
weledig  i'n  llygaid  naturiol,  ac  un  sydd  mor  bell  oddiwrthym  ag 
ydyw  y  ddaear  a'r  nefoedd  oddiwrth  eu  gilydd. 

"Ychydig  wythnosau  cyn  ei  farw  yr  oedd  genyf  gyhoeddiad 
Sabboth  yn  yr  Ysgoldŷ,  ac  aethum  yno  ddydd  Sadwrn.  Wedi 
myned  at  ddrws  ei  dŷ,  daeth  efe  ei  hun  i  agor  i  mi,  ac  yn  ei  ddull 
sydyn  a'i  eiriau  brysiog,  gofynai  i  mi  o  ba  le  a  pha  fodd  y  daethum. 
Dywedais  wrtho  mai  cerdded  a  wnaethum  o  Station  Bontrhythallt. 
Synai  glywed  hyny,  a  dywedai,  '  Cerdded,  cerdded,  ni  buaswn  i  yn 
gallu  gwneyd  hyny  pe  rhoisid  y  plwyf  i  mi  am  wneyd.  Yn 
bendifaddeu,  chwi  fyddwch  byw  ar  fy  ol  i  eto.'  Bu  yn  fy  ngwrando 
ddwywaith  y  Sabboth.  Cefais  ychydig  o  ymddiddan  difyrus  âg  ef  am 
hen  bethau  Methodistaidd  yr  oes  o'r  blaen  sydd  bellach  wedi  myned 
heibio.  Dywedai  wrthyf  ei  fod  yu  bwriadu,  er  mor  lesg  ac  agos  i 
farw  ydoedd,  myned  i'r  Cyfárfod  Misol  oedd  i  fod  yn  Dinorwig  yn 
mhen  ychydig  wythnosau.  Yr  oeddwu  yn  meddwl  wrth  wrando 
arno  am  Gyfarfod  Misol  y  Graig,  haner  can'  mlyuedd  yn  ol,  fel  y 
cyntaf  y  bu  ef  ynddo.  Dau  Gyfarfod  Misol  pwysig  yn  eu  perthynas 
â'n  hanwyl  frawd  oedd  y  cyntaf  a'r  diweddaf  yma. 

"Wrth  derfynu  hyn  o  nodiadau,  y  mae  yn  dda  genyf  gael 
cyfleusdra    i    ddatgan    fy    llawenydd    am    fod    Cofiant    iddo    ar 


156 

ymddangos.    Yr  oedd  trwy  ei  athrylith,  ei  dduwioldeb,  ei  lafur 

gweinidogaethol,  a'i  ysgrifeniadau  wedi  haecldu  gwueuthur  hyn 

iddo. 

******* 

"  Ydwyf,  fy  anwyl  gyfaill, 

"  Yr  eiddoch  yn  ddiffuant, 

"  1 1  TGH  RüBERTS." 


"Bethesda,  Ebrill  21ain,  1883. 
"  Ànwyl  Gyfaill, 

"  Gofynasoch  i  rni  ysgrifenu  gair  i'w  ddodi  yn  Nghofiant  Mr. 
Ellis.  Yr  oedd  yn  bur  ofìdus  genyf  ar  y  pryd  eich  clywed  yn 
gwneuthur  hyny,  ac  nid  yw  fy  ngofid  yn  llai  heddyw.  Gwyddwn 
yr  adeg  hono,  a  gwn  eto,  nas  gallaf  ddyweyd  dim  am  dano  ond  a 
fyddai  bron  o  angenrheidrwydd  eisoes  yn  yr  hyn  a  ysgrifenasoch 
chwi.  Oblegid  hyny,  fy  niharch  dwfn  i'w  goffadwriaeth  yn  unig 
a'm  cadwodd  rhag  llwyr  wrthod,  ac  a  barodd  i  mi  gydsynio  i  anfon 
i  chwi  ychydig  eiriau. 

"  Gallwn  grybwyll  y  ddau  amgylchiad  cyntaf  y  daethum  i  ryw 
agosrwydd  ato.  Y  cyntaf  oll  ydoedd  tuag  ugain  mlynedd  yn  ol  yn 
nhŷ  Mrs.  E.  Morris,  gyda'r  hon  y  llettyai  y  pregethwyr  a  fyddent 
yn  aros  yn  Liverpool.  Meddwl  anghywir  iawn  oedd  fy  meddwl 
cyntaf  i  am  Mr.  Ellis.  Barnu  wrth  y  golwg  a  ddarfu  i  mi,  a  throes 
y  farn  allan  yn  bell  iawn  o  fod  yn  farn  gyfiawn.  Cymerais  ef  ar  y 
cyntaf  am  ŵr  garw,  gerwin  ;  tybiais  bod  ei  ddull  swta,  sydyn  yn 
ymylu  ar  sarugrwydd  ;  gosododd  arnaf  gryn  raddau  o*i  ofn,  a  rhaid 
i  mi  addef  am  yr  oriau  cyntaf  o'i  gymdeithas,  nad  cwbl  hyfryd  i 
mi  oedd  y  rhagolwg  o  orfod  treulio  wythnos  dan  yr  un  gronglwyd 
ag  ef .  Ei  threulio,  pa  foddbynag,  a  wnaed;  a  chyn  diwedd  y 
dyddiau,  mi  a  ddeallais  ìnewn  rhan  yr  hyn  a  ddeaüais  yn  weU 
mewn  blynyddoedd  mwy  diweddar,  bod,  er  y  cwbl,  ymysgaroedd 
tiriondeb  a  thynerwch  dwfn  o'i  fewn  ef ;  ac  wrth  ymadael,  buasai 
fy  marn  am  dano,  nid  yn  wir  yn  ngeiriau,  ond  eto  rywbeth  yn 
yspryd  dywediad  Goldsniith  am  Johnson  pan  yr  oedd  rhywun 
wedi  acliwyn  ar  erwinder  yr  hen  wron  hwnw,  '  lle  has  nothing  qf 
the  maa  bvt  his  shin.' 

"Mae  manylion  ymddiddanion  a  digwyddiadau  yr  wythnos  *yn 
Láverpool  wedi  dianc  o'm  còf  i  agos  yn  llwyr.  Yr  adgof  bywiocaf 
sydd  ynof  yw  liwnw  am  dano  un  diwrnod  yn  cerdded  ôl  a  l>laen  o 
gwmpas  yr  ystafell  yn  Pra  fc,  gan  gwyno  ygolled  a  gaw.<ai, 

ac  mor  ddiffrwyth  yr  aciliai  ei  ddyddiau,  oherwydd  iddo  ga»-l  cyn 
Ueied  o  fanteision  i  ddiwyllio  ei  feddwl,  a  bod  angenrhaid  wedi  1 1 


157 

osod  arno  i  roddi  darn  mor  fawr  o'i  oes  i  amcanion  eraill,  heblaw 
gweinidogaeth  y  Gair.  Mae  y  ddelw  ohono  yn  cerdded  ac  yn 
cwynfan  y  prydnawn  gwaith  hwnw  yn  lled  fyw  o  flaen  fy  rueddwl 
byth.  Adroddai  pwý  oedd  y  rhai  a  gydgychwynasant  âg  ef  yn  y 
gwaith,  ac  yr  oedd  yn  eu  plith  rai  enwau  o  wir  enwogrwydd. 
Dywedai  am  eu  Uafur  hwy,  ac  hefyd  am  eu  llwyddiant ;  a  'dynia 
finau,'  meddai,  '  heb  wneyd  ond  megys  dim.'  Pes  adwaenaswn  i 
ef  yn  iawn,  mae  yn  debyg  y  deallaswn  ei  fod  ar  y  pryd  mewn 
llesmair  o  brudd-glwyfedd,  neu  o  leiaf ,  iselder  rneddwl.  Yr  oedd  yn 
tynu  i  gyniydogaeth  yr  un  agwedd  yspryd  ag  y  gwelwyd  ef  ynddi 
weithiau  ruewn  Cyfarfod  Misol,  pan,  o  ryw  brudd-der,  y  trigai 
niewn  distawrwydd,  ac  ar  ambeU  dro  y  petrusai  fyned  i'r  '  sêt 
fawr,'  ond  yn  lle  hyny,  yr  eisteddai  mewn  un  arall  ar  ffîniau  hono. 
Sicr  yw,  modd  bynag,  ei  fod,  ar  yr  adeg  y  soniais  am  dani,  yn 
amlwg  hyd  yn  nôd  i  estron  yn  curo  gormod  amo  ei  hun,  ac  yn 
cymeryd  golwg  llawer  rhy  dywyll  ar  bethau.  A.C  ani  ddiwylliad 
meddwl,  efe  oedd  un  o'r  rhai  olaf  a  ddylasai  yn  hyny  basio  arno  ei 
hun  farn  condemniad.  Pa  faint  bynag  a  fu  ei  aiifanteision,  nid  wyf 
yn  meddwl  y  ceir  neb  a  wâd  bod  iddo  ef  feddwl  gwÌT  ddiwylledig. 
Yr  oedd  rhyw  naws  gref  o  goethder  yn  naturiol  yn  ei  feddwl  ef  ; 
o  leiaf.  felly  y  bu'm  i  yn  dycliymygu.  Hefyd,  mi  dybygwn,  mai 
o  goethder  cynhenid  ei  feddwl,  gyda  llym  ddisgyblaeth  hefyd,  bid 
sicr,  y  tarddai  symlrwydd  a  phurdeb  ei  iaith,  yn  gystal  a  rliagor- 
iaeth  nodedig  ei  arddull. 

"Mae  y  peth  diweddaf  yma  yn  amlwg  i  bawb,  ac  i*wweled  ^ni  ei 
holl  ysgrifeniadau,  er  ei  fod  i'w  weled  yn  fwy  amlwg  yn  rhai 
ohonynt  nac  yn  y  lleill.  Nid  wyf  yn  golygu  awgrymu  mai  hynod- 
rwydd  ysgrifeniadau  Mr.  EUis  oedd  rhyw  fedr  noeth  ar  eiriau,  a 
gallu  i  lunio  brawddegau,  a  dethol  ymadroddion  dewisol.  Nid 
felly.  Yr  oedd  ei  draethodau  yn  ddatguddiad  o  anian  hanfodol  ei 
feddwl,  nid  yn  unig  o  ran  coethder,  ond  hefyd  o  ran  grym,  ac  o 
ran  craffder  llym  i  weled  i  mewn  i'r  pethau  yr  ysgrifenai  yn  eu 
cylch,  ac  ar  ol  eu  gweled,  eu  dyweyd  nes  peri  i  eraill  eu  gweled 
felly  hefyd.  Portreiadodd  rhyw  bethau  mewn  Methodistiaeth,  a 
rhai  elfenau  yn  mywyd  crefyddol  Cymru  mewn  modd  nas  gwnaed 
hyny  yn  hollol  yr  un  fath  gan  neb  ond  efe.  Yr  oedd  ei  edrychiad 
i  mewn  i'r  pethau  yna  yn  glir,  ac  hefyd  yn  edryclúad  priodol  iddo 
ei  hun  ;  ac  felly  pan  ddywedai  yr  hyn  a  welai,  yr  oedd  yn  ei 
ysgrifeniadau  ryw  sŵ^ti  mwy  a  gwell  na  sẁyn  geiriau.  Ar  yr  un 
pryd,  hyd  yn  nôd  o  ran  y  defnydd  a  wneir  ynddynt  o'r  Gymraeg, 
haedda  ysgrifeniadau  Mr.  Ellis  eu  cadw  rhag  y  perygl  o  fyned  ar 
goll.  Dygant  ar  gôf,  heb  eu  dynwared,  weithiau  rai  o  ysgrifen- 
wyr  goreu  Cymru.     Diau  genyf  y  buasai  llawer  a  gyfrifir  yn  llen- 


1 60 

orion  yn  ei  ystyried  yn  chwithig  pe  cawsenl  eu  hanog  i  eistedd 
wrth  draed  yr  heu  weinidog  hlethodistaidd  disyml  o'r  Ysgoldŷ 
gynt,  er  mwyn  dysgu  ysgrifenu  iaith  eu  mam,  ac  eto  prin  y 
gallasent  byth  gael  gwel]  eyiighor. 

"Collaisolwg  ar  Mr.  Ellîs  am  gryn  amser  wedi  ffarwelio  âg  ef 
yn  Liverpool.  Y  tro  nesaf  i  mi  ei  weled  a'i  glywed  oedd  mewn 
cyíarfod  yn  un  o  gapelau  Arfon.  Cyfarfod  sefydlu,  ys  dywedîr, 
oedd  y  cyfarfod  hwnw,  a  rhoddai  yntau  amryw  gynghorion  i'r 
eglwys  ac  i'r  pregethwr  oedd  y  pryd  hwnw  newydd  ddyfod  i 
breswylio  i'r  ardal  hono.  Mae  arnaf  ofn  bod  y  rhan  íwyaf  o'i 
sylwadau  goreu  yn  y  cyfarfod  wedi  eu  colli  genyf'  erbyn  liyn.  Un 
sylw,  modd  bynag,  yn  unig  a  goffâf,  a  pherthyn  y  mae  hwnw,  nid 
i'r  pethau  trymaf  a  ddywedodd,  ond  i'r  lleill ;  er  hyny,  hwyraph  ei 
fod  yn  hysbysu  ychydig  ar  ryw  un  ochr  i  feddwl  Mr.  Ellis. 
'  Byddwch  yn  Fethodist  da,'  meddai  wrth  y  bngail,  '  fydd  liyny  yn 
un  rhwystr  i  chwi  fod  yn  frawdol,  parchus  a  chariadus  tuagat 
bawb  arall.  MeddyliWch  yn  well  o'r  Methodistiaid  nag  o  neb  arall. 
Mae  yn  yr  achos  yma  fel  y  mae  rhwng  gẃr  a  gwraig.  Eo'wn  i 
yr  nn  bin  o  fy  llawes  am  ddyn  os  na  bydd  ef  yn  meddwl  mai  ei 
wraig  ef  yw  y  wraig  oreu  yn  yr  holl  wlad  i  gyd.  Pydd  hyny  yn 
rhwystro  dim  arno  i  barchu  gwragedd  pawb  eraill.  Felly  chwithau, 
meddyliwch  yn  uwch  o'r  Methodistiaid  nag  o  neb  arall,'  &c,  &ç 
Geiriau  dyn  sectol,  fe  ddywedai  yr  anghyfarwydd  â  Mr.  Ellis,  yẁ 
geiriau  fel  y  rhai  yna.  Ond  ni  wnaethai  neb  gam-gymeriad  mwy 
na'r  neb  a  farnai  felly.  Yr  oedd  i  Mr.  Ellis  galon  Cristion,  a 
Christion  ëang,  fel  y  gallesid  yn  hawdd  ddangos,  er  nad  ydwyf  íi 
yn  myned  i  geisio  gwneyd  hyny.  Un  gair  a  ddisgynodd  unwaith 
oddiwrtho  mégys  yn  ddiarwybod  iddo,  mi  allwn,  efallai,  ei 
grybwylL  Gair  ydyw  a  ddywedodd  mewn  Cyfarfod  Mìsol,  lle  yr 
ymdriniil  ar  y  pryd  â  rhyw  bethau  a  berthynent  i  lwyddiant 
gweinidogaeth  yr  efeng^l.  Yn  ystod  yr  ymdrafodaeth,  ac  yntau 
ar  ei  draed  yn  siarad,  fe  ddywedodd — mewn  ffordd  oedd  yn  eglur 
ddangos  nad  oedd  wedi  meddwl  dÿweyd — y  sylw  hwn  :  '  Xi 
byddàf  fi,'  meddai,  'byth  yn  cychwyn  ymaith  oddicartref  i'm 
cyhoeddiad  ar  ddydd  Sadwrn  heb  fyned  ar  fy  ngliniau  i  ofyn  i'r 
Arglwydd  am  leŵyrch  ei  wyneb  yn  y  gwaith  dranoéth,  nid  arnaf 
ti  fy  hun  yn  unig,  ond  ar  fy  holl  frodyr,  ac  nid  t'y  mrodyr  yn 
mhlitli  y  Methodistiaid  yn  unig  chwaith,  ond  fy  holl  frodyr  o  bob 
enwad  a  bregetliant  Grist  [esu  yn  Geidwad.'  Vn  ei  yspryd  y  pryd 
hwnw,  yn  gystal  ag  yn  ei  ymadroddioi]  pau  eu  dywedai,  yr  oedd 
argoel  goleu  iawn  eu  bod  yn  eiddo  gwr  oedd  yn  meddwl,  nid  am 
í'ethodistiaeth  yn  unig,  ond  yn  fwy  na  hyny,  oêdd  '  yn  meddwl  am 
ei  enw  Ef .' 


159       - 

"  At  y  ddau  amgylchiad  a  nodais  gyutaf .  y  man  lle  y  gwelwn 
Mr.  Ellis  fynychaf  oedd  yn  Nghyfarfod  Misol  y  sir  hon.  Ac  o'r 
Cyfarfod  Misol  hwnw,  yr  oedd  efe  yu  ddaru  pur  fawr,  er  ua 
pherthyn  i  rui  yu  y  fau  hou  ddyweyd  diru  aru  dauo  yu  y  herthynas 
hono.  Y  peth  a  ddywedwyd  am  dano  yu  nglyn  â'r  Cyfarfod  Misol, 
fe  ellid  yn  eithaf  cyfreithlawn  ei  ddyweyd  hefyd  am  dano  yn 
nglŷa  â'r  holl  wlad  yrua  a'i  thrigoliou.  Yr  oedd  Mr.  Ellis  yn  gryn 
ddarn  o  Arfon  ei  huuan  ;  tyfa-ai  megys  o'i  daear  i  raddau  mwy  na 
llawer  ;  yr  oedd  naws  ei  fro-dir  yn  gryf  arno,  a  chyfarfyddai 
ynddo  y  pethau  penaf  ac  amlycaf  a  nodweddent  y  hobl  yn 
nghanol  pa  rai  yr  oedd  yn  trigo.  Byrua  lle  yr  oedd  llawer  o 
ddirgelwch  cryfder  ei  ddylanwad.  Gair,  chwi  wyddoch,  Bydd  wedi 
tyfu  i  arferiad  pur  fynych  yn  y  blynyddoedd  diweddaf  hyn  yw 
awironment.  Er  yr  olwg  hir  a  dyeithr  eydd  arno,  màe  yn  d 
uad  yw  ond  ymadrodd  eithaf  diniwed,  ac  mai  y  cwbl  y  mae  yn  ei 
olygu  ydyw,  yr  hyn  sydd  o  amgylch  peth.  Ac  yr  wyf  yn  meddwl 
y  dywed  y  bobl  fydd  yn  ei  arfer  wrthyru  mai  yr  amod  fawr  ar  ba 
un  y  gall  pob  rhyw  fôd  fyw  yn  gysurua  a  tbyciannus  ydyw,  ei  fod 
yn  uiedru  addasu  ei  hun  at  yr  hyn  fyddo  o'i  gwinpas.  Nì  bu  raid 
i  Mr.  Ellis  feithrin  na  disgyblu  y  inedr  hwn.  Yr  oedd  et'  yn 
eisoes ;  ganwyd  ef  felly,  ac  yr  oedd  Uawer  o'r  elfenau  y  bu  efe  byw 
yn  eu  canol  ynddo  ruegys  o'r  bru.  Mae  yn  go'  genyf  mai  un  o'r 
geiriau  cyntaf  a  glywais  i  neb  yn  ei  ddyweyd  ani  dano  oedd  hyn  : 
— 'Y  mae  efe  yu  deall  y  chwarelwyr  yn  well  na  neb.'  Yr  oedd, 
yn  ddiau,  yn  eu  deal  .  .  deallai  hwy  aru  ei  fod  yn  cydym- 

deiuilo  â  hwy,  a  chydymdeimlai  â  hwy  am  ei  fod  yn  eu  pethau 
priodol  yn  un  ohonynt.  Ac  yn  gymaint  a  bod  ynddo  gynifer  o 
fanau  lle  yr  oedd  brodorion  y  wlad  hon  ac  yntau  yn  cyffwrdd  ac  yn 
cydymdeimlo  â'u  gilydd,  yr  oedd  ganddynt  hwy  ymddiried  mawr 
ynddo  ef,  a  chanddo  ef  ddylanwad  mawr  arnyut  hwythau,  yr  hwn 
ddylanwad  ni  phrisid  ac  ni  ddefnyddid  ganddo.  ond  i'r  graddau  y 
gallai  trwyddo  yu  fwy  effeithiol  wasanaethu  teyrnas  ei  Arglwydd. 

"Y  tro  diweddaf  y  gwelais  i  Mr.  Ellis  ydoeddyn  yr  Ysgoldŷ. 
Y  pryd  hwnw  yr  oedd  yn  bur  agos  i  angau.  a  gwyddai  yntau  hyny. 
Nid  oedd  yn  orfoleddus:  prin,  hwyrach,  y  gallesid  disgwyl  iddo 
fod.  Nid  cydwedd  â'i  natur  ef  fuasai  ystâd  yspryd  felly.  Ond  os 
nad  ydoedd  yn  orfoleddus,  yr  oedd  yu  gryf  a  thawel-hyderus. 
'Milwaith.'  meddai  uuwaith  yn  ei  ymddiddan, — 'milwaith  yn  > 
y  blynyddoedd  yr  w^-f  wedi  llefain  "Ac  y'm  cair  ynddo 
llawer,  lawer  gwaith  yr  wyf  yn  fy  oes  wedi  rhoddi  fy  hunau  i  Iesu 
Grist,  gan  ofyn  iddo  fy  nerbyu ;  ac  y  mae  yn  ddiamheu  genyf  y 
cáf  fy  nerbyn  ganddo ;  pa'm  na  châf  V  meddai  yn  yr  un  llais  ac  yn 
yr  un  dón  led-gras  a  go  galed  a  glywsom  ganwaith,  ag  hefyd  y 


160 

raae'r  meddwl  na  chawn  eto  ar  y  ddaear  glywed  mwy  na'r  naill 
na'r  llaìl,  yn  peri  yn  rnhawb  ohouom  ar  amserau  gymaint  o  liiraeth. 
Wrth  fyned  o'r  Ysgoldy  y  prydnawn  hwnw,  a  thrachefn  ar  ddydd 
ei  gladdedigaeth,  ac  aml-waith  ar  ol  hyny,  wrth  feddwl  am  dano 
yn  ei  ddyddiau  oíaf,  ymgodaì  a  sibrydai  yn  fy  rneddwl  eiriau 
Williams :— 

"  •  Mi  welaf  olion  traed  y  saint, 
Dan  y  cystuddiau  mwya'u  maint, 
Yn  cadw'u  cysur,  cadw'u  braint, 
Yn  wyneb  angau  glas.' 

"  Mae  yn  y  tŷ  yma  air  o'i  eiddo  a  gedwir  gyda  ohryn  barch  yn 
mhlith  ychydig  esiamplau  o  ysgrifen-law  amryw  eraill  o  rai  rhag- 
orol  y  ddaear.  Y  gair  ydyw  : — '  Bydd  ffyddlawn  hyd  angau.'  Yn 
ystod  ei  gystudd  diweddaf  yr  ysgrifenodd  ef  ar  bost  card  at 
flaenor  yn  yr  ardal  hon  yn  hysbysu  ei  anallu  oherwydd  gwaeledd  i 
ddyfod  i'w  gyhoeddiad,  Ar  waelod  y  card.  lle  y  dodir  yr  anerch 
a'r  cofìon  arferol,  ysgrifenodd  ef,  '  Bydd  ffyddlawn  hyd  angau.' 
"Digwyddiad  bychan  a  dibwys  yn  ddiau  y  cyfrifir  hwn  yna  ;  eto  yr 
oedd  ac  ÿ  mae  yn  dyweyd  cryn  lawer  wrth  y  neb  a'u  hystyrio  ; 
wrth  y  rhai  a  adwaenent  Mr.  Ellis  oreu  y  mae  yn  dyweyd  fwyaf 
oll.  Gair  cyffredin  i  lawer  meddwl  yw  y  gair  a  ysgrifenodd,  er 
mai  gair  yr  Arglwydd  yw  ;  y  mae  wedi  ei  fynych  ddefnyddio  yn 
ddigon  difeddwl  gan  bobl  ddifeddwl.  Ond  y  mae  gwir  ystyr  iddo 
fel  y  deuai  oddiwrth  Mr.  Ellis.  Yr  oedd  ei  fuchedd  a'i  helynt  ef 
yn  peri  y  gallai  ei  ddefnyddio  ar  fîn  marw  heb  i'w  galon  ei 
gondemnio.  Yr  oedd  efe  mewn  modd  enwedig  yn  un  a  gafodd  y 
drugaredd  i  fod  yn  'ffyddlawn.'    Rhodder  yr  un  drugaredd  i  minau. 

"  Yr  eiddoch  yn  ddiffuant, 

"Thos.  Robeet-.' 


••  i;benezer,  Mai  8fed,  1883. 
••  Anwyl  Erawd. 

yda  theimladau  tra  cliymysgedig  o  hiraeth  a  hyfrydwch  yr 
wyf  yn  cydsynio  â'ch  caÌB  o  ysgrifenu  ychydig  o'm  liadgofìon  am 
fy  anwyl  frawd  a  chyfaill,  y  diweddar  Barchedig  Robert  Eälis. 

••'ianfymod  wedi  fy  magu  yn  y  gymydogaeth  hon  fel  yntau, 
diau  fy  mod  yn  ei  adnabod  bron  o'm  mabandod,  ond  nid  oes  genyf 
un  cóf  am  dano  hyd  yr  an  hreuodd  bregethu.      îrydwyf 

yn  cofìo  yu  dda  yr  adeg  y  cymerais  sylw  neillduol  ohono.     Yr  oedd 
ef  a'r  diweddar  Barch.  E.  FouIkes,  ac  ychydig  gyfeillion  crefyddol, 


161 

wedi  bod  ar  noswaitfi  yn  hir-ddydd  hâf,  mewn  tŷ  cyfagos  i'm  hen 
gartref,  yn  ymweled  â  chwaer  glaf .  Yr  oeddynt  yn  myned  ar  hyd 
llwybr  yn  ochr  pa  un  y  safwu  i  ac  ychydig  o'm  cyfoedion.  Yr 
oeddym  yn  edrych  ar  y  cldau,  sef  Mr.  Foulkes  ac  yntau,  f el  bodau 
oeddynt  yn  sefyll  yn  rhywle  rhwng  dynion  ac  angelion.  Dyna 
oedd  ein  syniadau  plentynaidd  ni  am  bregethwyr,  ac  nid  rhyf  edd, 
canys  nid  oedd  yma  yr  un  pregethwr  yn  y  gymydogaeth  cyn  hyny, 
o  leiaf,  i  ni  wybodam  dano.  Aethant  heibio  heb  gymeryd  un  sylw 
ohonom  ni,  ond  nid  heb  i  ni  sylwi  arnynt  hwy.  Yn  arbenig 
argraffodd  Mr.  Ellis  ei  hun  yn  ddwfn  ar  fy  meddwl  fel  dyn  cryf  a 
heinyf  o  gorff,  ac  annibynol  o  feddwl.  Mae  yn  debyg  na  buaswn 
y  pryd  hwnw,  pan  nad  oeddwn  ond  tuag  wyth  mlwydd  oed,  yn 
gallu  gosod  fy  syniad  yn  y  geiriau  yna,  ond  ni  phetru.saf  ddy wedyd 
mai  dyna  oedd  fy  syniad  plentynaidd  o'i  ddeougli.  Mae  meddwl 
plentyn  yn  barod  iawnidderbynargraffiadau,  a  gorchwyl  anhawdd 
yw  eu  dileu.  Hyderaf  na  thybir  íi  yn  huuanol  wrth  ddyweyd  na 
chefais  achos  i  newid  y  syniad  wedi  dyfod  i  fwy  o  adnabyddiaeth 
o  Mr.  Ellis,  ac  i  fwy  o  aeddfedrwydd  barn  i  ffurfio  syniadau  am  dano. 
"  Yr  ydwyf  yn  cofio  yn  dda  am  y  bregeth  gyntaf  o'i  eiddo  a 
adawodd  argraff  ddofn  ar  fy  meddwl,  mor  ddofn  fel  ag  i  gofio  y 
testyn  a  rhywfaint  o  gjmwys  y  bregeth  hyd  heddyw.  Y  testyn 
oedd,  '  Hwythau  wedi  clywed  hyn,  a  ddwysbigwyd  yn  eu  calou,  ac 
a  ddywedasant  wrth  Petr  a'r  apostolion  ereill,  Ha  wŷr  frodyr, 
beth  a  wnawn  ni.'  Diau  mai  nid  y  tro  hwnw  oedd  y  waith  gyntaf 
i  mi  ei  glywed  yn  pregethu,  ond  dyna  y  wairh  gyutaf  i  mi  ei  gojìo 
yn  pregethu.  Argyhoeddiad  oedd  mater  y  bregeth,  mi  dybiwn, 
canys  soniai  lawer  am  bigo,  dwysbigo,  dwysbigo  yn  eu  calou,  a 
hyny  gyda  difrifwch  mawr.  Er  nas  gallwn  fod  ond  o  ddeg  i 
ddeuddeg  mlwydd  oed,  gadawodd  y  bregeth  hono  argraff  ar  fy 
meddwl  sydd,  mi  gredaf,  yn  aunilëadwy.  Nî  wnaf  grybwyll  ond 
un  arall  o'm  hadgofion  boreuol  am  dano.  Yn  haf  1845,  yr  oedd 
amryw  deuluoeddo'r  gymydogaeth  hon,  a  rhai  ohonynt  ynperthyn 
i  eglwys  Cefnywaen,  yn  ymfudo  i'r  America,  ac  yn  eu  plith  yr  hen 
frawclHughRoberts,  Tan-y-buarth./'Yr  oedd  Hugh  Roberts,  er  nad 
oedd  yn  swyddog  eglwysig,  yn  un  o'r  crefyddwyr  goreu  a  mwyaf 
selog  a  gweithgar  y  pryd  hwnw  yn  Cefnywaen.  Yr  oedd  yn  rhaid 
i'r  hen  frawd  gael  seiat  ymadawol.  Cafwyd  un  ragorol ;  yr  oedcl 
Mr.  Ellis  yn  bresenol.  Wedi  i  Hugh  Eoberts  ddyweyd  ei  deim- 
ladau  ar  ei  ymadawiad,  ac  amryw  o'r  brodyr  adrodd  eu  teimladau 
hwythau,  galwyd  ar  Mr.  Ellis  i  rodcli  cyfarchiad  ymadawol  i'r  hen 
f rawd.  Cododcl  i  f yny  yn  sydyn,  a  dechreuodd  yn  debyg  i  hyn : — 
/'  Y  mae  Hugh  Eoberts  yn  myned  i'r  America,  a  dymuniadau  da  yr 
eglwys  hon  a'r  holl  gymydogaeth  yn  ei  ddilyn  ef  a'i  deulu ;  ond  y  gŵr 


162 

bonheddig  cyntaf  a  gyferfydd  â  ITugh  Roberts  ar  ei  làniad  yn  New 
York,  ae  a'i  dilyna  yn  ei  holl  symudiadau  ar  gyfandir  ëang  America, 
fydd  Mr.  HelbuL'  Yr  hyn  a  argraffoild  y  sylw  ar  fy  meddwl  ac  ar 
feddwl  pawb  a'i  clywsant  oedd  ddarfod  i  'Mr.  Helbul '  gyfarfod  câ'r 
hen  frawd,  nid  wedi  iddo  lànio  ynNew  York,  ond  yn  Lherpool, 
canya  yno,  ar  ol  ychydig  ddyddiau  o  gystudd,  bu  farw  ei  fab 
ieuengaf,  Robert,  yn  un  ar  bymtheg  oed,  ac  yn  fachgen  ieuanc 
gwir  grefyddol.  Bu'm  am  rai  blynyddoedd  oddiyma,  a  phan 
ddaethum  yn  ol  yn  niwedd  1852,  yr  oeddwn  newydd  ddechreu 
pregethu.  Yn  mis  Tachwedd  y  flwyddyn  hono  y  bu'm  gyntaf  yn 
Nghyfarfod  Misol  Arfon,  yn  hen  gapel  Rhydfawr.  Y  pryd  hwnw 
yr  oedd  fy  anwyl  frawd  yn  mysg  y  rhai  blaenaf — yn  un  o  arwein- 
wyr  y  Cyfarfod  Misol  a  minau  ar  y  sedd  isaf— a'r  olaf  ar  y  sedd 
hono.  Teimhvn  fod  hyny  yn  crëu  cryn  lawer  o  bellder  rhyngom, 
er  ein  bod  yn  gymydogion  agos — efe  yn  yr  Y'sgoldŷ  a  niinau  yn 
Cefnywaen.  Fel  y  dywedaia  yn  barod,  yr  oeddwn  wedi  ffurfio 
Byniadau  uchel  am  dano,  mor  uchel,  yn  wir,  fel  ag  i  deimlo  yn 
wylaidd,  os  nad  yn  ofnus  yn  ei  bresenoldeb.  Mewn  gair,  yr  oedd  fy 
syniadau  uchel  am  dano  yn  peri  nas  gallwn  fyned  yn  hŷf  arno,  pe 
buaswn  yn  meddwl  bod  felly.  Ac  nid  oedd  èin  hanwyl  frawd  yn 
un  hawdd  iawn  i  neb  fyned  yn  hŷf  arno.  Y'r  oedd  y  fath  arueh- 
eledd  (dignity)  yn  perthyn  i'w  berson  a'i  gymeriad  a'i  diogelai 
rhag  i  neb  ymwthio  ar  frys  i'w  gyfrinach  ac  ennill  ei  gyfeillgarwch. 
Daeth  ef  a  minau  yn  gyfeillion  mynwesol  yn  araf,  ond  yn  sicr, 
trwy  fynych  gydgyfarfod  â'n  gilydd.  Byddai  yn  y  blynyddoedd 
hyny,  trwy  mai  efe  oedd  yr  unig  weinidog  ordeiniedig  oedd  genym 
yn  yr  ardaloedd  hyn,  yn  dyfod  atom  yn  fynych  i'n  cyfarfodydd 
eglwyság  i  weinyddu  yr  Ordinhad  o  Fedydd,  a  chefais  fantais  i'w 
weled  a'i  adnabod.  Mynych,  pan  y  byddem  yn  myned  i'n  teithiau 
Sabbothol  yu  yr  un  cyfeiriad,  y  cawsom  lawer  cyfeillach  felus  ac 
ymgom  ddifyrus.  Trwy  y  cydgyfarfyddiadau  hyn  aethom  ein  dau 
yn  gyfeillion  mynwesol  megys  yn  ddiarwybod.  Cyfeillgarwch  o 
dyfiad  graddol  ydoedd,  a  pharhäodd  ei  dynant  hyd  y  diwedd,  ac  y 
mae  ynof  duedd  gref  i  gredu  ei  fod  yn  tyfu  eto  er  ei  fod  ef  wedi 
gadael  y  ddaear  a  myned  i'r  Xefoedd.  Fel  y  crybwylhwd  yn 
barod,  nid  oedd  ein  hanwyl  frawd  ynunhawdd  i  bregethwr  ieuanc 
nesâu  ato  yn  rhwydd  ar  y  cyntaf,  a  bu  hyny  yn  achlysur  i  rai  dybio 
•  i  fod  yn  uchel  a  sarug.  Ond  nid  oedd  felly  mewn  gwirionedd. 
(iallai  t-i  fod  felly  ar  y  cyntaf ;  ond  wedi  cael  amser  i'w  adnabod  a 
dyfod  i'w  gyfrinach,  yr  oedd  yn  un  o'i  dynion  mwyaf  hawddgar  a 
serchog  a  llawn  o  gydymdeimlad.  Ychydig  flynyddoedd  wedi  i  mi 
ddechreu  pregethu,  yr  oeddwn  un  Sabboth  yn  nhaith  Fsgoldŷ  a 
Bryn'refail ;  yr  oedd  yntau  gartref  y  Sabboth  hwnw  ac  yn  gwrando 


163 

arnaf  yn  yr  Ysgoldý  y  boreu  a'r  hwyr.  Yr  oeddwn  wedi  pregethu 
y  Sabboth  hwnw,  fel  llawer  un  cyn  a  chwedi  hyny,  yn  dra  anfodd- 
haol  i  mi  f y  hun  ac  ofnwyf  hefyd  i'm  gwrandawyr.  Wrth  ddyfod 
gydag  ef  i  fyny  ot  Ysgoldŷ  noe  Sabboth,  teimlwn  yn  isel  a  digalon, 
ond  yn  cadw  hyny  yn  gwbl  i  mi  f y  hun.  Pan  yn  ffarwelio  á  mi 
yn  ymyl  y  Shop-gròn,  ymaflodd  yn  fy  llaw  yn  serchog,  a  dywedai 
air  neu  ddau  mewn  dull  distaw  a  dirodres  a  barodd  i  mi  deimlo 
fod  ganddo  galon  gynes  tuagataf,  a  chydymdeimlad  parod  á'r 
gwan  yn  mhob  amgylchiad,  a  chefais  ef  felly  mewn  llawer  profed- 
igaeth  a'm  cyfarfu  wedi  hyny— y  cyntaf  i  gydymdeimlo  á'r  parotaf 
ei  wasanaeth  yn  mhob  amgylchiad  o  brofedigaeth  a  thrallod,  ac  y 
mae  ei  goffadwriaeth  yn  anwyl  gan  luaws  o  deuluoedd  yn  y  cymyd- 
ogaethau  hyn  ar  gyf rif  y  rhinweddau  hyn  oeddynt  mor  amlwg  yn 
ei  gymeriad. 

"  Nodwedd  arbenig  arall  yn  ei  gymeriad  oedd  uniondeb  diwyrni. 
Yr  oedd  yn  hollol  ddidwyll.  Gallaf  yn  ddibetrus  gymhwyso  ato 
ef  eiriau  yr  Arglwydd  Iesu  am  >"athanäcl.  '  Wele  líraeliad  yn  wir, 
yn  yr  hwn  nid  oes  dwyll.'  Bu  mewn  llawer  o  amgylchiadau  o  ofn 
a  phryder ;  yr  oedd  yn  dueddol  i  gymeryd  golwg  brudd  a  thywyll 
ar  bethau— yn  ormodol  felly  rai  prydiau.  Ond  byth  ni  phetrusai 
wneuthur  yr  hyn  oedd  iawn,  bydded  y  canlyniad  a  fyddai.  Hî 
fÿddai  achos  byth  ofni  iddo  beidio  gwneyd  yn  iawn.  '  Uniondeb 
yw  llwybr  y  cyfiawn/  a  dyna  yn  arbenig  oedd  ei  lwybr  yntau.  Yr 
oedd  hefyd  yn  dra  eiddigeddus  dros  anrhydedd  y  weinidogaeth,  ac 
yn  dra  gofalus  i  ymgadw  rhag  pob  ymddygiad  a  allasai  fod  yn 
achlysur  beio  ar  y  weinidogaeth.  Gallaf  anturio  dyweyd  ei  fod 
wedi  cario  y  gochelgarwch  hwn  rai  prydiau  yn  rhy  bell,  a  fâest 
f od  ei  waith  yn  oerdded  teithiau  pell  heb  droi  i  un  man  am  ychydig 
seibiant  ac  ymborth  wedi  profi  yn  niweidiol  i'w  iechyd,  yn  enwedig 
pan  yn  dechreu  heneiddio.  Buaaai  yn  dda  gan  ei  gyfeillion  ei 
I  yn  troi  i  mewn  atynt,  ac  yn  llawen  ganddynt  weini  iddo, 
eto  ni  wnai  ond  yn  anfynych,  rhag  trethu  caredigrwydd  ei  frodyr 
a'i  chwiorydd.j  Flynyddoedd  lawer,  bellach,  yr  oedd  i  fod  ar 
Sabboth  penodol  yn  nhaith  Talysarn ;  yr  oeddwn  inau  yr  un 
Sabboth  yn  nhaith  Llanllyfni.  Eywbryd  yn  nghorff  yr  wythnos 
flaenorol  cytiuiasom  i  gydgychwyn  i'r  daith  bedwar  o'r  gloch 
prydnawn  Sadwrn,  a  chofier  nad  oedd  y  pryd  hwnw  ond  cerdded 
yr  holl  ff ordd,  tua  thair  milldir  ar  ddeg.  Erbyn  boreu  Sadwr: 
oedd  yr  holl  wlad  yn  orchuddiedig  gan  eira,  a  hwnw  amryw 
fodfeddi  o  ddyfnder.  Anfonodd  genad  boreu  Sadwrn  i  ofyn  i  mi.  ai 
ni  fyddai  yn  well  i  ni  gychwyn  am  ddau  gan  y  byddai  y  ffordd  yn 
flin  ac  anhawdd  ei  cherdded?  Cytunais  á  hyny,  a  chyc.. 
ar  yr  amser  diweddaf  a  n  :   lau  o'r  gloch.  Erbyn  cyrhaedd 


164 

y  Bontnewydd,  yr  oedd  yn  dechreu  tywyllu,  a  ninau  yn  teimlo  yn 
llesg  a  blinedig.  Wedi  gadael  y  pentref,  tródd  ataf  yn  sydyn,  a 
dywedodd  y  dylaseni  droi  i  rywle  i  orphwys  am  ychydig  a  chael 
cwpanaid  o  dé.  '  ìià  fyddwn  yn  y  Groeslon  yn  fuan,'  meddwn 
inau,  '  ac  mi  drown  i  inewn  at  Mr.  a  Mrs.  Jones  (Parch.  J.  Jones  a'i 
briod),  bydd  yn  dda  ganddynt  ein  gweled,  a  rhoddant  i  ni  bob 
croesaw.'  ■  Ië,'  meddai,  '  dyna  y  fan.'  Aethom  yno  a  chawsom 
dderbyniad  siriol  a  charedig,  a  gofynai  Mrs.  Jones  iddo  a  gymerai 
dê.  '  Na,  na,  Mrs.  Jones  bach,  dim  ond  gorphwys  tipyn  a  sìnoke., 
C'yfryngais  inau  yn  y  fan  trwy  ddyweyd  ei  fod  bron  llewygu  er's 
nieityn,  ac  nad  oeddwn  inau  ddim  gwell.  Nid  rhaid  i  mi  ddyweyd 
beth  fu  y  canlyniad  wrth  neb  ydynt  yn  adnabod  y  brawd  a'r 
chwaer  grybwylledig.  Wedi  cael  ein  diwallu  a  gorphwyso  enyd, 
cycliwynasom  i'n  taith,  ac  wrth  fyned  dywedai  fel  yr  oedd  yn 
teimlo  ei  natur  wedi  adfywio,  a  mawr  ganmolai  garedigrwydd  y 
teulu.  '  Pahain,  ynte,'  meddwn  inau,  '  yr  oeddych  am  wrthod  ei 
charedigrwydd  ?  '  ■  Wel,'  meddai,  '  daeth  ryw  deimlad  o  gywilydd 
droswyf,  a  theimlwn  yn  annheilwng  o'r  fath  garedigrwydd.' 
Byddai  ofn  arno  yn  wastad  rhag  i  neb  dybied  ei  fod  yn  cymeryd 
mantais  ar  ei  safle  fel  pregethwr  i  bwyso  arnynt.  Gwell  ganddo 
fuasai  dyoddef  blinder  a  newyn  na  chymeryd  dim  a  fuasai  yn 
debyg  o  fod  yn  ormes  ar  garedigrwydd  hyd  nód  yn  ei  gyfeillion. 

"  Yr  oedd  yn  hoff  o  waith,  ac  yn  myned  yn  fwy  hoff  ohono  hyd 
y  diwedd.  Dywedodd  wrthyf  lawer  gwaith  yn  ystod  y  flwyddyn 
ddiweddaf  y  bu  fyw  na  ewyllysiai  fyw  yn  hir  wedi  colli  ei  ddefn- 
yddioldeb,  a  chafodd  ei  ddymuniad  yn  hyn  mewn  modd  amlwg 
iawn.  Wedi  gorphen  ei  waith,  cafodd  ychydig  ddyddiau  i  gasglu 
ei  feddyliau  yn  nghyd  i  fyned  trwy  y  porth  i'r  ddinas  sanctaidd. 
Bu  farw  yn  dawel  a  siriol,  '  heb  ofni  grym  y  dẃr  a'i  thonog 
genlli'; '  a  phan  glywais  am  ei  farwolaeth  nis  gallwn  ymatal  a 
dyweyd,  '  Efe  a  aeth  i  dangnefedd.'  /Er  marw,  y  mae  yn  fyw  eto, 
nid  yn  unig  yn  y  Xefoedd,  ond  yn  nheimladau  serchog  cóf  lluaws 
o'i  frodyr  a'i  gyfeillion.  Bu  fyw  bywyd  o  ddefnyddioldeb  nad  oes 
llawer  wedi  ei  gyrhaedd,  a  hyny  am  dymhor  maith,  a  thrwy  lawer 
0  anhawsderau ;  a  bu  f arw,  er  wedi  cyrhaeddyd  henaint,  heb  hen- 
eiddio.  Wrth  derfynu  hyn  o  adgofion  am  un  o  '  rai  rhagorol  y 
ddaear,'  nid  oes  genyf  ond  gofidio  na  allaswn  roddi  desgrifiad  mwy 
cyflawn  a  pherffaith  ohono,  ond  yr  wyf  yn  teimlo  fy  mod  yn  eu 
cyflwyno  i  sylw  lluaws  ydynt,  fel  fy  hunan,  yn  gwerthfawrogi  ei 
guffadwriaeth,  ac  y  bydd  yn  hawdd  ganddynt  fyned  heibio  i 
anmherffeithrwydd  a  diffygion  yr  adgofion  hyn. 
"  Byth  yr  eiddoch, 

"  W.   ROWLANDS." 

"  Y  Parch.  John  Owen  Jones,  Llanberis." 


165 

Gwelir  oddiwrth  y  llythyrau  blaenorol  pa  mor  uchel  oedd  Mr. 
Ellis  yn  meddwl  ei  gyf oedion  a'i  gydlaf  urwyr,  a  bod  eu  barn  hwy 
am  dano  oddiar  eu  hadnabyddiaeth  ohono  yn  gwbl  wahanol  i'r  hyn 
a  syniai  efe  bob  amser  am  dano  ei  hun.  Dangosant  yn  eglur  ei  fod 
yn  rhagori  yn  yr  ansoddau  a'r  elfenau  yr  oedd  efe  ei  hun  yn  teimlo 
ei  fod  fwyaf  diffygiol  ynddynt.  Ymgysegrodd  i  Dduw  a'i  achos,  a 
chollodd  ei  hun  yn  y  gwaith  fel  na  welai  ond  ei  ddiffygion  a'i 
anmherffeithrwydd  yn  ngoleuni  disglaer  sancteiddrwydd  ei  syniad 
am  arucheledd  a  mawredd  y  gwasanaeth  cymeradwy  gan  yr 
Arglwydd. 

Bydd  i'w  fywyd,  o  angenrheidrwydd,  lanw  lle  mawr  yn  hanes 
dadblygiad  a  llwyddiant  crefydd  yn  ardaloedd  chwarelau  Llanberis, 
ac  o  fewn  cylch  Cyfarfod  Misol  Arfon.  Àlegys  na  fesurir  dyddiau 
gan  nifer  eu  hystormydd  na  phrydferthwch  eu  henfys,  ond  gan  yr 
oriau  tawel  a  änt  heibio  yn  ddisylw,  felly  y  mae  bywyd  "  gwas  yr 
Arglwydd  "  sydd  yn  brysur  mewn  distawrwydd  yn  dilyn  ei  waith 
anfarwol  o  awr  i  awr,  i'w  fesur,  nid  wrth  reolau  cynhyrfiad, 
arddangosiad  a  thrwst  gwâg  y  byd,  ond  wrth  ei  weithrediadau 
distaw  a'r  canlyniadau  tragywyddol  eu  parhad  er  yn  awr  yn 
anweledig.  Yn  ol  y  safon  yma  o  feirniadaeth,  saif  Robert  Ellis,  o'r 
Ysgoldŷ,  yn  rhestr  uchaf  u  ffyddloniaid  yn  >~ghrist  Iesu,"  am  f od  ei 
symledd,  ei  yrnroddiad,  ei  burdeb  a'i  gydwybodolrwydd  yn  gyf ryw 
nad  oes  ond  goleuni  y  u  dydd  hwnw  "  a  eglura  y  gwaith  maŵr  a 
wnaed  ganddo.  Priodol  iawn  y  gellir  terfynu  yr  adgofion  hyn  yn 
ngeiriau  yr  Apostol  Paul,  fel  ymadroddion  a  roddant  i  ni  mewn 
modd  cryno  amrywiol  arweddau  ei  gymeriad  a  sicrhaodd  iddo  y 
fath  ddefnyddioldeb  uchel  a  dyrchafedig  yn  ngwinllan  a  gwasan- 
aeth  yr  Arglwydd  Iesu  Grist : — 

"CAN'YS  EIN  GORFOLEDD  NÎ  YW  HYN  ;  Sef  TYSTIOLAETH  EIN 
CYDWYBOD,  MAI  MEWN  SYMLRWYDD,  A  PHUEDEB  DUWIOL,  NTD 
MEWN  DOETHIXEB  CNAWDOL,  0XD  TRWY  EAS  DUW,  YR  YMDDYG- 
ASOM   YN  Y  BYD." 


TRAETHODAU,    &c. 


LLITHOEDD     AE     EGLWYS     DEEFNUS. 

Y      L  L  I  T  II      G  Y  X  T  A  F . 

"  Gwneler  pûbpeth  yn  weddaidd  ac  mewn  trefn,"  sydd  gyngor 
Dwyfol.  Mae  rheol  a  threfn,  gydag  unrhyw  sefydliad,  yn  beth 
hwylus  a  hardcl.  Gyda  rheol  a  threfn,  gellir  gwneyd  pobpeth  yn 
llawer  mwy  diboen  ac  yn  llawer  niwy  effeithiol.  Ac  y  mae  felly 
gydag  achosion  eglwysig :  eglwys  o  ran  ei  phethau  allanol,  yn  cael 
ei  dwyn  yn  mlaen  yn  rheolaidd  a  threfnus,  pobpeth  yn  ei  le  ei  hun, 
pobpeth  yn  ei  amser  ei  hun,  a  phawb  gyda'i  waith  ei  hun — mor 
hylaw,  mor  hardd,  ac  mor  effeithiol  ydyw  !  A  phaham  na  byddai 
felly  gyda  phob  eglwys?  Paham  y  llusgir  yn  fwy  annyben  a 
didrefn  gydag  achos  crefyddol  nag  unrhyw  goaceni  arall  yn  yr 
ardal?  Ond  ceir  yn  rhy  fynych  mai  hyn  yw  y  ffaith.  Nid  oes 
mewn  ambell  i  ardal  na  fîarm,  na  siop,  na  melin,  na  phandŷ,  yn 
cael  eu  dwyn  yn  mlaen  mor  ddilûn  a  didrefn  a'r  achos  crefyddol 
yn  y  lle.  Mae  llawer  o  gŵyno  genym  fod  crefyddyn  isel.  Gellir 
of ni  f od  cẃyno  o'r  f ath  yn  fwy  o  arf eriad  nag  o  deimlad.  Pe  byddai 
dynion  yn  teimlo  fel  y  maent  yn  cŵyno,  gwnaent  rywbeth  heblaw 
cẃyno.  Pa  ryfedd  fod  yr  achos  yn  isel  mewn  llawer  man  gan  ei 
fod  yn  cael  ei  adael  megys  i  ymdaro  drosto  ei  hun  ?  Pe  byddai  i 
ryw  achos  arall  gael  ei  adael  mor  ddilún,  darfyddai  am  dano  ;  nis 
gallai  ymgynal  yn  y  fath  annhrefn.  Ac  oni  ba'i  fod  mewn  eglwya 
ryw  elfen  anfarwol,  nis  gallai  hithau  ymgynal.  Mor  annheilwng 
yn  y  rhai  a  broffesant  eu  hunain  yn  gyfeillioD  i'r  Gwaredwr,  eu 
bod  yn  ddynion  gofalus  a  threfnus  gyda'u  pethau  eu  hunain,  ond 
yn  gadael  ei  wasanaeth  Ef  i  ymdaro  rywfodd,  rywlûn  !  Gwir  mai 
yr  elfen  sanctaidd  o  fywyd  yw  gogoniant  eglwys,  a  bod  y  bywyd 
hwn  niewn  annhrefn  yn  tra  rhagori  ar  ffurfioldeb  trefnus  a  marw. 
Mae  eglwye  drefhtu  heb  fywyd  yn  rhy  debyg  i  fynwent  drefnus. 
Trefn  dan  deyrnasiad  marwolaeth  ydyw.  Ond  mae  yn  llawer  haws 
i'r  bywyd  sanctaidd  hwn  ymddangos  yn  ei  ogoniant,  a  thori  allan 
mewn  gweithgarwcli  grymus,  Ue  byddo  trefn  dda,  nag  yn  nghanol 
aflerwr-li.  "  Nìd  y w  Duw  awdwr  annlirefn  ond  tivfn."  Diafol,  a 
rhai  rhy  debyg  iddo,  sydd  yn  crëu  ac  yn  caru  annlirefn. 

Er  dwyn  yn  mlaen  achosion  eglwysig  yn  drefnus,  wrth  gwrs, 


167 

mae  yn  rhaid  cael  swyddogion.  Ni  f  eddyliodd  neb  ond  rhai  â  rhyw 
gymaint  o'r  dynol,  yn  gystal  a*r  grasol,  ar  61  ynddynt,  fod  yn  bosibl 
cario  achosion  eglwysig  yn  mlaen,  mwy  na  rhyw  achosion  eraill, 
heb  ddynion  cymhwys  i  flaenori.  Ond  da  fyddai  cael  y  swyddog- 
aeth  hon  mor  gyflawn  ac  mor  effeithiol  ag  y  byddo  bosibl,  yn 
gymaint  ag  mai  ar  y  brodyr  hyn  y  gorphwys  y  cyf rif oldeb  o  dref nu 
a  blaenori  yn  mhob  peth.  Yn  y  cyffredin,  bydd  llawer  o  ddelw  y 
swyddogion  ar  yr  eglwys.  Nîa  gellir  disgwyl  eglvrys  fywiog  a 
gweithgar  lle  byddo  swyddogion  marwaidd  a  digychwyn,  nac 
eglwys  imol  lle  byddo  y  swyddogion  yn  rhanedig.  Ond  lle  by'  I 
swyddogion  yn  "  weision  ffyddlawn  a  doeth,"  gellir  disgwyl  i'r 
eglwys  hono  fod  yn  un  gynyddol  a  ffrwythlawn.  "  Y  gwas  ffydd- 
lawn  a  doeth  "  yw  yr  on  cymhwys  i  fod  yn  swyddog  eglwysig.  Os 
ceir  gwybodaeth  helaeth  a  dysg,  dawn  a  moddion,  da  ;  ond  os 
bydd  y  "  ffyddlawn  a'r  doeth"  ar  ol,  gall  dyn,  er  meddu  y  pethau 
eraill,  wneyd  llawer  mwy  o  ddrwg  nag  o  dda.  Gall  wneyd  purion 
arglwydd,  ond  nid  "  gwas." 

£r  gweithredu  yn  drefnus  ac  effeithiol,  da  hefyd  fyddai  cael  y 
.>wyddogaeth  hon  mor  gytìawn  ag  y  gellir.  Mae  y  gwaith  yn 
amrywiol,  a  rhaid  cael  cymhwysderau  amrywiol  ato.  Difíyg 
pwysig  rhai  eglwysi  yw  ceisio  gwneyd  á  rhy  ychydig  o  swyddogion. 
Rhaid  i'r  swyddogaeth  hono  a  wneir  i  fynyo  ddau  neu  dri  o  frodyr 
fod  yn  boenus  o  ddiffygiol,  neu  ynte  rhaid  i'r  brodyr  hyn  fod  yn 
hynod  o  ran  amrywiaeth  eu  cymhwysderau.  Nid  oes  dim  a 
esgusoda  fod  rhif  y  swy-ddogion  yn  ychydig  mewn  eglwys,  ond  ei 
bod  yn  rhy  dlawd  o  ddynion  i  ychwanegu  atynt.  Faham  y  beichia 
yr  ychydig  eu  himain  â  llafur  a  gofal,  tra  y  gellir  cael  eraill  yn  yr 
eglwys  cymhwys  i  gymeryd  eu  rhan  o'r  baich  ?  Mae  yn  ddif  riíol 
o  beth  os  bydd  y  swyddogion  yn  rhy  ddif  eddwl,  neu  yn  rhy  hunan- 
gar  i  ychwanegu  at  eu  rhif .  Nid  dymunol  ychwaith  fod  y  swydd- 
ogion  oll  yn  tynu  at  fod  yn  hen,  ond  yn  hytrach  f od  cymesuredd 
0  bwyll  yr  hen  a  bywiogrwydd  yr  ieuanc  yn  cydweithio.  Peth  a 
brofodd  yn  niweidiol  lawer  gwaith  ydyw,  fod  hen  flaenoriaid  da, 
oddiar  ryw  deimlad  neu  güydd,  yn  gomedd  ychwanegu  atynt  nes 
myned  yn  hen ;  yna  bydd  eu  gwaith  yn  disgyn  i  ddynion  dibrofiad 
yn  y  swydd,  ac  heb  gael  yr  amser  priodol  i  ennill  y  dylanwad 
gofynol  i'w  lle  ;  canys  nid  peth  i'w  gael  trwy  awdurdod,  na 
Chyf arf od  Yüsol,  na  Chymdeithasfa,  ac  nid  peth  yn  aros  am  ddyn 
yn  y  sêdd  fawr,  yw  y  dylanwad  hwn,  ondpeth  i'w  ennill  yn  raddol, 
ac  mewn  ffordd  cyfìawnder.  Mae  cryn  lawer  o  annybendod  ac 
aflerwch  yn  cael  ei  achlysuro  weithiau  niewn  rhai  eglw^-si,  trwy 
f od  hen  ddiacon  ffyddlawn  a  da,  ar  ol  bod  yn  hir  ar  y  blaen  yn 
arwain,  ond  o'r  diwedd  yn  llesgáu  a  marweiddio  gan  henaint,  ac  eto 


168 

oherwydd  plentynrwydd  henaint  neu  rywbeth,  yn  díd  gafael  dèn 
mewn  rhanau  o'r  gwaith  y  byddai  bywiogrwydd  rliai,  ac  yni  ieu- 
engach  yn  llawer  cyrnhwysach  iddo.  "  Nî  ddaw  henaint  ei  hunan." 
Ond  gresyn  fod  hen  frodyr  teilwng  felly  yn  myned  yn  fwy  ar  y 
ffordd  na  dim  arall.  Mae  y  cyfryw  yn  deilwng  o  bob  anrhydedd 
ac  ni  byddent  yn  fyr  o  hyny  pe  cydnabyddent  eu  hunain. 

Er  cael  eglwys  drefnus,  mae  yn  ofynol  i'r  swyddogion  fod  yn 
fynych  gyda'u  gilydd,  yn  cydymgynghori  pa  f odd  i  ddwyn  pobpeth 
yn  mlaen  yn  y  modd  doethaf.  Gyda'u  gilydd  fel  hyn  y  maent  i 
ddyf od  i  gyd-ddealltwriaeth  arbobpeth,  i  gyd-drefnu  a  chynllunio, 
ac  i  hwyìio  pawb  at  ei  waith.  Gyda'u  gilydd  y  maent  i  "  fwrw 
golwg  "  a  oes  neb  afreolus  yn  galw  am  rybudd  neu  gerydd — a  oes 
neb  yn  pallu,  a  pha  fodd  i'w  adferu— a  oes  neb  mewn  afiechyd  neu 
dlodi  yn  galw  am  ymweliad  neu  gymhorth — a  oes  rhai  i'w  cyflawn 
dderbyn,  a  pha  ymholi  yn  eu  cylch  sydd  ofynol  yn  fiaenorol — a 
chànt  a  mwy  o  wahanol  bethau,  rhaiyn  Uai,  a  rhai  yn  fwy  pwysig, 
y  dylai  swyddogion  eglwysig  gydymholi  a  chydolygu  yn  eu  cylch. 
Oni  bydd  gan  y  swyddogion  ryw  gydymgynghoriad  fel  a  nodwyd, 
nis  gall  fod  eglwys  drefnus  yn  y  fan  hono.  Byddant  yn  dyfod  yn 
nghyd  heb  wybod  pa  fodd  i  wneyd,  na  pha  beth  i  fyned  yn  ei 
gylch  ;  a  bydd  yr  hyn  a  adewir  yn  waith  i  bawb  heb  fod  yn  waith 
i  neb,  a  bydd  y  naill  yn  gweithredu  heb  gydsyniad  y  llall,  a'r  naill 
yn  groes  i  farn  y  llall,  ac  felly  yn  cythruddo  teimladau  eu  gilydd, 
ac  yn  peryglu  heddwch  yr  eglwys.  Dylai  y  swyddogion,  ar  bob 
cyfrif,  ymdrechu  dyfod  i  gydwelediad  yn  eu  plith  eu  hunain  ar 
bobpeth,  cyn  dyfod  gerbron  yr  eglwys,  er  gochel  pob  achlysur  i'r 
aflwydd  câs  o  ymryson  ac  ymbleidio.  Yr  anhawsder  yn  mhlith 
brodyr  i  ddyfod  i'r  cydwelediad  hwn  yw,  ý  bydd  ambell  i  f rawd 
yn  rhy  annhyblyg  i  weled  na  gwneyd  dim  ond  yn  ol  ei  feddwl  ei 
hun.  Oni  bydd  i  bawb  blygu  i'w  farn  a'i  ffordd  ef,  ni  wna,  fel  y 
dywedir,  na  thywys  na  thagu.  Da  y  dywedai  y  diweddar  John 
Jones,  Edeyrn,  mai  "  nid  dyn  ystwyth  fel  brwynen,  yn  plygu  i 
bawb  a  phobpeth,  ac  nid  dyn  rhy  gryf,  fel  trosol  castell,  na  phlŷg  i 
neb  na  dim,  ond  y  dyn  ysfwj/t/i-f/ri/f  yw  y  dyn  iawn."  Rhaid  i 
frodyr,  os  mynant  dangnefedd,  yymeryd  a  rhoddi  llawer  i'w  gilydd. 

Er  cael  eglwys  drefnus,  rhaid  talu  sylw  priodol  a  chyson  i'w 
phethau  bychain.  Tŷ  trcfnus  yw  hwnw  lle  mae  y  teulu  wedi  eu 
harfer  i  roddi  pobpeth  yn  ei  le,  a  gwneyd  pobpeth  yn  ei  amser. 
Cyngor  Dr.  Eranhlin  yw,  "  Gofalwch  chwi  am  y  ceiniogau,  a  gofala 
y  punnoedd  am  danynt  eu  linnain."  "  Trwy  esgeuluso  lioeí  ya  y 
bedol,"  medd  rhyw  hen  air,  "fe  gollwyd  y  march."  Mae  yn  pt-rthyn 
i  eglwys,  fel  i  bobpeth,  ei  phethau  bychain ;  a  mynych  y  bydd 
eagenlnBO  y  pethau  bychain  hyny  yn  arwain  i  annhrefn  a  cholled. 


169 

Ae  eto  y  pethau  bychain  hyii  sydd  o  hyd  yn  y  perygl  o  ddianc 
ymaith  yn  ddisylw.  Gwers  fechan  sydd  heb  ei  dysgu  eto  yn  mhob 
man  yw  dechreu  yr  holl  gyfarfodydd  yn  eu  hamser.  Trwy  esgeu- 
luso  paentio  y  ffenestri,  fe  bydrodd  y  coed.  Am  na  wnaed  gwaith 
diwrnod  un  adeg,  bu  raid  gwneyd  gwaith  mis  adeg  arall.  Mor 
ddiflas  mewn  Cyfarf odydd  Misol  fydd  galw  yr  un  casgliadau  am 
fìsoedd  olynol,  a  methu  eu  cael  o  bob  man  er  hyny !  Gwelsom  yn 
ddiweddar  roddi  tri  chasgliad  o  gryn  bwys  o  flaen  yr  un  gynull- 
eidfa  yr  un  Sabboth,  pryd,  oni  ba'i  am  ddiofalwch,  y  gallasai  mis,  o 
leiaf,  fod  cydrhwng  y  naill  gasgliad  a'r  llall.  Trwy  ddibrisio  y 
bachgen,  fe  gollwyd  y  dyn,  a  dyn  erbyn  hyn  y  buasid  yn  falch 
ohono.  Trwy  ychydig  annoethineb,  fe  daflwyd  teulu  ymaith,  a 
throes  y  teulu  hwnw  allan  yn  genedl  rymus.  Bendith  i  eglwys  os 
bydd  ganddi  un  neu  ragor  o  frodyr  yn  ofalus  a  manwl  gyda'i 
phethau  Ueiaf,  er  gwneyd  i  fyny  y  diffyg  mewn  ereill  sydd  yn 
tx\>ie<\  jiethau  byehain  islaw  eu  sylw  hwy. 

Er  cael  eglwys  drefnus  ac  effeithiol,  da  hefyd  fyddai  cael  pawb 
i  weithio,  hyny  yw,  pob  un  y  bydd  gweithio  ar  ei  galon.  Mae  yn 
perthyn  i  eglwys  bob  amrywiaeth  gwaith,  i  gyfarfod  â  phob 
amrywiaeth  dawn  a  gallu  yn  yr  aelodau.  Mae  dyn,  a  dyn 
crefyddol,  yn  greadur  gweithgar  ;  ac  nid  hawdd  y  gall  dyn  bywiog 
a  llawn  o  yni  fod  yn  dawel  i  eistedd  yn  llonydd  o  fls  i  fis  heb  gyfle 
i  ddim  ond  gwrando  a  rhoddi  ei  law  yn  ei  boced  i  gyfranu,  ac  y 
mae  mewn  temtastiwn  i  ballu  yn  raddol  yn  hyny.  Mae  dynion 
bywiog  o'r  fath,  wrth  eu  cadw  yn  segur,  yn  naturiol  yn  myned  yn 
flin  ac  annhymherus.  Rhodder  digon  o  waith  iddynt,  a  byddant 
yn  llawer  haws  eu  trin.  Gallai  rhai  swyddogion  da,  wrth  geisio 
gwneyd  y  cwbl  eu  hunain,  beri  i  rai  yn  yr  eglwys  ddrwgdybio  eu 
bod  yn  ofnus  rhag  i  neb  arall  ddyfod  i'r  golwg  ;  a  pha  le  y  ceir 
eglwys  na  bydd  ynddi  ryw  rai  rhy  barod  i  ddricgdybio  ar  bob 
achlysur?  Gorchwy-1  pwysig  swyddogion  yw  rhoddi  eraill  ar 
waith  yn  gystal  a  gweithio  eu  hunain.  Dedwydd  o  eglwys  yw 
hono  lle  mae  ei  dynion  blaenaf  yn  f edrus  i  hwylio  pawb  at  ei  waith, 
a'r  aelodau  hwythau  yn  ddynion  digon  ystwy-th  ac  ewyllysgar, 
pawb  i  wneyd  ei  ran.  Mae  yn  perthyn  i  bob  cynulleidfa  ddynion, 
er  na  byddont  yn  aelodau  eglwysig,  f el  y  dywedir,  sydd  eto  yn 
gyfryw  y  byddai  yn  dda  ganddynt  gael  y  cyfle  i  icneyd  rhyicbeth. 
Rhodder  pob  cyfleusdra  iddynt,  nid  yn  unig  er  mwyn  eu  gwaith, 
ond  am  y  gallai  hyny  fod  yn  fendith  iddynt.  Mae  gwers  i  ni  i'w 
chael  yn  hanes  tröedigaeth  Zacchëus.  Dyna  yr  Iesu,  yn  hytrach 
nag  argyhoeddi  y  dyn  hwnw  yn  llym,  yn  taro  ar  ei  garedigrwydd : 
"  Zacchëus,  disgyn  ar  frys,  canys  rhaid  i  mi  heddyw  aros  yn  dy  d}* 
di."    A  bu  cael  y  cyfle  yna  i  groesawu  y  Gwaredwr  yn  foddion 


170 

iachawdwriaeth  iddo.  A  bu  dangos  caredigrwydd  i  achos  y  Gwar- 
edwr  yn  gyffelyb  i  lawer  ar  ei  ol. 

Er  y  dylai  eglwys  ymddiried  llawer  i'w  swyddogion  gyda 
gwahanol  ranau  eu  gwaith,  eto  doeth  ynddynt  hwy  a  fyddai 
ymgynghori  â'r  eglwys  ar  bob  achos  o  bwys,  megys  pan  y  bydder 
yn  gwneyd  rhyw  gyfnewidiadau  pwysig  yn  eu  trefniadau,  neu  yn 
cychwyn  ar  ryw  ysgogiad  newydd.  Ar  gyfryw  achlysuron,  da 
fyddai  galw  y  brodyr  yn  nghyd,  a  gosod  yr  achosgerbron,  er  mwyn 
cael  eu  syniadau  ;  ac  os  ceir  y  frawdoliaeth  yn  lled  unfrydol,  da  ; 
onidê  doethineb  yw  oedi  hyd  nes  y  deler  i  fwy  o  gydwelediad. 
Mae  diffyg  o  gydymgynghori  rhwng  swyddogion  âg  eglwys.  wedi 
arwain  lawer  gwaith  i  ganlyniadau  goíìdus ;  y  swyddogion  yn 
gwneyd  yr  hyn  a  ystyrid  gan  luaws  yr  eglwys  yn  bwysig,  ac  heb 
ymgynghori  â'u  brodyr,  a  hyny  yn  cynyrchu  gwrthdarawiad  ac 
anghydweithrediad  ;  ac  nid  oes  dim  gyda  gorchwylion  eglwyaig 
y  dylid  ei  ochel  yn  fwy.  Un  peth  y  dylai  swyddogion  eglwyaig  ei 
ochel  ar  bob  cyfrif  yw,  rhyw  ddull  rhy  feistrolgar  o  gario  pethau 
yn  mlaen.  Mae  hyny  yn  naturiol  yn  chwerwi  teimladau,  ac  yn 
enyn  ymrysonau  ac  ymbleidiaumewn  eglwys.  Ond  trwy  ymgyng- 
horiad  pwyllog,  mae  y  swyddogion  yn  dyfod  yn  hyderus  o 
gydweithrediad  yr  eglwya,  a'r  eglwys  yn  rhoddi  pob  ymddiried  ac 
ufudd-dod  i'w  blaenoriaid.  Ac  mor  dra  gweithfawr  yw  y  cyd- 
welediad  a'r  cydweithrediad  hwn  mewn  eglwys !  Alae  yn  werth 
aberthu  llawer  er  ei  gael  ac  er  ei  gadw.  Ond  gyda  doethineb  a 
phwyll,  ac  ychydig  o  hunan-ymwadiad,  paham  nad  allai  pob  eglwys 
ei  f  eddiannu  ? 

Rhagfyr,  1867. 


YR      AIL      LITH. 

Er  bod  yn  drefnus  gyda  gorchwylion  eglwyaig,  at  y  pethau  a 
nodwyd  o'r  blaen  genym,  mae  yn  ofynol  fod  yr  holl  gyfriýon  yn 
cael  eu  cadw  yn  ofalus  a  threfnus.  Mae  cyfrifon  eglwysig  mauwl 
a  chywir  bellach  yn  cael  edrych  arnynt  yn  bethau  pwysig,  a  hyny, 
nid  yn  unig  ar  gyfrif  y  boddlonrwydd  a  roddant  i'r  lluaws,  ond 
liefyd  am  eu  bod  yn  egluro  ffeithiau.  W'rth  y  cyfrifon  y  gwelir  y 
cynydd  neu  y  lleihad,  ac  hefyd  pa  fatli  yw  Befyllfa  eglwya  o  rau  <-i 
ffrwythlondeb.  Gelwir  haelioni  crefyddol  «*yn  ffrwyth  yn  amlliáu 
erbyn  eich  cyfrif  chwi."  liae  *•  r-yfrif ''  o'r  "ffrwyth"  hwu,  gan 
hyny,  yn  cael  ei  gadw  mewn  lle  goruchel,  a  gwneir  sylw  manwl  a 
chyhoeddus  ohono  ar  adeg  hynod  o  ddifrifol !  Ond  bydd  y  eyfle  i 
ff'riri/tho,  erbyn  hyny,  wedi  colli  byth.  Pafoddygall  dmoioUon 
crintachlyd  ddal  y  cyfrif  hwnw  heb  iûs  o  gywilydd  ? 


171 

Lled  afler  a  diofal  a  fyddai  llawer  o'r  hen  dadau  gyda'u  cyfrifon. 
Byddai  aml  un  ohonynt  yn  rhoddi  ymaith  lawer  ruwy  nag  a  dder- 
byniai.  Nifl  gallent  oddef  y  syniad  fod  achos  eu  Gwaredwr  yn 
ddyledus  iddynt  h^- ;  ac  felly  nid  oeddynt  yn  rhyw  ofalus  iawn  i 
wybod  pa  fodd  y  byddai  pethau  yn  sefyll  rhwng  eu  llaw  ddehau 
a'u  Ilaw  a8wy.  Mae  yn  ofnus  nad  yw  y  cyfrifon  yn  cael  eu  cadw 
eto  mewn  llawer  eglwys  mor  drefnus  ag  y  byddai  ddymunol.  Ceir 
eu  bod  weithiau  mor  ddidrefn  f el  nad  oes  neb  ond  y  brawd  sydd 
yn  enw  o  ysgrifenydd  yn  gallu  gwneyd  dim  ohonynt ;  ac  ar  rai 
adegau,  gwelwyd  y  brodyr  hyn  yn  gorfod  pussJdo  tipyn  er  deall  eu 
gwaith  eu  hunain.  Ond  nid  y  brodyr  sydd  yn  cadw  y  eyfrifon  sydd 
bob  amser  i'w  beio  oherwydd  y  diffyg  ;  maeut  hwy  yn  gwneyd  y 
goreu  gallant :  er  na  byddant  yn  ddynion  anllythyrenog,  eto  yn 
fynych  maent  yn  ddynion  anffigyroU  ys  dywedir ;  nid  ydynt 
erioed  wedi  cael  yr  un  fantais  i  ddeall  pa  fodd  i  gadw  cyf- 
rifon  trefnus.  Erbyn  hyn,  nid  oes  braidd  i  eglwys  nad  oefl  yn 
mhlith  ei  haelodau  ryw  frawd,  hen  neu  ieuanc,  cynihwys  i  gadw  ei 
holl  gyfrifon  yn  drefnus.  Ac  os  nad  doeth  fyddai  gwneyd  diacon 
o  un  felly,  eto  doeth,  dybygid,  a  fyddai  ei  alw  at  hyn  o  orchwyl. 
Ac  hefyd,  mae  yn  bresenol  ddigonedd  o  lyfrau  pwrpasol  i  gadw 
pob  math  o  gyfrifon  eglwysig  wedi  eu  parotoi,  ac  i*w  cael  gan 
amryw  argraffwyr  am  brisiau  cyniedrol ;  ac  oni  fyddai  defnyddio 
Uyfrau  felly  yn  llawer  o  help  i  rai  anghyfarwydd,  er  gwneyd  eu 
gwaith  yn  drefnus  ? 

Dymunol,  yn  wir,  fyddai  i'r  llyfrau  cyfrifon  hyn,  nid  yn  unig 
gael  eu  cadw  yn  drefnus  er  mwyn  yr  oes  hon,  ond  hefyd  gofalu  am 
danynt  nad  elont  ar  ddifancoll,  er  mwyn  yr  oesoedd  dyfodol. 
Rhoddai  hyn  fantais  i'r  cenedlaethau  a  ddêl  wybod  rhywbeth  am 
lafur  eu  tadau  yn  yr  oes  hon.  Byddwn  yn  teimlo  yn  aml  mai 
gresyn  oedd  i  hen  ysgrif-lyfrau  eglwysig  yr  oesoedd  o'r  blaen  gael 
eu  dibrisio  a'u  colli.  Bydded  i  bob  eglwys,  gan  hyny,  gadw  ei  holl 
lyfrau  yn  ofalus,  gan  wybod  y  cyírinr  hwynt  yn  mhen  y  can' 
mlynedd  eto,  os  byddant  ar  gael,  o  werth  mawr.  Gyda  llaw. 
tybygem  mai  buddiol  fyddai  fod  rhyw  frawd  yn  mhob  eglwys  yn 
gofalu  am  gadw  cóflyfr,  er  cofnodi  ei  gwahanol  helyntion  a'i 
gweithrediadau.  Ni  byddai  hyny  ond  gorchwyl  hawdd  ar  y  pryd, 
ond  gwnai  treigliad  oesoedd  góflyfr  o'r  fath  uwchlaw  ei  brisio. 
Alae  llawer  o'n  heglwysi  bellach  yn  myned  yn  hen  sefydliadau, 
wedi  gweled  pedair  a  phump,  a  rhai  fwy  na  hyny,  o  genedlaethau; 
a  gresyn  f od  y  naill  genedlaeth  yn  dyf od  i  mewn  i  lafur  cenedlaeth 
arall  heb  wybod  ond  y  nesaf  peth  i  ddim  am  dreialon,  llafur,  a 
ffyddlondeb,  y  rhai  fu  yn  poeni  gyda'r  un  achos  da  mewn  oesoedd 
o'u  blaen  hwy.     Na  fydded,  gan  hyny,  i'r  oesoedd  dyfodol  gael  y 


172 

golled  hon  trwy  ryw  ychydig  o  esgeulusdra  difeddwl  o'r  eiddom 
ni.  Os  tybia  rhywrai  ein  bod  trwy  hyn  yn  galw  sylw  at  beth  rhy 
debyg  i  chwareu  plant,  nid  oes  genym  ond  coffa  i'r  cyfryw  y  ceir 
lluaws  o  esiamplau  Ysgrythyrol  o  beth  cyffelyb.  Ni  fedd  hanes- 
iaeth  ddim  yn  fwy  dyddorus  nac  mor  werthfawr  i'w  gofnodi  na 
helynt  eglwys  i  Grist,  yn  cychwyn  yn  wan  ac  araf,  yn  cyfarfod  âg 
ystormydd  ac  anhawsderau  oddifewn  ac  oddiallan,  ac  er  pobpeth 
yn  mỳnu  byw,  yn  dal  ei  ffordd  ac  yn  ychwanegu  cryfder. 

Yr  hyn  sydd  wedi  bod  braidd  yn  hynod  yn  hanes  ein  cyfundeb 
o'i  ddechreuad,  ac  sydd  eto  i  f esur  yn  parhâu,  yw  y  duedd  i  ddirgelu 
pobpeth  gyda'n  casgliadau,  yn  enwedig  y  casgliad  eglwysig.  Mae 
cyf undebau  eraill  wedi  arfer  bod  yn  llawer  mwy  rhydd  a  gwyneb- 
agored  na  ni  yn  hynyma.  Yn  yr  amser  gynt,  byddai  un  hen  f  rawd 
neu  ddau  yn  derbyn  y  casgliad,  ac  yn  ei  ranu  fel  y  gwelent  hwy 
yn  dda,  heb  roddi  cyfrif  i  neb  o'u  gweithrediadau.  A'r  cwbl  am 
onestrwydd  eu  gwaith  a  fyddai  gonestrwydd  eu  cymeriad.  Nidyn 
unig  byddai  y  diacon  wrth  roddi  yn  gwneyd  hyny  mor  ddirgelaidd 
ag  y  gallai,  ond  byddai  y  derbyniwr  hefyd  am  i'r  derbyn  fod  mor 
ddirgelaidd,  fel  na  wyddai  y  naill  law  beth  a  dderbyniai  y  llall. 
A  pha  ryf edd  i  watwarwyr  alw  peth  f elly  yn  "  ddegwm  cìl  dwrn  ?  " 
Mae  yn  debyg  mai  y  rheswm  am  ddechreuad  y  dirgelu  hwn  yw, 
am  y  barnai  yr  hen  dadau  da  mai  eu  doethineb  fyddai  gwneyd  y 
gydnabyddiaeth  a  roddid  yn  llaw  y  pregethwr  mor  ddirgelaidd  ag 
y  byddai  modd,  rhag  i'r  cyffredin  anwybodus  a  difarn  gymeryd 
achlysur  oddiwrth  hyny  i  edrych  yn  îs  ar  weinidogaeth  y  gair. 
Bellach,  nid  oes  cymaint  o  achos  am  y  dirgelu  hwn,  gan  fod  syniad 
y  cyffredin,  yn  fyd  ac  eglwys,  wedi  eu  goleuo,  fel  y  maent  yn 
gweled  yn  rhesymol  ac  ysgrythyrol  i'r  rhai  sydd  yn  poeni  yn  y 
gair  a'r  athrawiaeth  gael  eu  cydnabod  mor  deilwng  ag  y  gellir  am 
eu  llafur. 

Y  cyngor  Dwyf  ol  yw,  u  Darperwch  bethau  onest  yn  ngolwg  pob 
dyn."  Xid  yn  unig  gwnewch  yn  onest,  ond  bydded  i  bob  dyn  gael 
gwybod  hyny;  dyger  y  gonestrwydd  i'r  "  golwg"  Mae  yn  ym- 
ddangos  yn  dêg  a  rhesymol  y  dylai  y  rhai  sydd  yn  cyfranu  arian  at 
achosion  crefyddol  gael  boddlonrwydd  am  y  pa  fodd  eu  defnyddir. 
A  dylai  y  rhai  sydd  yn  trafod  y  cyfryw  arian,  o  ba  natur  bynag, 
ysryried  fod  yr  amser  i  gadw  achuddio  gyda  chasgliadau  crefyddol 
wedi  myned  heibio.  Ac  os  nad  doeth  fyddai  cyhoeddi  manylinn  y 
casgliad  eglwysig,  fel  y  barna  llawer,  eto  rhesymol  fyddai  i'r  holl 
gyf rifon  gael  eu  harchwilio  gan  f rodyr  o  brofiad  a  barn,  ac  i'r  cyf ryw 
ddatgan  eu  golygiadau  i'r  eglwys  ar  weithrediadau  y  swyddogion. 
Trwy  ddarparu  pethau  gonest  fel  hyn  yn  ngolwg  pob  dyn,  mae  yr 
eglwys  yn  derbyn  pob  boddlonrwydd  oddiar  ddwylaw  ei  swyddog- 


173 

ion,  a'r  swyddogion  drachefn  yn  derbyn  pob  ymddiried  oddiwrth 
yr  eglwys,  a  thorir  ymaith  achlysur  oddiwrth  y  rhai  sydd  bob 
amser  yn  llawer  parotach  i  siarad  a  beio  nag  i  gyfranu.  Da  fyddai 
i  bawb  gofio  nad  oes  gan  neb  rhyw  ddyn,  bydded  ei  sefyllfa  a'i 
swydd  y  peth  y  byddo,  hawl  i  fod  yn  ddyn  aughyfrifol.  Buasai 
yn  wir  ddymunol  pe  buasai  y  sylwadau  uchod  yn  bethau  dialw-am- 
danynt.  Canys  er  fod  llawer  o  eglwysi  erbyn  hyn  yn  arfer  cael 
pob  boddlonrwydd  o  barth  i'w  cyfrifon,  eto  ceir  fod  cryn  lawer  o 
eithriadau  poenus  :  y  brodyr,  oddiar  ryw  ddybenion  da  yn  eu  tyb 
hwy,  mae  yn  ddiau,  yn  dewis  cadw  o  hyd  at  yr  hen  systeni  o 
ddirgelu  a  chuddio,  a  hyny  yn  achosi  anniddigrwydd  distaw,  ac  yn 
llesteirio  llawer  ar  haelioni  yr  eglwys.  Xid  oes  dim  òs  mai  goreu 
po  gyntaf  i'r  cyfry w  frodyr  yn  y  cyfryw  fanau  fabwysiadu  trefn 
fwy  rhydd  a  gwyneb-agored. 

Yr  un  modd  hefyd  y  dylid  gwneyd  gyda  chyfrifon  y  capel. 
\  Dylai  y  gynulleidfa  gael  statement  fanwl  a  chlir  bob  blwyddyn  o'i 
sefyllfa  arianol ;  swm  ei  dyled,  os  bydd,  pa  faint  a  dderbyniwyd,  a 
pha  ddefnydd  a  wnaed  ohouynt.  Ac  os  bydd  sefyllfa  capel  y  fath 
fel  na  bydd  eisieu  pwyso  ar  haelioni  y  gynulleidfa  yn  ei  herwydd, 
eto  tra  byddo  sícn  arian  yn  perthyn  iddo,  annhêg  yw  i'r  wybodaeth 
am  danynt  fod  yn  unig  yn  feddiant  i'r  ychydig.  Mae  gan  bawb 
sydd  yn  talu  neu  yn  cyfranu  yr  un  hawl  i'r  wybodaeth  á'u  gilydd. 
Mae  wedi  bod,  ac  yn  bod  eto  yn  rhy  aml,  pan  y  peidir  a  gofyn 
cyfraniadau  cynulleidfa  at  achos  eu  capel,  fe  beidir  son  hefyd  am 
ei  gynyrch  arianol.  Ehaid  i'r  lluaws  bellach  foddloni  ar  dalu  yn 
ddistaw  am  eu  lleoedd,  heb  wybod  pa  ddefnydd  a  wneir  o'r  cynyrch. 
A  pha  ryf edd  os  bydd  y  talu  hwn  yn  myned  yn  annyben  a  bylchog  ? 
Mae  y  naill  ddrwg  yn  naturiol  yn  cynyrchu  y  llall.  Os  bydd  yr 
holl  drìn  a'r  trafod,  y  derbyn  a'r  talu,  gydag  arian  yr  eisteddleoedd, 
a'r  holl  wybodaeth  yn  eu  cylch,  yn  cael  ei  chyfyngu  yn  unig  i 
gylch  ychydig  o  bersonau,  dealled  y  brodyr  hyn  eu  bod  yn  cymeryd 
iddynt  eu  hunain  fwy  o  awdurdod  nag  sydd  briodol  iddynt.  Ac  er 
y  gellir  rhoddi  pob  ymddiried  i'w  gonestrwydd,  nad  ydynt  yn 
gwneyd  na  thwyll  na  cham,  eto  nid  gonestrwydd  ynddynt  tuagatynt 
eu  hunain,  na  thuagat  y  lluaws,  yw  cadw  y  wybodaeth  o  hyny  yn 
hollol  yn  mhlith  eu  gilydd.  Dy  wedwn  eto,  "  Darperwch  bethau 
onest  yn  ngolwg  pob  dyn." 

Er,  fel  y  dywedwyd,  y  gallai  fod  gan  eglwys  bob  ymddiried  i'w 
swyddogion,  eto  peth  hynod  o'r  boddus  gan  y  lluaws  yw  cael 
hysbysrwydd  clir  am  yr  holl  gyllidau,  am  y  teimlant  f od  ganddynt 
hawl  i  hyny ;  ac  nid  oes  dim  yn  fwy  cymhelliadol  i  haelioni, 
gweithgarwch,  ac  undeb  ;  bendithion  nas  gellir  eu  gor-brisio.  O'r 
ochr  arall,  mae  cadw  at  yr  hen  arfer  o  ddirgelu  a  chuddio  yn 


174 

feithriniad  i  luaws  o  dymherau  anffafriol  i  gysur  a  llwyddiant 
eglwysig.  Ac  nis  gellir  gwneyd  gormod  o  aberth,  ond  peidio 
aberthu  gwirionedd  a  chydwybod,  er  cadw  ymaith  y  cyfryw 
ysprydion  difäol.     Hyd  y  galler,  na  rodder  "  lle  i  ddiafol."   \ 

Er  bod  yn  drefnus,  y  mae  yn  ofynol  hefyd  fod  gan  bob 
eglwys  ei  chyfarfod  penblwyddyn,  yn  mha  un  y  byddo  yr  holl 
gyfrifon  yn  cael  eu  darllen  a'u  hegluro,  a  rhyddid  yn  cael  ei 
ganiatau  i'r  brodyr  wneyd  rhyw  sylwadau  a  dybiont  yn  angen- 
rheidiol  arnynt.  Gallai  hefyd  fod  yn  hynod  fuddiol  yn  y  cyfryw 
gyfarfod  i  gymeryd  golwg  bwyllog  ar  holl  gylch  y  gwasanaeth 
crefyddol  yn  y  lle,  gan  gydymholi  a  chydymddiddan  yn  rhydd  a 
brawdol  ar  ei  wahanol  ranau,  megys,  /A  ydyw  y  cynulliadau 
crefyddol  yn  peidio  cael  eu  hesgeuluso,  neu  yn  peidio  lleihau?  Ac 
os  ydynt,  pa  beth  yw  yr  achos  o  hyny  ?  A  ydyw  yr  Ysgol  Sabbothol 
yn  cael  y  gefnogaeth  a  ddylai  gan  yr  eglwys  ?  A  ydyw  y  canu 
cynulleidfaol  yn  cael  ei  feithrin  a'i  gefnogi  ?  Pa  wedd  sydd  ar  y 
cyfarfodydd  gweddiau  ?  A  ellir  gwneyd  rhywbeth  yn  ychwaneg 
gyda'r  plant  a'r  bobl  ieuainc  ?  A  ydyw  y  cleifìon  a'r  tlodion  yn 
cael  y  sylw  priodol?  A  ellir  gwneyd  y  cyfarfod  eglwysig  yn  fwy 
effeithiol  er  ateb  ei  ddybenion  ?  Ac  felly  yn  mlaen.  Er  na  ddylai 
y  pethau  hyn,  a'r  cyffelyb,  fod  yn  destynau  sylw  ac  ymofyn  cyson, 
eto  y  mae  treulio  cyfarfod  eglwysig  unwaith  yn  y  flwyddj^n,  yn  y 
wêdd  uchod,  wedi  profi  yn  hynod  f  uddiol  yn  y  manau  y  gwnaed 
prawf  ohono.  A  gallai  f od  felly  yn  mhob  man,  yn  enwedig  os  bydd  y 
frawdoliaeth  yn  aelodau  a  swyddogion,  yn  ddynion  digon  gostyng- 
edig  a  hywaeth  i  gymeryd  i'w  hystyriaeth  ryw  amneidiau  a  deflir 
i'w  sylw.  Dichon  yr  ofnid  mewn  rhai  eglwysi  y  byddai  i  gyfarfod 
mor  rhydd  a  hyn  roddi  mantais  i  ryw  bersonau  y  mae  eu  geiriau 
yn  rhy  debyg  i  "  frâth  cleddyf ,"  i  anaf u  teimladau  eu  gwell,  ac  f elly 
achlysuro  mwy  o  ddrwg  nag  o  dda.  Ond  tybiwn  mai  dyma  y  lle 
priodol  i  ddwyn  y  cyfryw  greaduriaid  brâthog  atynt  eu  hunain,  a 
hyny  nid  trwy  roddi  sèn  am  sèn,  bid  siwr,  ond  trwy  "  ateb  arafaidd," 
ac  eto  gwrol.  Mae  rhyw  ffordd  i  drin  pawb,  a  chyda  doethineb  a 
phwyll  gellir  trin  y  brodyr  annliymerus  hyn  fel  ag  i  beri  iddynt 
deimlo  yn  gywilyddus  ohonynt  eu  hunain.  A  gallai  y  fath  driniaeth 
fod  yn  drugaredd  werthfawr  iddynl  hwy,  ac  yn  ymwared  i'r  eglwya 
lle  perthynant.  Hyderwn  mai  ychydig  yw  nifer  yr  eglwysi  hyny 
y  mae  elfenau  rhy  beryglus  yn  eu  hawyrgylch  i  gyflafareddiud 
rhydd  a  brawdol.  Ond  os  felly  y  digwydd  fod,  tybiwn  mai  gwell 
arfer  llawer  o  oddefgarv\rch  na  rhoddi  mantais  i'r  cyfryw  elfenau 
dinystriol  dori  allan  yn  danchwa  ;  oherwydd  caed  aml  brawf  fod 
awyredd  afiachus  eglwys,  trwy  ryw  oruchwyliaeth  oeiddo  ei  Phen 
Muwr.  mewn  amser  yn  cael  ei  buro  a'i  glirio.      Gall  Efe,  yr  hwn  y 


175 

mae  pob  awdurdod  yn  ei  law,  yn  ei  amser  ei  hun,  ac  yn  ei  ffordd 
ei  hun,  u  geryddu  yr  ormes  ; "  ac  y  mae  eto  yn  peri  i  iyw  ddaear 
neu  gilydd  agor  ei  safn  i  lyncu  cynulleidfa  Corah.  Dynia  le  i 
amynedd  y  saiut. 

Cwestiwn  difrifol  i*w  ystyried  i  rywrai  yw,  Paharu  y  mae  uaill 
eglwys  yn  f wy  blinderus  ac  anf oddog  nag  eglwysi  ereill?  o  achoe  yr 
un  yw  y  natur  ddynol  yn  y  naill  a'r  llall.  0"r  braidd  y  mae  yr  un 
eglwys  yn  diauc  na  cheir  yn  mhlith  ei  haelodau  ryw  greaduriaid, 
ys  dywedodd  Mr.  Humphreys  u'r  Dyffryn,  ••  y  mae  yn  anhawdd 
gwybod  i  ba  beth  y  gwnaed  hwy  heblaw  i  brotì  amynedd  pobl 
ereill."  Gweddied  y  BwyddogioD  am  fwy  o  **  ddoethineb  y  Sanct- 
aidd,"  i  arwain  a  llywodraethu,  i  geryddu  yr  afreolus,  ac  i  fwrw 
allan  yr  ysprydion  aíian.  Ond  gan  y  bydd  a  wnelom  eto  â  Llia- 
derau  eghcysig,  gadawn  ar  hyn  yn  bresenol. 

Wedi  y  cwbl,  yr  ydym  yn  teimlo  mai  un  peth  yw  cynllunio 
eghcys  drefaus  ar  bapyr,a  dywedyd  pa  fodd  i  wneyd  a  pha  beth  i'w 
ochel,  ac  mai  peth  arall  pur  wahanol  ydyw  codi  ati  a  gweithredu. 
Nid  yw  pawb  yn  y  tìntai  grefyddol  o'r  un  yspryd  a'u  gilydd;  nid 
yw  pawbmor  gref yddol,  mor  ffyddlawn,  ac  mor  hunanymwadol  a'u 
gilydd  ;  ac  felly  y  mae  anhawsderau  dybryd  i  gael  pawb  i  Bynio  yr 
un  peth,  ac  i  rodio  wrth  yr  on  rheol,  serch  i'r  syniadau  a'r  rheolau 
a  gymhellir  arnynt  fod  y  rhai  mwyaf  rhesymol  ac  ysgrythyrol. 
Bydded  i  bawb  adnabod  ei  le,  a  gwneyd  ei  ran. 

Mawrth,   Lfi   3. 


Y      PHYDEDD      LITH. 

Dichon  y  bydd  rhywrai  wrth  ddarllen  hyn  o  lìth  yn  barod  i 
dybied  ein  bod  wedi  coili  oddiwrth  y  testyn,  sef  Eglwys  Drefnus. 
Und  os  nad  ydyin  ar  y  testyn,  gadewch  iddo  ;  yr  ydym  o'i  çwmpas, 
ac  yn  cadw  golwg  arno.  Mae  rhagor  nag  un  ffordd  er  cyrhaedd  yr 
un  anican.  Nid  ein  hamcan  yn  gymaint  yn  bresenol  fydd  traethu 
ar  natur  a  chynihwysderau  swydd  a  gwaith  y  diacon,  oherwydd  y 
mae  efe  ei  hun  niewn  gwell  mantais  i  ddeall  hyny  na  neb  arall. 
Canys  ni  bydd  na  Chymdeithasfa  na  Chyfarfod  Misol  yn  pasio  na 
bydd  rhyw  gymaint  o  drafod  mewn  rhyw  gẁr  ohonynt  ar  hynyma. 
na  braidd  i  new^'ddiadur  na  misolyn  yn  dyfod  trwy  y  wasg  na 
cheir  ynddynt  ddigonedd  o  wersi  caledion  i'r  diaconiaid.  /  Ac 
heblaw  hyny,  mae  yn  yr  eglwys  lle  y  perthynant,  yu  ddiau, 
a'r  ardal  lle  y  maent  yn  byw.  gynifer  o  bersonau  sydd  fel  yn  eu 
gwaith  yn  dangos  iddynt  eu  rhwymedigaethau  a'u  diffygion.  Am 
hyny,  pe  byddai  dyweyd  a  dangos,  ceryddu  a  beio,  yn  tueddu  i 


176 

wneyd  dyn  perffaith,  y  diacon  o  bawb  yn  yr  holl  wlad  a  fyddai  yr 
agosaf  i  gyrhaedd  y  gamp.  ij 

Mae  diaconiaid,  yn  enwedig  gyda'r  Methodistiaid,  yn  ddosbarth 
o  ddynion  hynod  o  bwysig,  yn  llenwi  lle  mawr,  ac  yn  ateb  dyben- 
ion  gwerthfawr  yn  y  cyf undeb.  Yr  ydys  wedi  arfer  galw  y  swydd- 
ogion  hyn  wrth  yr  enw  Blaenoriaid,  yn  llawer  mwy  cyífredin  nag 
wrth  yr  enw  Diaconiaid.  Ac  os  ydyw  yr  enw  cyntaf  ryw  gymaint 
yn  ëangach  ei  ystyr,  a  rhyw  fymryn  yn  fwy  ei  urddas  na'r  olaf , 
tybygem  ei  f od  yn  enw  llawn  mor  briodol  arnynt ;  oherwydd  bydd 
raid  iddynt  mewn  lluaws  o  eglwysi,  nid  yn  unig  wneyd  gwaith 
diaconiaid,  ond  hefyd  ranau  helaeth  o  waith  y  gweinidog,  neu  bydd 
y  rhanau  hyny  heb  eu  gwneyd  o  gwbl.  Pe  buasai  yr  Apostol  Paul 
yn  anfon  llythyr  at  un  o  eglwysi  y  Methodistiaid,  tybed  nad  dan  yr 
enw  Henuriaid  y  buasai  yn  cyfarch  y  brodyr  hyn,  pa  un  bynag  a 
f  uasai  gweinidog  yn  eu  plith  ai  peidio  ?  Bydded  a  f  o  am  yr  enw, 
nid  yw  enw  ond  enw  wedi  y  cwbl ;  yn  y  rhywbeth  sydd  dano  mae'r 
pwyTs.  Mewn  cyfundebau  ereill,  lle  y  mae  y  gweinidog  a'r  wein- 
idogaeth  yn  hollol  sefydlog,  mae  y  llwyddiant  neu  yr  aflwydd- 
iant  yn  ymddibynu  llawer  ar  y  fath  fydd  y  gweinidog.  Ond 
gyda'r  Methodistiaid,  mae  yr  eglwys  o  ran  ei  gwedd  allanol  o  leiaf 
yn  fywiog  neu  yn  farwaidd,  yn  drefnus  neu  yn  annhrefnus,  i  fesur 
helaeth  yn  ol  fel  y  byddo'r  blaenoriaid.  Anfynych,  fel  y  profa 
lluaws  o  ífeithiau,  y  ceir  gwedd  swrth  a  diymadferth  ar  achos 
crefyddol  lle  y  byddo  y  swyddogion  hyn  yn  unol,  yn  ffyddlawn,  ac 
yn  ddoeth.  Gan  hyny  y  mae  cyfrif oldeb  y  brodyr  hyn  yn  ddifrifol 
dros  ben  !  Ac  nid  llai,  chwaith,  yw  rhwymedigaeth  yr  eglwys  i'w 
cynorthwyo  a'u  parchu,  hefyd  i  weddio  llawer  drostynt.  Mae 
gan  y  dynion  hyny  sydd  ar  bob  achlysur  yn  hynod  barod  i  f eio  ar 
eu  blaenoriaid,  ond  byth  ar  unrhyw  achlysur  yn  barod  i  weddio 
drostynt,  bob  achos  i  ofni  nadywpobpeth  o'r  goreu  gyda  hwythau. 
Yn  wir,  nis  gall  fod  gan  ddynion  mor  amddifad  o  Ysbryd  Crist  yr 
un  hawl  i'r  enw  "brodyr  yn  yr  Arglwydd." 

Nid  oes  dim  y  gweddai  i  eglwys  fyned  yn  ei  gylch  gyda  mwy 
o  weddi'o  dif rif ol  am  yspryd  barn  na  phan  yn  myned  at  y  gorchwyl 
o  ddewis  diaconiaid.  Ar  ry w  olwg,  gall  methu  wrth  ddewis  diacon 
arwain  i  ganlyniadau  mwy  gofidus  na  methu  wrth  godi  pregethwr. 
Tra  y  gellir  cael  rhyw  ymwared  o  bregethwr  annheilwng,  gall 
diacon  felly  fod  am  dymhor  maith  yn  fwy  ar  y  ffordd  mewn 
eglwys  na  dim  arall.  A  hyn,  mae  yn  debyg,  a  barodd  i  rai  dynion 
dybied  y  dylai  eglwys  gael  cyfle  bob  rhyw  gynifer  o  flynyddoedd  i 
ail  ddewis  diaconiaid,  er  cadw  y  teilwng  i  mewn,  a  bwrw  yr  an- 
nheilwng  ymaith.  Ond  mae  yn  eglur  ddigon,  nad  yw  y  rhai  sydd 
yn  dàl  y  cyfryw  syniad  wedi  meddwl  yn  ddigon  trwyadl  am  yr 


177 

anhawsderau,  nac  ychwaith  wedi  ystyried  yn  ddigon  difrifol  y 
canlyniadau,  o  ddwyn  i  niewn  i'r  eglwysi  y  newyddbeth  hyn. 
Tybiwn  yn  ostyngedig  nad  oes  i'r  syniad  hwn  o  ail  ddewis  diacon- 
iaid  ddim  cymaint  ag  amnaid  o  gefnogaeth  yn  Xgair  Du^,  na 
chwaith  yr  un  dystiolaeth  o'i  blaid  yn  arferiad  y  brif  eglwys ;  ac 
hefyd  ni  saif  i  brawf  synwyr  cyffredin.  Os  rhesymol  fyddai  i 
eglwys  gael  ail  ddewis  ei  swyddogion  er  cael  ymwared  o'r  diacon 
annheilwng,  mor  resymol  a  hyny  hefyd,  dybygid,  fyddai  i  eglwys 
gael  ei  chwynu  er  cael  ymwared  o'r  efrau  sydd  mor  niweidiol  iddi, 
ond  yr  hyn  beth  a  waherddir  yn  benodol  gan  Grist  fel  gorchwyl 
rhy  lednais  i  ddynion  ffaeledig.  Ac  onid  oes  gan  eglwys  hawl  i 
alw  y  swyddog  annheilwng  i  gyfrif  fel  rhyw  aelod  arall,  ac  hefyd 
gyda  chynorthwy  ei  Chyfarfod  Misol  i'w  ddiswyddo,  os  bydd  ei 
achos  yn  galw  am  gerydd  mor  eithafol,  a  hyny  heb  gyffwrdd  dim 
íVr  swyddogion  teilwng?  Gwelwyd  rhai  dynion  cyn  hyn  yn 
or-selog  dros  y  syniad  o  aìl  ddeicis ;  ond  rywfodd  daethant  hwy  eu 
hunain  i  mewn  i*r  swydd,  ac  iach  i*r  sòn  mwy  am  eu  hoff  syniad  o 
ail  ddewis.  Eto  nid  yw  hyn  drachefn  yn  proíì  dim  ond  fod 
syniadau  dynion  felly  yn  ddigon  ystwyth  i  newid  fel  bor  amgylch- 
iadau  yn  galw. 

Aíae  eglwysi  y  Methodistiaid  yn  llawer  niwy  dyledus  i'r  dos- 
barth  hwn  o  swyddogion  nag  y  mae  lluaws  yn  barod  i'w  gydnabod. 
Gwir  yw  fod  "  gwehilion  i"r  gwenith."  Ond  pa  le  ar  y  ddaear 
anmherffaith  hon  y  ceir  gwenith  heb  ei  wehilion  ?  Fel  y  mae  yn 
naturiol  disgwyl,  ceir  yn  eu  plith  bob  amrywiaeth  dawn  a 
chyniwysderau,  ac  hefyd  bob  gwahanol  sefyllfa  a  mauteision.  Fel 
rheol  gyffredin,  ys  dywedir,  mae  y  diaconiaid  yn  rhai  y  disgwylir 
llawer  iawn  oddiwrthynt,  ac  hefyd  yn  rhai  y  ceir  llawer  iawn 
ganddynt.  Disgwylir  i'r  diaconiaid  roddi  eu  presenoldeb  a  gwneyd 
eu  rhan  yn  yr  holl  gyfarfodydd  crefyddol,  neillduol  a  chyhoeddus  ; 
ac  felly  y  ceir  hwynt.  Pwy  bynag  fydd  yn  esgeuluso  neu  yn 
absenol,  byddant  hwy  yn  eu  11  e  ac  wrth  eu  post,  a  hyny  yn  f ynych 
trwy  lawer  o  anhawsderau  sydd  yn  esgusodion  digonol  gan  eraill  i 
absenoli  eu  hunain.  Os  bydd  y  diacon  ar  ol,  bydd  pawb  yn  ymholi 
pa  beth  a  allai  fod  yr  achos.  Ac  ni  bydd  y  cyfryw  ymholiad  yn 
cael  ei  wneyd  am  neb  braidd  ond  y  ffyddloniaid  ;  canys  nid  yw  y 
rhai  sydd  yn  arfer  esgeuluso  yn  werth  gan  neb  ymholi  llawer  yn 
eu  cylch.  Disgwylir  i'r  diaconiaid  ddwyn  i'r  pwlpud  weinidogaeth 
gyson  a  chymeradwy,  a  hyny  bob  Sabboth  o  flwyddyn  i  flwyddyn, 
heb  na  methiant  na  chamgymeriad.  A  mawr  fydd  y  beio  os  na 
bydd  y  disgwyliad  hwn  yn  cael  ei  foddhau.  Maent  hwythau  yn 
teimlo  i'r  byw  oddiwrth  y  cyfrifoldeb  dirfawr,  ac  nid  bychan  fydd 
eu  pryder  a'u  trafferth  er  cyrhaedd  yr  amcan.    Ac  os  digwydd 


178 

weithiau,  trwy  ryw  anffawd,  i'r  pwlpud  fod  yn  wâg,  bydd  y 
siomedigaeth  yn  llawer  mwy  poenus  i'w  teimladau  hwy  na  neb 
arall.  Disgwylir  i'r  diaconiaid  fod  ar  y  blaen  mewn  daioni  a 
llettŷgarwch  ;  ac  felly  yn  ol  eu  sefyllfa  y  ceir  hwy.  Disgwylir  i'r 
diaconiaid  drin  a  thraf od  yr  holl  gasgliadau ;  disgwylir  iddynt  osod 
eu  gwyneb  fel  callestr  i  osod  rhyw  gasgliad  neu  gilydd  gerbron  y 
gynulleidfa,  a  hyny  yn  wastad  ;  disgwylir  iddynt  ofalu  am  danynt, 
cadw  eu  holl  gyfrifon  yn  fanwl  a  chywir,  ac  heb  i'r  mymryn  lleiaf 
lynu  wrth  eu  dwylaw  ;  ac  felly  y  ceir  hwynt.  Disgwylir  iddynt 
fod  ar  y  blaen  yn  pleidio  pob  ysgogiad  daionus  yn  eu  hardal ;  ac 
nid  yn  fynych  y  mae  y  disgwyliad  hwn  eto  yn  cael  ei  siomi. 
Disgwylir  i'r  diaconiaid  ymweled  â'r  cyfeillion  hyny  a  fo  mewn 
afiechyd  neu  drallod,  pa  un  bynag  a  gymhellir  hwy  i  hyny  yn  ol 
rheol  yr  Apostol  Iago  (pen.  v.  14),  ai  ni  wneir,  a  pha  un  bynag  a 
fydd  ganddynt  hamdden  i  hyny  ai  ni  bydd  ;  a  cheir  hwynt  ar  y 
blaen  eto  yn  hynyma.  Mewn  Uuaws  mawr  o  eglwysi  y  Methodist- 
iaid,  ar  y  diaconiaid  y  disgyn  y  cyfrifoldeb  o  wneyd  y  cyfarfod 
eglwysig  yn  fuddiol  ac  adeiladol ;  hwynt-hwy  sydd  i'w  gychwyn 
trwy  ddwyo  i  sylw  yr  eglwya  ryw  faterion  teilwng,  a'i  ddwyn  yn 
mlaen  er  adeiladaeth  ysprydol  y  frawdoliaeth.  Hwynt-hwy  sydd 
i  gyngori  y  cyngor,  i  rybuddio  yr  afreolus,  i  gynal  y  gweiniaid,  a 
chysuro  y  rhai  galarus.  Felly  disgwylir  iddynt  wneyd  rhan  y 
gweinidog,  er  na  feddant  ei  gyfleusderau.  A  bydd  raid  iddynt  yn 
fynych  redeg  at  eu  gwaith  o  ganol  trafferthion  a  helbulon  y  bywyd 
hwn  fel  ereill.  Nid  rhyfedd  os  bydd  eu  meddyliau  weithiau  ar 
lethu  dan  y  cyf rifoldeb.  Mor  dda  ganddynt  lawer  pryd  fuasai  cael 
dyf od  i'r  cyfarfod  fel  y  maent  yn  gweled  ereill  yn  cael,  i  ddim  ond 
eistedd  a  gwrando  !  Ac  oni  bydd  y  cyfarfod  yr  hyn  ddymunir, 
hwynt-hwy,  gan  rai,  gânt  eu  beio  oherwydd  ei  ddiffygion,  er  iddynt 
wneyd  eu  rhan  yn  ol  eu  dawn  a'u  gallu.  Os  bydd  rhyw  bethau 
poenus  mewn  eglwys  y  bydd  raid  eu  trin,  ar  y  diacon  yn  benaf  y 
disgyn  y  gorchwyl  anhyfryd  hwn  eto.  I'w  ran  ef  yn  benaf  un  y 
disgyn  y  gwaith  o  wastadhau  ymrafaelion,  o  athrywyn  rhwng 
brodyr,  o  adgyweirio  y  beius,  ac  o  garthu  allan  fudreddi.  A 
mynych  y  mae  y  diacon,  druan,  wrth  drafod  pethau  poenufi  o'r  f'ath 
hyn,  wedi  crëu  gelynion  iddo  ei  hun,  a  rhai  na  fuasent  byth  yn 
teimlo  felly  tuagato  oni  ba'i  am  ei  ffyddlondeb  yn  gweini  ei  swydd. 
Ac  at  hyn  oll,  difigwylir  i'r  diaconiaid  fyned  trwy  yr  holl  lafur, 
y  gofalu  a'r  pryderu  perthynol  i'w  swydd,  a  hyny  yn  gyson  o 
flwyddyn  i  flwyddyn,  hyd  derryn  eu  hoes,  heb  dderbyn  na  gwobr 
na  diolch  gan  neb  am  eu  ffyddlondeb.  Ac  nid  ydynt  hwythau 
chwaith  yn  cŵyno  oherwydd  hyny,  nac  yn  disgwyl  dim  o'r  fath 
beth.     lVth  digon  cyífredin  yw  fod  y  diaconiaid  yn    gadael  eu 


179 

galwedigaeth,  eu  ffermydd,  eu  masnach,  eu  gweithdai,  i  ofal  ereill, 
gan  fyned  i  Gyfarfod  Misol  neu  Gymdeithasfa,  neu  rywle  arall  y 
gelwir  am  danynt,  heb  ddim  i*w  cymell  i  hyny  ond  y  teimlad  noeth 
o  rwymedigaeth  i  wasanaethu  achos  yr  Arglwydd  Iesu.  Mae  sêl 
a  hunanymwadiad  y  brodyr  hyn  wedi  costio  yn  ddrud  iddynt,  nid 
yn  unig  mewn  eiddo,  ac  arian,  ac  amser,  ond  hefyd,  ar  lawer  pryd, 
mewn  colli  iechyd  a  byrhad  einioes.  Wrth  weled  ffyddlondeb 
cyson  a  diflino  aml  i  ddiacon,  byddwn  mewn  temtasiwn  i  ddymuno 
fel  Moses,  "  0  na  byddai  pobl  yr  Arglwydd  oll  yn  ddiaconiaid ! " 
Y  fath  siamplau  disglaer  a  geir  yn  eu  plith  o  rai  yn  cymeryd  poen 
er  mwyn  enw  yr  Arglwydd  Iesu,  a  hyny  am  dymhor  maith  ac  heb 
ddiffygio !  Yn  sicr,  fe  ddylai  y  swyddogion  hyn,  a  dyweyd  y 
Ueiaf,  gael  Uawer  iawn  mwy  o  gydymdeimlad  a  gweddi'o  drostynt. 
Xa  feddylied  neb  ein  bod  wrth  wneyd  y  sylwadau  hyn  yn  bychanu 
dim  ar  lafurwaith  a  ffyddlondeb  rhai  ereill.  Xa,  trwy  drugaredd, 
y  mae  y  "  ffyddloniaid  yn  Nghiist  Iesu  "  i'w  cael  yn  mhlith  pob 
gradd  a  sefyllfa,  oed  a  rhyw  ;  ac  maent  yn  llu  mawr  iawn. 

Os  bydd  rhyw  frawd,  hen  neu  ieuanc,  wrth  edrych  dros  hyn  o 
lîth,  yn  barod  i  godi  ei  wrychyn,  gan  dybied  fod  y  ganmoliaeth  a 
gynwysa  yn  rhedeg  yn  rhy  uchel,  nid  oes  genym  ond  dymuno  i'r 
cyfryw  fwrw  ymaith  y  trawst  o'i  lygad  a'r  rhagfarn  o'i  yspryd,  a 
barnu  yn  dêg,  ac  fe  wél  yn  ebrwydd  fod  y  diaconiaid,  ar  y  cyfan, 
yn  ddynion  llawer  inwy  teilwngnag  yr  oedd  ef  wedi  arfer  meddwl 
a  siarad.  Ac  eto,  fel  y  dywedwyd.  rhaid  cydnabod,  gyda  gotid,  fod 
"  gwehilion  i'r  gwenith." 

Ond  er  f od  y  brodyr  hyn,  y  diaconiaid,  yn  gwasanaethu  yr  eglwysi 
y  perthynant  iddynt  yn  ffyddlawn,  ac  heb  ddisgwyl  na  thâl  na 
chlód,  eto  rywfodd  y  maent  yn  fwy  agored  i  ddifriaeth  ac  enllib 
na  neb  rhyw  ddynion.  Megys  yr  oedd  gynt  yn  nghynulleidfa 
Israel,  rhyw  ddynion  yn  eu  gwaith  yn  tuchan  yn  erbyn  Moses  ac 
Aaron— gwnaed  y  ddau  ŵr  enwog  hyn  y  peth  a  wnelont,  ni  byddai 
dim  o'r  bron  wrth  fodd  y  genedlaeth  duchanllyd  hono, — mae 
diaconiaid,  gan  ryw  fath  o  ddynion,  yn  cael  eu  talu  yn  rhy  gyffelyb. 
Gwnaed  y  blaenoriaid  y  peth  a  wnelont,  bydd  gan  y  tuchanwyr 
hyn  rywbeth  yn  eu  herbyn  byth  a  hefyd.  Mor  adgas  o  beth  mewn 
unrhyw  gymdeithas  yw  y  creadur  hwnw  nas  mỳn  gydnabod 
teilyngdod,  bydded  mor  eglur  ag  y  bo,  eto  yn  chwilio  am  ffael- 
eddau,  ac  yn  gwneyd  defnydd  hael  ohonynt ! 

Mae  y  diacon  o'r  diwedd  yn  cyfarfod  âg  amgylchiad  a  bair  i 
bawb  ymryson  i  wneyd  cyfìawnder  â'i  gymeriad,  sef  pan  mae  wedi 
marw :  bellach  ni  bydd  diwedd  ar  y  clodfori.  Ow  !  o'r  ddynoliaeth 
gibddall,  gan  nas  mỳn  gydnabod  teilyngdod  y  rhai  a'i  gwasanaetho 
hyd  nes  ar  ol  eu  colli !     Bydded  a  fo  am  glod  neu  anghlod  dynion, 


180 

nid  yw  y  naill  mwy  na'r  llall  i  sylwi  nemawr  arnynt,  nac  ychwaith 
i  deimlo  ond  càn  lleied  a  ellir  oddiwrthynt.  Mae  y  diacon  ffydd- 
lawn,  ar  ol  cadw  nosŵyl,  yn  myned  i  dderbyn  ei  wobr,  A  MAWB 

FYDD   HWNW    YX   Y   NeFOEDD. 

Awst,  1868, 


Y      B  E  D  W  A  R  E  D  D      L  I  T  H  . 

Pawb  yn  eael  sylw  fydd  genym  fel  testyn  i  droi  o*i  gwmpas  yn 
ein  llîth  hon.  Dichon  na  fethem  wrth  ddywedyd  mai  ein  diffyg 
oll  fel  Oyfundeb  o  Gristionogion,  yw  y  diffyg  o'r  hyn  a  olygir 
genym  wrth  bawb  yn  rael  sylw.  Mae  y  diffyg  hwn  yn  un  rhy 
amlwg  i'w  guddio  na'i  wadu  ;  dyma  ein  màn  gwan,  y  bwlch  isaf  yn 
ein  clawdd,  a  bwlch  ferwy  ba  un  y  diangodd  yniaith  o'n  cyrhaedd 
luaws  aneirif,  bron,  o  rai  y  bu  genym  unwaith  lawer  mwy  o  hawl 
arnynt  na  neb  arall.  0  ran  safon  y  weinidogaeth,  liaelioni  a  llafur 
crefyddol,  a  manylwch  gyda  disgyblaeth  eglwysig,  dichon  y  daliwn 
i'n  cyferbynu  úg  unrhyw  Gyfundebcrefyddol  arall  yn  y  wlad.  Ond 
o  ran  y  bwrw  golwg,  a'r  gwir  ofalu  am  yr  holl  braidd,  yr  ydym, 
rhaid  addef,  yn  syrthioyn  bell,  bell  yn  ol.  Ac  yn  hytrach  na  deffro 
at  ein  gwaith  hwn,  yr  ydym  yn  rhy  dueddol  i  dybied  fod  ein 
brodyr  o  enwadau  ereill  yn  gwneyd  gormod,  ac  yn  ddigon  parod  i 
briodoli  iddynt  ddybenion  rhy  isel,  a  hyny,  gellir  of ni,  f el  esgusawd 
dros  ein  hesgeulusdra  eiu  hunain.  Mae  gweithgarweh  amryw  o 
weinidogion  yr  Eglwys  Wladol  gyda  hynyma  yn  tynu  sylw  ;  maent 
hwy  yn  deall  ei  ddirgelwch,  ac  yn  gwneyd  defnydd  helaeth  ohono, 
a  ninau  yn  barotach  i  eiddigeddu  wrth  eu  llwyddiant  nag  i'w 
hefelychu. 
/  Pe  cymerid  ychydig  drafferth  i  ymofyn  ac  ymwrandaw,  ceid  fod 
cwynion  cyffelyb  i'r  rhai  a  ganlyn  yn  llawer  rhy  gyffredin  yn  ein 

plith  : — "  Yr  ydwyf  yn  aelod  o'r  eglwys  yn   er's  llawer 

o  flynyddoedd,  ac  yn  mynychu  ei  chynulliadau  crefyddol  mor 
gyson  û'r  cyffredin ;  ond  ni  cliymerir  yr  un  sylw  ohonwyf  o 
SwyddyB  i  fiwyddyn,  dim  pellach  na  galw  am  fy  ngliyfraniadau  ; 
ond  byth  ni  wmeir  yr  un  ymofyniad  yn  nghylch  helynt  fy  enaid, 
mwy  na  phe  byddwn  hebddo,  a  minau,  rywfodd,  yn  rhy  wan  i 
gyflwyno  fy  hun  i  sylw.  Ac  mae  y  dyeithrwch  hwn  wedi  bod  i 
mi  yn  fynych  yn  achlysur  i  lawer  o  lesgedd  a  digalondid."  J'an  y 
gofynwyd  i  ferch  ieuanc  unwaith  paham  y  gwrthgiliodd,  ei  hateb 
pruddaidd  oedd,  iddi  ddyfod  i'r  cyfarfodydd  eglwysig  yn  - 
nes  oedd  yn  agoè  i  ugain  mlwydd  oed,  ond  na  çhymerwyd  i 
yr  nn  sylw  olioni,  dim  ond  gada^l  iddi  trwy  y  blynyddoedd  ddyfod 


181 

neu  beidio,  ac  idcli  o'r  diwedd  feddwl,  naill  ai  nid  oedd  yn  werth 
Sŷlw  o  gwbl,  neu  ynte  f od  gan  y  brodyr  rywbeth  yn  ei  herbyn,  er 
nas  gwydclai  pa  beth,  ac  mai  llawn  cystal  fyddai  ganddynt  ei 
gwelecl  yn  cefnu  ;  ac  felly  y  gwnaeth.  Gofynwn,  Pa  faint,  tybed, 
yw  rhifedi  y  rhai  a  gollant  ymaith  yn  flynyddol  o  gorlanau  y 
Methodistiaid  trwy  yr  un  bwlch  ?  Còf  genyni  unwaith  weled  hen 
ŴT  parchus  yr  olwg  arno,  yn  taro  i  niewn  i  ystafell  tÿ  capel  foreu 
Sabboth,  Ue  yr  oedd  nifer  o  frodyr  yn  eistedd  i  aros  dechreu  yr 
oedfa :  ac  ar  ol  edrych  yn  graffus  o'i  gwrnpas,  dywedai  mewn 
tymher  oedd  braidd  yii  ddigofus,  "Yr  yclwyf  yn  arfer  dyfod  i'r 
capel  hwn  yn  gyson  er's  yn  agos  i  haner  can'  mlynedd.  Bu 'm  yn 
^âl  yn  dcüweddar  heb  allu  dyf od  o'm  hystafell  am  fwy  na  deufis ; 
ac  ni  ddaeth  yr  un  ohonoch,  na  phregethwr  na  blaenor,  na  neb 
arall,  imwaith  i  ymofyn  am  danaf.  Daeth  y  Pt-rson  rhagor  nag 
imwaith  :  ac,  a  dywedyd  y  gwir  i  chwi,  yr  oedd  troi  i'r  llan  hedcly  w 
wrth  basio,  yn  fwy  o  brofedigaeth  i  mi  nag  a  feddyliech."  Mewn 
cyf arfod  eglwysig  ar  nos  Sabboth  yn  ddiweddar,  gwelsom  dro  oedd 
braidd  yn  taro  yn  ddigrifol,  pe  gweddus  gwneycl  digrifwch  o'r  fath 
beth.  Cyfodai  un  o'r  swyddogion,  a  darllenai  li-*t  o  rai  y  bwriedid 
eu  cyflawn  dderbyn  mor  fuan  ag  y  byddai  gytìeus.  Ond  wrth 
wneyd  ymholiad  yn  eu  cylch,  cawd  allan  fod  rhai  wecli  ymadael 
o'r  gymydogaeth  er's  blynyddoedd,  ac  am  rai  eraill  oedd  ar  y  lüt, 
nis  gwyddai  neb  oedd  yn  bresenol  ddim  yn  eu  cylch,  i  ba  le  yr 
aethant  na  beth  ddaeth  ohonynt,  neu  a  f  u  y  cyf  ryw  yn  y  byd  erioed 
ai  naddo.  Dylid  cydnabod  fod  amgylchiadau  rhai  eglwysi  yn 
llawer  mwy  anffafriol  i  arolygiaeth  fanwl  na'u  gilydd.  Ond  nis  gall 
fod  yr  im  eglwys  mewn  amgylchiacl  mor  anffafriol  ag  i  wneycl  y 
fath  aflerwch  a  nodwyd  yn  esgusodol. 

Pe  na  buasai  cŵynion  o'r  fath  ag  a  noclwyd  ond  digwyddiadau 
damweiniol  ac  eithriadol,  ni  buasent  yn  werth  eu  dwyn  i  sylw ; 
ond  yr  oeddynt,  hyd  yn  ddiweddar,  yn  gẃynion  mor  gyffredinol 
ag  yw  lrýcl  a  lléd  Methodistiaeth.  Yn  wir,  c^tuou  Methodistaidd 
ydynt ;  o'r  braidd  y  maent  yn  adnabyddus  oll  yn  mhlith  enwadau 
ereill.  Ac  os  ydyw  yr  ysgogìad  bugeilìol,  beth  ei  galwn  ?  sycld 
genym  yn  awr  ar  droed  yn  eu  lleihau,  da  iawn  ;  mae  iddo  gyflawn- 
der  o  waith.  Yn  bendifaddeu,  argraff  front  ar  deimlad  dyn,  boed 
ef  hen  boed  ieuanc,  boed  grefyddol  neu  ddigrefydd,  yw  nad  ycly  ^ 
yn  werth  sylw,  ac  nad  oes  neb  yn  ymofyn  am  ei  enaid.  Ehaid  i  ni 
gjmieryd  y  natur  ddynol  y  peth  ydyw,  ac  amcanu  gwneyd  y  goreu 
ohoni  fel  y  mae. 

Pa  beth  a  fu  yn  achlysur  i'r  Cyfundeb  Methodistaidd  aros  yn  fwy 
ar  ol  gyda  hyn  rhagor  cyfundebau  ereill  sycld,  fel  llawer  cwesti\%-n 
arall,  yn  haws  ei  ofyn  na'i  ateb.     Ymddengys  fod  ein  hen  dadau 


182 

yn  hynod  am  ochel  pobpeth  tebyg  i  rodres  gyda  chrefydd.  Ni 
fynent  hwy  er  dim  amgylchu  tir  a  môr  i  wneyd  un  proselyt,  rhag 
iddynt,  wrth  hyny,  wneyd  mab  uffern  ohono.  Achub  y  bobl  ac  nid 
eu  proselytio  fyddai  eu  hamcan  mawr  hwy.  Mynent  hwy  ochel 
pobpeth  a  dueddai  i  wneyd  crefyddwr  o  ddyn  heb  ryw  argoel  o 
oruchwyliaeth  y  gwirionedd  ar  ei  galon.  A  dywedwn  yn  hŷf  nad 
oes  dim  eto  y  dylid  ei  ochel  yn  fwy.  Gwae  o'r  eglwys  hono,  os  yn 
edrych  yn  fwy  ar  wneyd  rhyw  fath  o  grefyddwyr  o  ddynion,  na'u 
gwneyd  yn  saint,  ac  yn  rhoddi  mwy  o  bwys  ar  ychwanegu  rhif  ei 
haelodau  nag  o  enill  pechaduriaid  at  y  Gwaredwr.  Beth  bynag  a 
gyferfydd  ein  Cyf undeb  yn  y  dyfodol  tywyll,  cadwer  ef  yn  bell  o'r 
tir  Sinar  hwn !  Barnai  yr  hen  Fethodistiaid  mai  peth  peryglus  i 
ddyn  fyddai  gwneyd  gormod  o  ryw  helynt  yn  ei  gylch,  gan  yr 
ystyrient  foethau  yn  yr  eglwys  yn  llawn  mor  niweidiol  ag  yn  y 
teulu.  Ac  fel  y  mae  yn  rhy  dueddol  i  ddynion,  a  dynion  da,  wrth 
geisio  gochel  peryglon  un  ochr,  i  syrthio  yn  rhy  bell  i'r  ochr  arall 
wrth-gyferbyniol,  felly  y  bu  i  ninau  ;  wrth  geisio  gochel  peryglon 
y  rhodresu  a'r  moethu,  a'r  gwneyd  gormod  o  helynt,  syrthiasom  yn 
rhy  bell  i'r  ochr  arall,  o  adael  i  bawb  ymdaro  drostynt  eu  hunain 
goreu  gallent,  nofio  neu  foddi  heb  roddi  na  help  na  chymhorth 
oddieithr  iddynt  alw  am  dano.  Mae  yn  wir  fod  ein  cyfarfodydd 
eglwysig  yn  rhoddi  i  ni  lawer  o  fantais  er  cyrhaedd  mewn  rhan  yr 
amcan  sydd  genym  dan  sylw.  Ond  mae  yn  ofnus  mai  gwaith 
hanerog  iawn  a  wneir  eto  yn  y  rhan  fwyaf  ohonynt,  rhywbeth  rhy 
debyg  i  lafurio  canol  y  maes,  y  rhan  mwyaf  cyfleus  a  difyrus  i'w 
drin,  tra  y  mae  amgylchoedd  y  maes  yn  cael  llonydd  i  godi  yn 
ddrain  a  mieri,  ynfagwrfa  i  bob  pryf edach  gwenwynig  a  niweidiol. 
Mae  helynt  yr  eglwysi  hyny  yn  ddifrifol  ag  sydd  a'u  rhandir 
ffrwythlawn  o  hyd  yn  lleihau,  a'u  hanialdir  o  hyd  yn  mwyhau  ac 
yn  gwasgu  i  mewn. 

Ond  wedi'r  cwbl,  dichon  mai  yr  hyn  a  f u  yr  achlysur  penaf  o'r 
diffyg  hwn  y  cwynir  cymaint  o'i  herwydd  yn  ein  plith,  yw  fod  yr 
hyn  a  adewir  yn  waith  i  bawTb  yn  syrthio  yn  fỳr  o  fod  yn  waith  i 
neb.  Nid  oes  neb  mwy  na'u  gilydd,  rywfodd,  yn  gyf rifol  am  dano. 
Efallai  y  bydd  eglwys  yn  edrych  ar  ei  swyddogion  fel  yn  Ewy 
cyfrifol  yn  hyn  nag  ereill,  fel  yn  ddiau  y  maent;  ond  diclion 
wedy'n  na  bydd  y  rhai  hyny  yn  meddu  yr  hamdden  na'r  cyfleusdra 
i  wneyd  yr  hyn  y  maent  hwy  eu  hunain  yn  ystyried  y  dylid  ei 
wneyd  gan  rywun.  Ac  felly,  cydrhwng  pawb,  mae  y  gwaith  yn 
cael  ei  adael.  Ond  nid  pa  fodd  y  daeth  pechod  i'r  byd,  medd 
rhywnn,  yw'r  cwestiwn  penaf,  ond  yn  hytrach  pa  fodd  i'w  gael 
allan.  Ac  felly  yma,  nid  y  cwestiwn  pwysig  i  ni  pa  fodd  ybu,  ond 
yn  hytrach  pa  fodd  i  ymwellâu. 


183 

Pau;b  yn  cael  -syhc  .'  Os  cynierwn  yr  olwg  naturiol  ar  hyn,  mae 
yn  eglur  ddigon  fod  yn  rhaid  i  ni  yn  ein  hymdraf od  grefyddol,  fel 
yn  mhob  ynidraf odaeth  arall,  gymeryd  y  natur  ddynol  f el  yr  ydym 
yn  ei  chael,  ac  amcanu  gwneyd  y  goreu  ohoni  yn  y  modd  y  niae. 
Yn  wir  felly  y  mae  gras  Duw  yn  gwneyd  ;  tra  y  mae  am  ddinystrio 
y  pechod  sydd  yn  y  dyn,  eto  mae  am  gadw  yn  ofalus  hyny  o  friw- 
fwyd  gweddill  o  ddynoliaeth  sydd  i'w  gael  ynddo.  Fel  rheol 
gyffredin,  ys  dywedir,  yr  hyn  sydd  yn  taro  yn  dda  ar  deimlad 
dyn,  yw  cael  lle  i  feddwl  fod  ereill  yn  rhyw  ofalu  am  dano,  ac  yn 
ceisio  ei  lesâd  ysprydol.  Rhaid  i'r  dyn  hwnw  fod  wedi  ei  fedd- 
iannu  gan  rywbeth  yn  terfynu  ar  galedwch  barnol  oni  bydd  i 
ymgais  addfwyn  a  doeth  tuagat  ei  lesáu  ddadmer  rhyw  gymaint 
ar  ei  galon.  Mae  gan  hyd  yn  nòd  y  dyn  sydd  yn  ymddangos  yn 
dàlgryf  a  ffrom,  ei  gydwybod  ;  a  dyna  eifan  gwan  ;  ac  ond  medru 
y  ffordd  at  hono,  mae  ei  gryfder,  er  ei  waethaf,  yn  pallu. 

Bydd  yn  mhob  eglwys  ac  ardal  o  hyd  ryw  rai  niewn  adfyd  a 
galar,  a  bydd  talu  ychydig  sylw  a  dangos  cydymdeimlad  à  rhai 
felly  yn  beth  hynod  gydnaws  â'u  teiniladau  prudd.  Ac  yn  wir, 
mae  y  gwas  i  Grist,  yn  ei  ymweliadau  à  theiüuoedd  adfydu- 
fath,  yn  llawer  tebycach  i'w  Feistr,  nag  yn  nhŷ  gwledd,  neu  f angre'r 
ymgom  ddigrifol.  Rhyfedd  drachefn  fel  y  mae  calon  y  tlawd  i?el 
ac  esgeulus  yn  llòni  wrth  gael  ychydig  sylw,  pe  na  byddai  ond 
cyfarclúad  caredig  wrth  ei  basio  ar  y  ffordd  neu  rywle  arall.  A 
gwelwch  fel  y  mae  llygaid  y  bachgen  a'r  lodes  bach  yn  sirioli  wrth 
gael  eu  cydnabod.  Yr  un  modd  y  rhai  oedranus ;  rhyfedd  fel  y 
mae  ychydig  sylw  ohonynt  a  gofal  am  danynt  yn  dygymod  á'u 
teimladau,  pa  rai  sydd  bellach  wedi  eu  cylchynu  â  gwendidau 
henaint.  0  ran  hyny,  mae  rhyw  ofal  a  sylw  o'r  natur  yma,  ond  ei 
arfer  mewn  "  mwyneidd-dra  doetlüneb,"  yn  effeithio  yn  dda  ar 
ddynion,  gan  nad  beth  fyddo  eu  hoed  a'u  sefyllfa.  Pan  ofynwyd 
unwaith,  pa  fodd  y  gallodd  rhyw  weinidog  lwyddo  i  gasglu  y  fath 
gynulleidfa,  a'i  chadw  yn  gynyddol  trwy  ei  oes,  ag  yntau  mor 
g}-ffredin  o  ran  ei  alluoedd  fel  pregethwr,  yr  ateb  a  gaed,  fod 
dirgelwch  ei  lwyddiant  i'w  gael  yn  ei  ragoriaethau  fel  bugail. 
Ymddengys  ei  fod  yn  ŵr  da,  o  yspryd  a  chymeriad  gwir  gref yddol ; 
a  pha  beth  bynag  am  ei  ddysg,  yr  oedd  yn  was  ffyddlawn  a  doeth, 
ac  fel  y  cyfryw  ca'i  pob  un  yn  yr  eglwys  a'r  gynulleidfa  eu  rhan 
briodol  ol  of al  a'i  sylw.  Perchid  ac  anwj-üd  ef  gan  "  bobl  ei 
ofal "  fel  eu  tad,  eu  brawd,  a'u  cyfaill  goreu ;  a  hynod  f u  ei 
lwyddiant. 

Tybygem  ei  bod  yn  hen  bryd  i  ninau  bellach  fel  Cyf undeb  droi 
ein  sylw  yn  fwy  i'r  cyf eiriad  yna.  Yn  bendif addeu,  gwybodaeth 
lwyr  angenrheidiol  i  fugail  eglwysig,   er  gwneyd  ei  waith  yn 


184 

effeithiol,  yw  meddu  deall  dwfn  o'r  natur  ddynol — deall  gwahanol 
deimladau  dynion,  a'u  gwahanol  dueddiadau,  a  deall  pa  fodd  i'w 
cyfarfod  ar  bob  achlysur.  Mynych  y  ceir  siamplau  gofidus  o 
ddynion  da,  er  meddu  llawer  o  wybodaeth,  eto  o  ddiffyg  talu  mwy 
o  sylw  i'r  wybodaeth  hon  o  ddynolryw,  yn  gwneyd  llawer  o  ddrwg 
wrth  geisio  gwneyd  da. 

Paicb  yn  cael  8ylw!  Mae  hyn  eto  yn  cael  ei  ddysgu  i  ni  yn  glir 
a  mynych  yn  Ngair  Duw — llyfr  ein  crefydd.  Yma  gwelwn  mai 
elfen  fawr  ymgorfforiad  eglwys  i  Grist  yw  cariad.  Dyma  nerth  ei 
bywyd,  cwlwm  ei  hundeb,  a  gwraidd  ei  gweithgarwch.  Gwneir 
cynulleidfa  eglwysig  yn  gyffredin  i  fyny  o  bob  amrywiaeth  o  ran 
oedran,  sefyllfa,  dirnadaeth,  teimlad  ac  ansawdd  meddwl.  Ond 
mae  yr  elfen  fyw  yma  o  gariad  am  ffurfìo  o'r  amrywiaeth  yma  o 
aelodau  un  corff  cyfanwedd,  gan  osod  yr  holl  aelodau  yn  wasan- 
aethgar  y  naill  i"r  Uall.  A  dyma  un  achos  paham  yr  ordeiniodd  y 
Duw  doeth  y  Wedd  gymdeithasol  hon  ar  ei  eglwys  ;  fel  y  byddai  i'r 
naill  sylwi  a  gofalu  am  y  llall,  y  cyfoethog  am  y  tlawd,  y  cryf  am 
y  gwan,  y  synwyrol  am  y  dẁl,  ac  felly  yn  mlaen.  "  Canys  megys 
y  mae  genym  aelodau  lawer  mewn  un  corff,  ac  nad  oes  gan  yr  holl 
aelodau  yr  un  swydd ;  felly  ninau,  a  ni  yn  llawer,  ydym  un  corff 
yn  Xghrist,  a  phob  un  yn  aelodau  i'w  gilydd."  MA  nyni,  y  rhai 
ydym  grytìon,  a  ddylem  gynal  gwendid  y  rhai  gweiniaid,  ac  nid 
rhyngu  ein  bodd  ein  hunain."  u  Dygwch  feichiau  eich  gilydd,  ac 
felly,  cyflawnwch  gyfraith  Crist."  Ac  er  ein  dysgu  yn  mhellach 
yn  ein  gwaith  hwn,  dywed  yr  un  Apostol,  "  Ac  yr  ydym  yn  deisyf 
arnoch,  frodyr,  rhybuddiwch  y  rhai  afreolus,  diddenwch  y  gwan 
eu  meddwl,  cynaliwch  y  gweiniaid,  byddwch  yn  ymarhous  wrth 
bawb."  Mae  yr  Ysgrythyrau  sanctaidd  yn  llawn  o  anogaethau 
cyffelyb,  lle  gwelwn  fod  Pen  yr  eglwys  wedi  ordeinio  fod  i'w  holl 
aelodau  fod  yn  ofalus  y  naill  am  y  llall,  gan  gyd-ddwyn  á'u  gilydd, 
a  chynorthwyo  eu  gilydd  yn  mhob  peth. 

Mae  hyn  hefyd  yn  rhwymedigaeth  gyffredinol,  nid  ar  y  sWydd- 
ogion  yn  unig,  oncl  hefyd  ar  yr  holl  eglwys ;  pawb  yn  ol  ei  le  a'i 
allu.  Bydd  gan  bob  un,  pa  mor  ddinód  bynag,  os  yn  meddu  cariad 
Crist,  ryw  hatling  i'w  bwrw  i'r  drysorfa  gyffredinol  hon  o  garedig- 
rwydd  brawdol.  Os  nad  priodol  i  eglwysi  yr  oes  hon  gyffredinoli 
eu  golud  bydol,  fel  yr  eglwys  hono  gynt  yn  Jerusalem,  er  fod 
llawer  mwy  i'w  wneyd  yn  y  cyfeiriad  hwnw  nag  a  wneir,  eto 
priodol  ac  angenrheidiol  yw  fod  y  gofal  a'r  cydymdeimlad  yn  beth 
cyffredinol,  a  phawb  yn  cael  ei  gyfran  priodol  ohono.  Pawb  yn 
cael  syhc.  Bydd  genym  ychwaneg  i'w  ddywedyd  ar  hyn  y  tro 
nesaf. 

Gorphenaf,  1869. 


185 


Y       BUMMED       LITH. 

Tairh  yn  ca.el  syhc  sydd  genym  eto  yn  ein  llith  hon.  Er  fod  y 
rhwymedigaeth  yma  o  sylwi  a  gofalu  am  eu  gilydd  yn  perthyn  i  r 
holl  f rawdoliaeth,  f el  y  sylwasoni  yn  ein  llìth  flaenorol,  eto  mae  yn 
disgyn  yn  fẃy  arbenig  i  ran  y  swyddogion.  I  hyn  yn  henaf  y 
maent  wedi  eu  gosod  yn  eu  swydd,  ac  yn  gymaint  mai  hwy  sydd  i 
flaenori  yn  mhoh  peth,  felly  hefyd  y  disgyn  arnynt  tìaenori  yn 
hynyma.  Ac  mae  yn  eglur  ddigon  fod  y  rhan  yma  o'u  gwaith  yn 
galw  am  lawer  iawn  o  ddyfalwch  a  doethineb..  "  Yr  hwn  sydd  yn 
llywodraethu,  gwnaed  mewn  cliwydrwydd,"  yw  un  o'r  rheolau 
Dwyfol. 

Mae  yr  hyn  a  roddai  yr  Apostol  Taul  yn  siars  i  henuriaid  eglwys 
Ephesus,  yr  un  mor  briodol  hefyd  i  heuuriaid  y  Methodistiaid : 
"  Edrychwch  arnoch  eich  lmnain,  ac  ar  yr  holl  brâidd  ar  yr  hwn  y 
gosododd  yr  Yspryd  Glàn  chwi  yn  olygwyr,  i  fugeilio  eglwys 
Dduw,  yr  hon  a  bwrcasodd  efe  â'i  briocl  waed."  Y  fath  ymadroddion 
dif rifol  sydd  yma !  y  f ath  gyf rif oldeb  arswydus !  digou  i  gadw 
balchder  yn  bell  o  yspryd  poh  henadur  ystyriol  o'i  sefyllfa.  A 
rhaid  fod  y  swyddog  eglwysig  hwnw  sydd  yn  ddiystyr  o  rwymed- 
igaeth  a  chyfrifoldeb  ei  swydd,  wedi  gwneyd  y  caingynieriad 
mwyaf  damniol  wrth  ymatìyd  ynddi  !  Nid  oes  i'r  cyfryw  na  rhan 
na  chyfran  yn  y  fath  alwecügaeth  sanctaidd. 

Cawn  yr  Apostol  Pedr  hefyd  wrth  anerch  y  cyffelyb  swyddogion, 
yn  gwasgu  amynt  yr  un  siars  :  "  Porthwch  brâidd  Duw,  yr  hwn 
sydd  yn  eich  plith,  gan  fwrw  golwg."  "  Gan  fwrw  golwg,''  cofier. 
Dyma  yr  hyn  a  olygir  genym  wrth  baicb  yn  ca.el  syhr,  neu  yr  hyn 
a  dermir  bellach  yn  ein  Cyf undeb  yn  "  Fugeiliaeth  Eglwysig." 
Ac  y  mae  yn  cynwys  rhywbeth  llawer  mwy  manwl,  a  llawer  mwy 
trafferthus,  na  bwrw  golwg  ar  eglwysyn  un  cyfangorff — pwy  sydd 
bresenol  a  phwy  yn  absenol  o'i  chyuulüadau — pwy  yn  iach  a  phwy 
yn  atìach — beth  yw  enwau  yr  aelodau,  a  pha  le  maent  yn  byw,  ac 
yn  y  blaen.  Er  fod  hyn  i  niewu  yn  y  "  bwrw  golwg,"  eto  mae  yn 
ofnus  nad  yw  yr  arolygiaeth  mewn  Uawer  eglwys  yn  dyfod  i  fyny 
ÿn  agos  â  pheth  mor  arwynebol  a  hyn.  Ond  y  mae  yn  amlwg  fod 
bugeilio  prâidd  neu  "  eglwys  Dduw  "  yn  cynwys  yr  hyn  sydd  yn 
galw  am  lawer  mwy  o  graffder  a  dyfalwch,  sef  meddu,  hyd  y  gellir, 
bob  yniwybydcliaeth  o  helynt  grefyddol  ac  ysprydol  pob  un,  pa  un 
ai  yn  ol  ai  yn  mlaen  y  maent  yn  tynu,  pa  fath  yw  eu  gwahanol 
ogwyddiadau  a'u  peryglon,  a  pha  ymwared  neu  ymgeledd  ellir 
weinyddu  i'r  naill  a'r  llall  ;  rhywbeth  yn  debyg  i'r  fel  y  bycld 
bugail  gofalus  gyda'i  brâidd ;  hyn,  dybygem,  yw  meddwl  yr 
Apostol  wrth  "  fwrw  golwg." 


186 

Alae  yr  hyn  a  briodolir  i'r  Pen-bugail  yn  beth  i  gyrchu  ato  hefyd 
gan  yr  ìs-fugeiliaid.  Iddo  ef  y  priodolir,  nid  yn  unig  borthi  ei 
brâidd,  ond  hefyd,  "  â'i  f raich  y  casgl  ef e  ei  ẁyn,  ac  a'u  d$-g  yn  ei 
fynwes,  ac  a  goledda  y  mammogiaid."  Dynia  ofal  a  thynerwch  at 
y  gwan  hên  a'r  gwan  ieuanc.  Ac  yn  ol  ei  siampl  ef  hefyd,  mae  y 
darfedig  o  hyd  i'w  dychwelyd,  y  f riwedig  o  hyd  i'w  rhwymo,  a'r 
llêsg  i'w  chryfhau.  AÎae  hyn  oll,  ac  ychwaneg,  yn  y  bugeilio  a'r 
bwrw  golwg.  Gan  hyny  y  mae  yma  faes  llafur  ëang  ac  amrywiol, 
a  Uafur  sydd  yn  galw  am  lawer  o  ymroad,  a  doethineb,  a  dyfal- 
barhâd.  Ac  y  mae  y  cyfrifoldeb  hefyd  yn  un  difrifol !  Nid  yw 
bugeiliaeth  eglwysig  heb  hyn  ond  peth  niewn  enw  ;  ac  nid  y w  peth 
mewn  enw  ond  y  nesaf  dilês  i  fod  hebddo.  Da  fyddai  i  bawb  sydd 
yn  cymeryd  arnynt  y  cyfrifoldeb  o  f ugeilio  eglwys  Dduw  fod  yn 
ystyriol  o'r  hyn  a  ddisgwylir  oddiwrthynt,  nid  yn  unig  gan  yr 
eglwys,  ond  hefyd  gan  ei  Phen. 

Mae  dyfod  i  fyny  â  bugeiliaeth  eglwysig  mor  fanwl  a  gofalus  ag 
a  nodwyd,  yn  enwedig  mewn  eglwysi  lluosog,  yn  ymddangos  fel 
peth  anhawdd,  os  nad  anmhosibl ;  ac  eto,  gyda  chynllun  da  a  dyfal- 
barhád,  gellir  dyf'od  i  mewn  iddo  i  fesur  llawer  perffeithiach  nag  y 
gallai  rhai  dybied  ar  yr  olwg  gyntaf.  Nia  gellir  disgwyl  i'r 
diaconiaid,  a  hwy  yn  unig,  ddyfod  i  fyny  â  hyn  ond  yn  bur 
hanerog.  Bydd  ganddynt  hwy  luaws  o  drafferthion  ereill  mwy 
priodol  i'w  swydd  i  ofalu  am  danynt  ac  ymboeni  ynddynt.  Ac  nid 
yw  trafferthion  bydol  y  lluaws  ohonynt  yn  caniatau  yr  hamdden 
sydd  ofynol  i  hynyma.  Ac  eto  ceir  f od  y  brodyr  hyn,  er  eu  holl 
drafferthion  ereill,  yn  gwneyd  gwasanaeth  rhagorol  yn  y  cyfeiriad 
hwn  hefyd.  Yn  wir,  nis  gellir  dwyn  y  fugeiliaeth  hon  yn  mlaen 
heb  eu  cynorthwy  a'u  cydweithrediad  hwy.  Gwyddom  am  eglwysi 
nad  oes  neb  i  wneyd  y  gwaith  o  fugeilio  ond  y  diaconiaid,  ac  eto 
fe'i  gwneir  mor  rhagorol  fel  nad  oes  gan  yr  eglwjrsi  hyny  gymaint 
achos  cwyno  o'r  herwydd.  Wrth  gwrs,  nis  gall  eglwysi  felly  fod 
yn  lluosog  o  ran  rhifedi  eu  haelodau.  Nid  yw  o  nemawr  bwys,  o 
ran  hyny,  dan  ba  enw  y  gwneir  y  gwaith  bugeiliol  hwn,  ond  ei 
wneyd.    Os  ceir  y  gwaith,  yna  eled  yr  enw  lle  yr  elo. 

Mae  gwneyd  gwaith  y  bugail  hefyd  i'r  graddau  y  byddai  yn 
ddymunol  ei  gael  yn  ormod  i'w  ddisgwyl  oddiwrtli  y  brodyr 
teilwng  hyny  >ydd  yn  llafurio  yn  y  weinidogaeth,  ac  eto  yn  gorfod 
trafferthu  llawer  gyda  gofalon  y  bywyd  hwn.  lthaid  i  bregethwr, 
fel  rliywun  arall,  a  dỳno  y  byd  hwn  yn  ei  ben,  feddwl  o  ddifrif  am 
ei  ymladd,  neu  bydd  yn  y  perygl  o  syrthio  dan  ei  garnau  ;  a  gŵyr 
rhai  pregethwyr  fcrwy  brolìad  mai  nid  rhyw  le  dymunol  iawn  yw 
hwnw.  Gallodd  lluaws  o  weinidogion  yr  efengyl,  a  gallant  eto, 
drafferthu  rhyw  gymaint  gyda  y  byd  hwn,  heb  fod  yn  euog  o 


187 

"  ymricystro  gyda'i  negeseuon."  Ac  eto  mae  y  "  trafferthu  "  ar 
"  ymrwystro  "  yn  terf ynu  ar  eu  gilydd,  ac  y  mae  yn  bur  hawdd 
llithro  yn  ddiarwybod  o'r  naill  i'r  llall.  dywsom  frawd,  ac  nid 
mi  anenwog,  yn  haeru  fod  trafferthion  bydol  yn  bethau  angen- 
rheidiol  i  weinidog  yr  efengyl  er  ei  symbylu  i  fywiogrwydd  ;  fod 
gormod  o  seguryd  yn  beth  niweidiol  i  gorff  a  nieddwl  pob  rhyw 
ddyn.  Addefwn  yn  rhwydd,  os  bydd  gweinidog  yn  y  perygl  o 
fyned  yn  ddyn  segur,  mai  trugaredd  werthfawr  fydd  iddo  gael  ei 
symbylu  gan  rywbeth.  Ond  osbydd  ei  yspryd  yn  fyw  i'w  waith — 
a  pha  hawl  sydd  gan  neb  i  f  od  yn  weinidog  i  Grist  heb  f  od  f  elly  ? — 
caiff  ddigon  o'i  symbylu  o  gyf eiriadau  ereill  ag  i  drafferthion  y  byd 
hwn  adael  eu  dwylaw  yn  llonydd.  Ond  dyweyd  yr  oeddym  naa 
gellir  disgwyl  i'r  brodyr  hyny  sydd  yn  gorfod  trafferthu  llawer 
gyda'r  byd  hwn  ddyfod  i  fyny  â  holl  fanylion  gwaith  "  bugail." 
Ac  eto  mae  gwasanaeth  y  cyfryw  wedi  bod  ac  yn  bod  yn  wir 
werthfawr.  Dylid  corìo  mai  yn  nwylaw  pregethwyr  a  gweinidog- 
ion  oedd  yn  trafferthu  llawer  gyda'r  byd,  er  cael  modd  i  fyw  a 
chadw  eu  teulu,  y  daeth  ein  Çyfundeb  i'r  peth  ydyw.  Ac  mewn 
adeg  fel  hon,  pan  y  mae  Cyfundeb  yn  dyfod  trwy  gyfnewidiad 
pwysig  gyda  golwg  ar  ryddhau  gweinidogion  oddiwrth  draff erthion 
bydol,  er  cael  eu  gwasanaeth  yn  llwyraeh  at  eu  gwaith  mwy 
priodol,  dylid  bod  yn  ofalus,  meddwn,  rhag  na  byddo  dim  yn  cael 
ei  amneidio  a  dueddo  i  osod  y  ddwy  adran  yma  o  swyddogion  y 
naill  yn  erbyn  y  llall.  Na  fydded  i'r  naill  ddywedyd  wrth  y  llall, 
"  îsid  rhaid  i  ni  wrthych."  Mae  yr  hên  fath  o  weinidogion  o  hyd 
yn  gyfryw  nas  gellir  eu  hebgor ;  hyd  yma  hwynt-hwy  ydyw  y 
colofnau.  Alae  ein  gweinidogion  gosodedig — beth  eu  galwn  ?  — 
wedi  bod  hyd  yn  hyn  braidd  yn  rhy  symudol  i'w  galw  yn  golofnau. 
Mae  yn  eglur  ddigon,  dybygem,  nas  gellir  cael  bugeiliaeth 
eglwysig  teilwng  o'r  enw,  yn  enwedig  mewn  eglwysi  lluosog,  heb 
i  rywrai  gael  eu  neillduo  i  gymeryd  y  gwaith  a'r  cyfrifoldeb  hwn 
arnynt  eu  hunain,  ac  i'r  rhai  hyny  hefyd  gael  yr  hamdden  angen- 
rheidiol  er  rhoddi  eu  hunain  yn  llwyr  a  chyf an  iddo.  Yr  hyn  sydd 
werth  ei  wneyd  o  gwbl  sydd  hefyd  yn  werth  ei  wneyd  yn  iawn. 
Ond  ni  bydd  yna  fugeiliaeth  eglwysig  wedy'n,  oni  bydd  y  brawd 
sydd  wedi  ymgymeryd  à'r  swydd  yn  deall  ei  waith,  yn  ei  dëinilo, 
ac  yn  meddu  yspryd  ac  yni  i  fyned  yn  ei  gylch .  Ac  os  mỳn  wneyd 
gwaith  teilwng,  bydd  raid  iddo  wrth  lawer  iawn  o  ddoethineb  ac 
ymroddiad.  Heb  fod  yn  ddoeth,  gall  wneyd  drwg  wrth  geisio 
gwneyd  da  ;  ond  trwy  feddu  yr  hyn  a  eilwyr  Ysgrythyr  yn  "  fwyn- 
eidd-dra  doethineb,"  bydd  iddo  ennill  Uawer  o  ryw  feistrolaeth  a 
dylanwad  gwerthfawr  ar  y  natur  ddynol.  Bydd  i'r  "  bugail "  o 
fewn  cylch  ei  laf ur  bugeiliol  ymwneyd  â  llawer  math  o  ddynion,  a 


188 

chyferfydd  â  llawer  o  bethau  fydd  yn  tueddu  i'w  gythruddo  a'i 
wau-galoni ;  ond  gall  ddyfod  i  ben  yii  lled  ryfedd  â  phawb  ac  â 
phobpeth  ond  bod  yu  gyfoethogo'r  grás  gwerthfaWl  hwn.  A  bydd 
raid  iddo  hefyd,  er  cadw  ei  yspryd  yn  fyw  i'w  waith,  fod  o  hyd  a'i 
galon  yn  cael  ei  chynesu  gan  gariad  Crist.  Heb  hyn  ni  bydd  ar  y 
goreu  ond  "  gwâs  cyflog,"  na'i  lafur  chwaith  ond  peth  oer  a  ffurfiol; 
ac  os  felly,  bydd  ei  waith  yn  fwy  o  flinder  iddo  na  dim  arall.  Ac 
os  bydd  ei  waith  yn  flinderiddo,  nid  hir  fydd  yr  eglwys  heb  ddeall 
hyny  a  blino  ar  ei  wasanaeth.  Os  bydd  yn  lled  awgrymu  ei  fod  yn 
deilwng  o  gael  ei  gynal  er  mwyn  yr  enw  gweinidog  sydd  arno,  fe 
awgrymir  iddo  yntau  cyn  hir  y  gellir  gwneyd  hebddo.  Dyma  ni 
eto  ar  grwydr  oddiwrth  y  mater ;  ond  meddwl  yr  oeddym  fod  yn 
rhaid  cael  yiceithhc)'  cyn  y  ceir  rjicaith. 

Tybiwn  fod  brawd  wedi  ei  osod  yn  "  f ugail  "  ar  eglwys  o  gryn 
rifedi,  ac  y  mae  yn  dechreu  yuiaflyd  o  ddifrif  yn  ei  waith.  Yn 
sicr,  nis  gall  swydd  y  dyn  yna  fod  yn  "  swydd  segur."  Bydd 
ganddo  ei  "  bawb  "  i'w  gwasanaethu ;  "  pawb "  y  gynulleidfa  yn 
gystal  a  "  phawb  "  yr  eglwys— "  pawb "  y  tlodion  yn  gystal  a 
"phawb"  sydd  uwch.  Mae  efe  i  fod  yn  wás  i  "bawb;"  yn  wás, 
cofier,  ac  nid  yn  feistr.  Mae  efe  i  wneyd  ei  hun  yn  bobpeth  i 
"  bawb,"  a  hyny  gyda'r  amcan  o'u  llesâu.  Bydd  raid  iddo,  mae  yn 
wir,  dreulio  cyfran  o'i  amser  i  borthi  ei  feddwl  ei  hun  er  ei 
gymwyso  i  borthi  meddyliau  ereill.  Ond  nid  dyn  ydyw  i  gau  ei 
hun  i  fyny  yn  ei  gell,  ac  na  bydd  byth  i'w  weled  allan  ohoni, 
oddieithr  yn  rhedeg  i'r  capel,  er  fod  ganddo  ei  ranau  pwysig  i'w 
cyflawni  yn  hwnw ;  ond  erbyn  hyn  mae  Uawer  o  waith  y  bugail  yn 
disgwyl  am  dano  o'r  tuallan  i'w  furiau.  Bydd  yn  ofynol  iddo 
ymdroi  Uawer  yn  mysg  ei  "  bawb,"  er  ymgydnabyddu  â  hwy,  eu 
hadnabod,  a'u  deall ;  canys  heb  hyny  ni  bydd  yn  alluog  i  "  fwrw 
golwg."  Bydd  yn  ofynol  iddo  amcanu  gwneyd  cyfeillion  o  bawb 
f el  eu  gilydd.  Os  gwna  gyf eillion  neillduol  o  rai,  bydd  yn  y  perygl 
o  wneyd  câseion  o  ereill.  Er  nad  ydyw  i  dreiglo  o  dý  i  dý  i  segura 
a  chwedleua,  eto  bydd  ei  ofal  yn  galw  am  dano  i  dai  a  theulnoedd, 
a  hyny  yn  fynych.  Bydd  y  claf,  a'r  neb  sydd  wedi  eu  caethiwo 
gan  henaint  a  methiantwch,  yndisgwyl  ei  ymweliad,  a  hyny  hefyd 
nid  ryw  unwaith  yn  y  pedwar  amser.  Bydd  rhyw  dý  galar  a  theulu 
trallodedig  o  hyd  yn  galw  am  ei  gydymdeimlad  a'i  ddiddanwch. 
Bydd  bwthyn  y  tlawd  a'r  helbulus,  a'r  un  modd  aelwyd  y  Weddw 
a'r  amddifad,  yn  galw  am  eu  sirioli  ganddo ;  ac  hefyd  bydd 
"calon  y  dyeitlir"  wedi  disgyn  i'r  ardal,  yn  galw  am  ei  sylw  a'i 
ofal.  Fel  hyn  bydd  gan  y  "bugail"  lawer  i'w  wneyd  trwy 
ymweliadau  teuluaidd  ac  ymddiddanion  i^ersonol.  Bydd  ganddo  o 
hyd  rywrai  af reolus  i'w  rhybuddio— rhai  gweiniaid  i'w  cynal— rhai 


189 

llesg  iV  cryfhau — rhai  trallodedig  i  V  diddanu— rhai  tramgwyddus 
fw  meddyginiaethu— rhai  briwedig  i'w  rhwymo — a  rhai  yn  pallu 
oddiwrth  râs  Duw  i'w  hadferu.  Tuagat  i'r  bugail  fod  yn  ddefn- 
yddiol  gyda'i  lafur  bugeiliol,  bydd  yn  ofynol  iddo  ddyf od  rywfodd 
yn  ŵr  calon  yr  eglwys  ;  nid  yn  unig  i'w  ofni  yn  gymaiìit  ag  i*w 
barchu  a'i  anwylo — yn  gyfryw  o  ran  ei  holl  ymagweddiad  nas 
meiddiant  goleddu  yr  un  meddwl  isel  ohono,  na  dywedyd  yr  un 
gair  isel  am  dano— yn  un  y  bydd  ganddynt  bob  ymddiried  ynddo 
fel  eu  cyngorwr  a'u  cyfaill  goreu— yn  un  y  bydd  yn  ddymunol 
ganddynt  bob  amser  weled  ei  wyneb  yn  dyfod  iV  tai,  gan  edrych 
arno,  yn  hyny,  nid  fel  un  yn  ceisio  yr  eiddynt,  ond  hwy  eu  hunain 
— yn  un  y  gallant  ddisgwyl  oddiwrth  ei  ymweliad,  nid  chwedleuau, 
ond  rhyw  ymgom  grefyddol,  er  gwasgar  hynawsedd  crefyddol  yn 
awyrgylch  y  teulu ;  mewn  gair,  yn  un  y  gall  "  pawb  "  edrych  arno 
yn  mhobpeth  fel  un  yn  ceisio  ac  yn  gwir  ofalu  am  eu  llesád  penaf . 
Ac  y  mae  hefyd  i  fyned  yn  nghylch  ei  waith  amiywiol  a  phwysig 
hwn,  nid  gyda'r  amcan  o  foddhau  dynion,  onidê  bydd  rhywrai 
digon  craff  i  weled  i  mewn  i'w  geudeb,  ond  gyda'r  amcan  uchel  o 
"  rybuddio  pob  dyn,  a  dysgu  pob  dyn  yn  mhob  doethineb,  fel  y 
cyflwyno  bob  dyn  yn  berffaith  yn  Nghrist  Iesu."  Dyma  rywbeth 
o'r  hyn  ydyw  "  bugail "  teilwng  o'r  enw  i  amcanu  ato.  Gwyddoni 
yn  dda  trwy  brofiad  mai  un  peth  yw  cynllunio  gwaith  fel  hyn  ar 
bapyr,  a  pheth  arall  tra  gwahanol  yw  cario  y  theory  allan  i  ymar- 
feriad  llwyddiannus. 

Hyderwn  na  bydd  i  ni  dynu  arnom  ddirmyg  einbrodyr  dy 
wrth  ddywedyd,  nad  ydyw  yn  beth  anhebgorol  angenrheidiol  i 
fugail,  er  llwyddo  yn  ei  alwedigaeth  uchel,  fod  yn  ŵr  o  ddysg 
ddofn,  a  gwybodaeth  helaeth  yn  mhob  celf  a  gwyddor  ;  nid  rhaid 
iddo  wybod  y  dirgelion  oll ;  nid  rhaid  iddo  lwyddo  i  ennill  unrhyw 
ddwy  lythyren  at  ei  enw  ;  ac  nid  rhaid  iddo  chwaith  fod  yn 
"bregethwr  niawr,"  er  y  gallai  y  pethau  hyn,  o'u  hiawn-ddefn- 
yddio,  fod  yn  llawer  yn  ei  ffordd.  Ond  rhaid  iddo  fod  yn  ŵr  Duw 
— rhaid  iddo  fod  yn  weddiwr  mawr — rhaid  i'w  yspryd  fod  yn 
wresog  yn  ei  vreáth—rhaid  iddo  fod  yn  ddyn  athrawaidd  ac 
ymarferol — rhaid  iddo  fod  yn  ddyn  gwyliadwrus,  doeth,  a  hunan- 
ymwadol — a  rhaid  iddo  hefyd  deimlo  ei  ymddibyniad  llwyr  ar 
Dduw  pob  grâs  am  ei  gynorthwyon  grasol  i*w  waith. 

Xis  gall  gweinidog,  ac  yn  wir  nis  dylai,  geisio  myned  a'i  waith 
bugeiliol  yn  nilaen  heb  gydymgynghoriad  a  chydweithrediad  ei 
frodyr  y  diaconiaid.  Er  fod  i'r  naill  a'r  llall  eu  priodol  waith  eu 
hunain,  eto  mae  gwaith  ynaill  a'r  llall  o  hyd  yn  rhedeg  i'w  gilydd, 
fel  y  bydd  yn  ofynol  i'r  naill  a'r  llall  ar  bob  achos  gyd-olygu  a 
chydweithredu.     Doethineb,  dybygem,  yw  i'r  gweinidog  adael  y 


190 

"pethau  amgylchiadol "  i'r  diaconiaid,  heb  ymyryd  â  hwynt, 
oddieithr  iddo  gael  ei  gymell  i  hyny.  Peth  i'w  ochel  o  du  y 
gweiuidog  yw  bod  yn  rhy  ymyrgar  â  phethau  nad  ydynt  mor 
briodol  i*w  -swydd.  Gwelwyd  rhai  brodyr,  oherwydd  rhyw  duedd 
ymyrgar  o'r  fath,  yn  difwyno  eu  defnyddioldeb,  ac  yn  gwneyd  eu 
aefyllfa  yn  annymunol  o  boenus.  Ni  ddylai  gweinidog  ar  un 
eyfrif  fod  yn  rhy  uchelfryd,  yn  rhy  annibynol  i  dderbyn  unrhyw 
amnaid  oddiwrth  eraill  a  dueddo  i  ddangos  iddo  pa  fodd  i 
ymberffeithio  yn  ei  orchwyl. 

Terfynwn  ein  llith  gan  ddywedyd  fod  crefydd  Crist  yn  galw  ar 
bob  un  i  deimlo  ei  rwymedigaeth  a  gwneyd  ei  ddyledswydd. 

Medi,  1869. 


EGLWYS      WEITHGAR. 

Y  S  G  E  I  F      G  Y  X  T  A  F  . 

Y  mae  yr  ymdriniaeth  ar  Eglwys  ürefnus  yn  arwain  yn  naturiol 
i  sylwi  ar  Eglwya  Weithgar.  Gall  eglwys  fod  yn  weddol  drefnus, 
ac  eto  heb  fod  rhyw  hynod  o  weithgar.  Ond  y  mae  gweithgarwch 
mewn  annhrefn  yn  llawer  gwell  na  rhyw  fath  o  drefn  mewn 
diogi.  Y  ddau  yn  nghyd,  gweithio  bywiog  mewn  trefn  dda,  sydd 
gampus.  Felly  fe  weithir  yn  Uawer  mwy  diboen,  ac  hefyd  yn 
llawer  mwy  effeithiol. 

Eglwys  weithgar !  A  chymeryd  golwg  gyffredinol,  mae  yn 
hawdd  deall  wrth  ein  hystadegau  fod  y  Cyfundeb  yn  dyfod  trwy 
waith  dirfawr  mewn  un  tfwyddyn,  a  bod  y  gweithgarwch  hwn  o 
hyd  yn  cynyddu.  Canfyddir  yr  un  peth  wrth  sylwi  ar  gofnodau 
ein  Cyfarfodydd  Misol.  Yi  ydym  yn  ystyried  y  cofnodau  hyn  yn 
bethau  hynod  o  werthfawr  a  buddiol  i  bawb  sydd  yn  cymeryd  dydd- 
ordeb  yn  llwyddiant  y  Cyfundeb.  Ac  nid  yw  ygpryd  y  dyn  hwnw 
y  maent  yn  ddiwerth  yn  ei  olwg  mewn  un  modd  yn  un  i  genfigenu 
wrtho  ;  canys  pa  ddyn  bynag  sydd  yn  meddu  calon  i  weithio,  bydd 
yn  dda  gan  liwnw  gael  pob  mantais  i  ddeall  pa  fodd  mae  y 
'jiri-ithio  yn  myned  yn  mlaen  yn  mhob  man  arall.  Wrth  y  cof- 
nodau  hyn,  ceir  mantais  i  weled  y  fath  fywyd  o  weithgarwch  sydd 
yn  rhedeg  trwy'r  lioll  gorff;  y  fath  adolygu  gwaith,  cynllunio 
gwaith,  ac  ymanog  i  waith  <>  \\<  i  fia  yn  mhob  sir  a  dosbarth  !  Ac 
eto  nid  yw  yr  hyn  a  dd&w  i'r  golwg,  yn  ein  holl  ystadegau  a'n  cof- 
nodau,  ond  mymryn  o'i  gymharu  á'r  holl  weithio  cyson  a  didwrf  a 
geir  gan  bob  cynulleidfa  fach  a  mawr,  o  wythnos  i  wythnos  ac  o 
nos  i  nos,  trwy  holl  gj'lch  y  Cyfundeb — gweithio  nad   oes  ond 


191 

golygon  yr  Hollwybodol  yn  imig  a  all  gymeryd  cyfrif  ohono  !  Yn 
yr  olwg  yma,  pwy  a  faidd  ddarogan  f od  yr  Hen  Gorff  yn  debyg  o 
farw?  Marw  yn  wir  !  ìnarw  yn  ei  lawn  nerth  a'i  lawn  waith  ! 
Xi  fu  erioed  yn  iachaeh,  yn  gryfach,  yn  fwy  gweithgar,  nac  yn 
debycach  o  fyw  yn  hir  !  Gall  Cymru  eto  ddisgwyl  pethau  rnawrion 
o  hynyma  :  "  Canys  nid  yw  Duw  anghyfiawn,  f el  yr  anghofìo  ein 
gwaith,  a'r  llafurus  gariad,  yr  hwii  a  ddangosasom  tuagat  ei  enw 
ef  .*'  Ac  eto  y  mae  yn  rhaid  i  ni  deimlo  nad  ydym  rnewn  un  modd 
i  fod  yn  uchelf rydig ;  y  mae  tir  lawer  eto  heb  ei  feddiannu,  a 
gwaith  mawr  eto  heb  ei  wneyd  ac  yn  disgwyl  wrtfaym.  Ac  er 
mahit  a  weithir,  nid  ydym  heb  sail  i  ofni  fod  y  gwaith  sydd  yn 
aros  heb  ei  wneyd  yn  cynyddu  yn  llawer  cyflymach  na'r  gweithio. 

Wrth  fwrw  golwg  ar  yr  eglwysi  ìnwyaf  gweithgar  yn  y  Çyfun- 
deb,  yr  ydym  yn  tybied  mai  ìrid  yn  mhlith  y  rhai  cryfaf,  cyfoeth- 
ocaf ,  a  mwyaf  amlwg  y  deuir  o  hyd  iddynt,  ond  yn  ìs  i  lawr ;  yn 
mhlith  y  rhai  nad  oes  ganddynt  na  rhif,  na  chyfoeth,  na  gallu  i 
ymffrostio  ynddynt.  Ceir  yn  fynych  esiamplau  nodedig  o  weith- 
garwch  mewn  eglwysi  nad  ydynt  mewn  un  rn<xld  i'w  hystyried  yn 
amgen  na  gweiniaid.  Ehaid  i'r  eglwys  wan  yn  aml  wingo  ei 
goreu  er  cadw  ei  hachos  i  nofio  rywfodd.  Ac  fel  hyn.  mae  yr 
eglwysi  gweiniaid,  fel  eu  gelwir,  er  gwaethaf  pobpeth  yn  mỳnu 
byw.  Mae  yn  beth  hynod  ac  yn  werth  sylw,  na  ehlywir  braidd 
byth  am  yr  un  eglwys  Fethodistaidd,  pa  mor  wan  bynag,  yn  marw 
o  wendìd.  Ehyfedd  y  fath  blicc  a  geir  weithiau  mewn  ambell 
eglwys  wan ;  chwalu  yr  hen  gapel  ac  adeiladu  un  newydd.  ac  ni 
orphwysir  nes  talu  ei  ddyled  ;  ac  yn  hytrach  na  boddloni  ar  ryw 
un  bregeth  y  Sabboth  yn  ysgîl  eglwys  gref,  cadwant  bregethwr  eu 
hunain,  a  chydnabyddant  ef  mor  anrhydeddus  nes  codi  cywilydd, 
}>e  byddai  bosibl,  ar  eglwysi  llawer  cryfach.  Yma  y  ceir  pawb  yn 
ymorchestu — yn  tynu  yr  ewinedd  o'r  blew,  ys  dywedir,  i  weithio  ; 
yma  y  ceir  pawb  yn  cyfranu,  nid  yn  ol  eu  gallu,  ond  yn  mhell 
uwchlaw  hyny  ;  rhoddi  nes  teinilo  bod  eu  rhoi  yn  aberth  mewn 
gwirionedd.  A  phe  byddai  i'r  holl  eglw^'si  sydd  gryfach  a  lluosoc- 
ach  ddangos  rhywbeth  yn  gyffelyb  mewn  sèl  a  ffyddlondeb,  y  fath 
wedd  rymus  a  llwyddiamius  fyddai  ar  y  Cyf undeb.  Ond,  ysywaeth, 
fel  arall  y  mae  yn  digwydd  bod.  Lle  mae  gwendid  y  mae  nerth,  a 
lle  mae  nerth  y  mae  gwendid. 

Xid  oes  dim  haws  ei  ganfod  na  bod  rhai  eglwysi  yn  llawer  iawn 
mwy  gweithgar  nag  ereill.  Fel  y  mae  yn  digwydd  mewn  eglwys, 
fod  aelodau  diffrwyth  yn  pasio  yn  nghysgod  eu  ffyddlonach,  felly 
hefyd  y  mae  yn  mhlith  yr  eglwysi.  Tra  y  mae  lluaws  yn  gweithio 
yn  ymroddgar,  mae  ereill  yn  boenus  a  diymadferth  yn  llechu  fel 
yn  eu  cysgod.     Mae  eto  ormod,  a  llawer  gormod,  o  eglwysi  llonydd. 


192 

JBglwyê  Umydd  !  Ni  fyn  y  f ath  yma  o  eglwysi  dori  tir  newydd 
gyda  dim  ;  trin  ychydig  ar  hen  feusydd,  a  chyineryd  a  geir,  yw  eu 
ffordd  hwy  ;  cadw  at  yr  hên  drefn,  ac  ymesgusodi  ara  yr  atìwydd- 
iant  trwy  gwyno  ei  bod  yn  amser  isel  iawn  ar  grefydd, — ffordd 
hwylus  i  gudclio  diofalwch.  Mae  gormod  o'r  wedd  hên  ffasiwn  a 
geir  ar  ffarm  yn  yr  ardal,  i'w  chael  hefyd  ar  yr  eglwys  yn  y  lle  ;  a 
dichon  fod  y  gŵr  sydd  yn  amaethu  y  naill  yn  swyddog  yn  y  llall. 
Y  cyhuddiad  yn  erhyn  Uawer  o  amaethwyr  Cymru  yw,  eu  bod  yn 
glynu  yn  rhy  ystyfnig  wrth  eu  hên  drefn  o  amaethu.  Ni  fỳn  y 
niab  wneyd  ond  fel  y  gwelodd  gan  y  tad,  ac  ni  ddysgodd  y  tad 
ddim  ond  a  ddysgodd  gan  y  taid.  íiwrandeweh  arno :  "  Deg  o 
fuchod  oedd  ar  y  ffarrn  hon  gan  fy  nhad,  a  deg  oedd  yma  yn  amser 
fy  nhaid  ;  ffarm  i  ddeg  o  f uchocl  ydy w  ;  deg  a  dim  mwy  sydd  i  fod 
yma."  Onid  oes  gormod  o'r  wedd  henafol  yna  ar  lawer  o  eglwysi 
y  Methodistiaid  ?  Gwrandewch  beth  a  ddywed  blaenor  eglwys 
lonydd  :  "  Tri  sydd  yma  ohonom  yn  flaenoriaid ;  ni  bu  yma  ddim 
mwy  na  thri  yn  amser  yr  hên  bobl ;  mae  tri  yn  cldigon  yma  ;  yr 
yclyrn  ein  tri  yn  myned  yn  hên  ;  nid  oes  mo'r  help  am  hyny  ;  y  mae 
yn  bur  ddiolwg  am  neb  yn  ein  lle.  ün  bregeth  y  Sabboth,  a  hono 
am  ddeg  o'r  gloch,  a  fydd  yma  bob  amser,  a  chyfarfod  gweddi  y 
nos.  Ychydig  ddaw  i  hwnw  ar  amser  isel  f el  hyn ;  bydd  y  bobl  yn 
gwylltio  i  bob  man  at  y  nos  neu  yn  aros  gartref.  Mae  yr  hên 
frawd  sydd  yma  yn  dechreu  cânu  wrth  y  gorchwyl  bellach  yn 
mhell  dros  ddeng  mlynedd  ar  hugain  ;  ac  un  ffyddlawn  òd  ydyw  ; 
nid  yw  yn  deall  fawr  ar  ganu,  fe  ddywedir  ;  ond  mae  yn  bur  siŵr 
o  ryw  fesur  nen  gilydd  bron  ar  bob  penill.  Yr  hén  frawd  Thomas 
afŷddynmyned  i  bob  Cyfarfod  Misol;  mae  yn  hawdd  iddo  ef 
fyned,  ac  mae  yntau  yn  hoffi  myned,  a  byddwn  ninau  yn  gadael 
iddo.  Ni  ein  tri  fydd  yn  derbyn  ac  yn  trin  pob  casgliad  fydd 
yma ;  ac  ni  byddwn  yn  rhoi  cyfrif  i  neb,  na  neb  yn'  gofyn  hyny. 
Felly  yr  oedd  hi  yma  yn  amser  yr  hên  bobl ;  ac  ni  bydclwn  ninau 
yn  blino  ond  càn  lleied  ag  y  bycldo  modd  ar  y  cyfeillion  â 
chasgliadau.  Peth  diflas  yw  cadw  sẃn  am  arian  o  hyd ;  nid  oes 
fawr  o  grefydd  mewn  sŵn  arian.  Gwell  genym  ni  gael  ein 
dwrdio  gan  y  Çyfarfod  Misol  am  beidio  gwneyd  rhyw  gasgliad  na 
blino'r  bobl  ;  ni  hycld  neb  ohonom  ni  yn  clywed  y  dwrclio  hwnw 
ond  Thomas,  ac  y  mae  o  yn  hên  frawd  pur  ddyoddefgar.  Bydd  y 
pethau  ifainc  yma  yn  cadw  reiat  eisieu  newid  hyn  a  newid  y  llall ; 
ond,  druain.  ni  wyddant  hwy  fawr  heth  yw  bod  dan  bwyaaufI 
achos." 

Er  cymaint  a  ysgrifenir  ac  a  ddywedir,  onid  oes  genym  achos  i 
ofni  fod  gormod  o  eglwysi,  os  nad  yn  hollol,  yn  dyfod  yn  rhy  agos 
i'r  darlun  trymaidd  uchod  ?      Ghresyn,  gresyn  fod  hên  frodyr 


193 

a  da  yn  rhy  hwyrdrwm  i  adnabod  eu  hamser  a'u  lle  ;  a  gresyn 
hefyd  na  chai'r  "pethau  ifainc,"  a  phawb,  yn  wir,  bob  mantais  i 
deimlo  pa  beth  yw  bod  dan  "  bwysau'r  achos."  Mewn  ardaloedd 
lle  ceir  y  fath  eglwysi  Uonydd  a  diymadferth,  a'r  fath  swyddogion 
difywyd  a  dilygaid  i  weled,  y  fath  gyfleusdra  têg  a  adewir  i  goeg- 
athrawon  eyfrwya  i  hud-ddenu  plant  a  phobl  ieuainc,  ac  i  lithio 
eneidiau  anwadal,  i'w  synagog  eu  hunain  !  Yn  bendifaddeu,  nid 
amser  i  gysgu  a  breuddwydio,  nid  amser  i  lusgo  a  chloncio,  ryw- 
fodd,  rywlun,  gydag  achosion  eglwysig,  yw  yr  amser  hwn.  Ai 
nid  ydym  i  ofni  fod  yr  amser  tawel  a  fwynhawyd  gan  eglwysi 
Ymneillduol  Cymru  er' s  rhai  oesoedd  bellach  yn  tynu  at  ei  derfyn  ? 
Mae  yn  rhy  amlwg  fod  ysprydiaeth  wedi  deffro  yn  y  wlad  sy'n 
benderfynol  o  ddefnyddio  pob  moddion  a  ddaw  i'w  cyrhaedd,  têg 
neu  arw,  fel  bo  gyfleus,  er  dilëu  Ymneillduaeth  yn  llwyr  o  blith  y 
genedl.  Mae  y  rhyfel  eisoes  wedi  ei  gyhoeddi,  ac  nid  oes  yma  yr 
un  Ue  i  gyniod.  Pe  buasai  yr  yspryd  hwn  am  gyrhaedd  ei  amcan 
trwy  arfau  cyfiawnder  a  gwirionedd— trwy  bregethu  yn  well  a 
byw  yn  well — pe  yn  amcanu  yn  ddifrifol  at  wneyd  y  genedl  yn 
well  Cristionogion,  ac  yn  burach  eglwysi— gan  ymosod  yn  erbyn  ei 
hannuwioldeb  a'i  hangrefydd,  lle  pob  Cristion  a  f uasai  mawrygu  yr 
amcan  a  llawenhau  yn  y  Uwyddiant,  oherwydd  nid  yw  bod  yn 
Ymneillduwr  yn  unig  er  mwyn  Ymneillduaeth  yn  beth  i  neb 
ymffrostio  ynddo.  Ond  rhaid  i  ni  gredu,  er  mor  boenus  yw  hyny, 
nad  yw  y  gallu  hwn  yn  amcanu  at  ddim  o'r  fath  beth  ;  nid  yw  am 
ryfela  â  bychan  na  mawr,  ond  âg  Ynmeillduaeth  yn  unig ;  dyma  yr 
ysgymunbeth  yn  ei  olwg,  ac  y  mae  wedi  ymddiof rydu  i'w  ddyf  etha, 
ac  mae  ganddo  bob  dylanwad  a  fêdd  mawredd  bydol,  cyfoeth  a 
ffafrau  daearol,  o'i  blaid.  Gall  rhywrai  gymeryd  hyn  yn  beth 
ysgafn  ;  ond  o.s  nad  ydym  yn  camgymeryd  yn  hollol,  caiff  eglwysi 
Ymneillduol  Cymru  brofì  mai  nid  gelyn  i'w  chwerthin  ymaith — i 'w 
wawdio  a'i  ddirmygu  ymaith  yw  hwn.  Ac  nid  o'r  cyfeiriad  yna 
yn  unig  y  mae  ein  perygl.  Yn  wir,  y  mae  ein  peryglon  yn  dyfod 
o  bob  cyfeiriad.  Pwy  a  faidd  amheu  nad  yw  diafol  ar  hyn  o  bryd, 
yn  nghysgodion  tywyll  anghrefydd  y  genedl,  yn  hwylio  cadrawd  o 
anffyddwyr  i  ymosod  arnom,  a  bod  y  llêng  hon  yn  barod  i  wneyd 
ei  gwrhydri ;  dim  ond  cael  rhyw  ddyn  digon  galluog  a  digon 
beiddgar  i'w  harwain  ?  Ond  i  ba  beth  yr  ydym  ni  yn  ymdroi  fel 
hyn  ?  Er  ceisio  dangos  ei  bod  mewn  gwirionedd  yn  "  amseroedd 
enbyd  "  arnom,  a'i  bod  yn  bryd,  yn  llawn  bryd,  i  bawb  sydd  yn 
caru'r  gwirionedd  megys  y  mae  yn  yr  Iesu,  i  ymddeffro  at  eu 
gwaith  a  dyfod  allan  yn  gynorthwy  i'r  Arglwydd  yn  erbyn  y 
cedyrn. 

Mae  yn  perthyn  i'r  Cyfundeb  erbyn  hyn  luaws  o  eglwysi  cryfìon, 


194 

aelodau  pa  rai  sydd  i'w  rhifo  wrth  y  cannoedd,  a  chyfoeth  yr 
aelodau  hyny  i'w  gyfrif  wrth  y  miloedd.  Os  ydyin  yn  deall  yn 
iawn,  perygl  yr  eglwysi  cryfion  a  goludog  hyn  yw  moethau 
crefyddol. 

Éghcys  foethus  !  Mae  yma  bobpeth  yn  cael  ei  gario  yn  mlaen  yn 
weddol  o  drefnus.  Mae'r  brodyr  sydd  yn  blaenori,  o  bosibl,  yn 
ddynion  busmess,  ys  dywedir;  ac  y  maent  yn  dwyn  hyny  i  mewn 
i'w  trefniadau  eglwysig.  Mae  yma  wêdd  barchus  ar  bawb  a  phob- 
peth  ;  nis  gellir  goddef  dim  o  chwaeth  isel  niewn  gwisg  na  moes, 
ac  mae  y  rhy  syml  hefyd  yn  wrthodedig  yma.  Mae  pwysigrwydd 
y  dref  neu'r  ardal,  gwychder  yr  addoldŷ,  gwêdd  barchus  y  gynull- 
eidfa,  a'u  safle  mewn  cymdeithas,  yn  peri  iddynt  dybied  eu  bod 
gryn  lawer  yn  uwch  mewn  urddas  nag  eglwysi  llai  a  mwy  gwledig, 
ac  felly  y  maent  mewi  temtasiwn  i  fesur  eu  hunain  wrthynt  eu 
hunain,  a  cholli  golwg  ar  fesuran  eglwysi  ereill.  Mae  yma 
gasgliadau  grymus,  a  hawdd  y  gall  hyny  fod  heb  i  neb  roddi  ond 
o'r  hyn  a  fo  yn  weddill  ganddo.  Mae'r  cyfoethog  yn  rhoddi,  nid 
yn  ol  fel  y  llwyddodd  Duw  ef ;  wrth  gwrs,  mae  hono  yn  rheol 
Uawer  rhy  uchel  i  gyfoethogion,  ond  am  nas  gall  fod  yn  barchus 
heb  roddi.  Mae  y  brawd  o  radd  îsel  yn  tybied  mai'r  cyfoethog  a 
ddylai  roddi,  ac  felly  ìiis  mỳn  ef  roddi  ond  càn  lleied  ag  a  oddef  ei 
aelodaeth.  Eilun  eglwys  foethus  yw  boddhad ;  maent  yma  am 
gael  pobpeth  i'w  boddhau.  Y  pwnc  mawr  yma  yw  cael  gweinid- 
ogaeth  i'w  boddhau  ;  ac  er  cael  hono,  fe  eir  led-led  y  gwledydd  i'w 
cheisio,  a  thelir  hefyd  yn  anrhydeddus  am  dani.  Yma,  mae  rhyw 
fymryn  o  gyf arfod  eglwysig  nos  Sabboth  yn  ddigon  gan  y  lluaws ; 
bydd  yr  un  wythnosol  yn  druenus  o  deneu.  Mae  dyweyd,  a 
gwrando  dyweyd  profiad,  a  rhyw  bethau  cyffelyb,  yn  rhy  hên 
tr'asiwn  a  diflâs,  nid  oes  dim  boddhad  i*w  gael  mewn  peth  mor 
gyffredin  a  hyny.  Ac  oni  cheir  rhyw  dduíl  newydd  ar  "  gadw 
Beiat,"  rhaidbwrwyrhengyfarfodanwyl  ymaith  fel  dodrefnyn  heb 
hoffder  ynddo.  Am  yr  Yagol  >ul,  y  mae  yn  gynulliad  rliy  lafurus  a 
dibleser  i  bobl  barchus,  oddigerth  ychydig  iawn  ohonynt,  i  ymboeni 
yn  ei  gylch,  ac  felly  rhaid  gadael  iddi  fyw  neu  farw  yn  nwylaw  rhyw 
nifer  o  rai  mwy  selog  a  hunanymwadol.  Ac  am  gyfarfod  gweddi, 
os  oes  un  o  gwbl,  nid  oes  neb  yn  y  gynulleidfa  barchus  yn  gwybod 
dim  am  dano  oddieithr  rhyw  ychydig  o  bobl,  druain,  dlodion  eydd 
yn  hoffi  galw  ar  enw  yr  Arglwydd.  Hunan-foddhad  sydd  yma  yn 
teyrnásu,  ac  oni  cheir  hyny  yu  y  cyfarfod  crefyddol,  rhaid  ei  geisio 
mewn  rhyw  gyfeiriad  arall. 

Pa  beth  !  a  ydym  wedi  tynu  darlun  o'r  hyn  nad  yw  ?  Ai  nid  oes 
lle  i  ofni  fod  rhai,  a  dyweyd  y  Ueiaf,  o'n  heglwysi  cryfion  ar  y 
llithrigfa  arswydiu  hon,  yn  llithro  o   hyd  i  ffurfìoldeb  marw  a 


195 

dif ywyd  ?  Yr  ydym  yn  arswydo  oherwydd  cynydd  yr  hyn  a 
elwir  Defodaeth  yn  yr  Eglwys  Wladol.  Ai  nid  ydym  i  ofni  fod  y 
gelyn  marwol  i  grefydd  ysprydol  yn  dyfod  i  mewn  dan  enw  arall 
i'n  gwersyll  ein  hnnain?  Nid  yw  fod  eglwys  yn  ymdecâu  yn  ei 
golwg  ei  hun  yn  profi  dim  ond  fod  ei  pherygl  yn  fwy.  Wrth 
eglwys  foethus  a  hunan  ddigonol  y  dywedir  y  geiriau  difrifol 
hyny  :  '•  Felly,  am  dy  fod  yn  glaiar,  ac  nid  yn  oer  nac  yn  frwd,  mi 
a'th  chwydaf  di  allan  o'm  genau;  oblegid  dy  fod  yn  dywedyd, 
Goludog  wyf,  ac  nid  oes  arnaf  eisieu  dim.''  Nid  yw  hanesiaeth 
eglwysig  yn  profi  dim  yn  gliriach  nag  y  dichon  i  eglwys  a  gyfrifid 
unwaith  yn  enwog  ar  gyfrif  ei  sancteiddrwydd  a'i  sêl,  ymlygru  yu 
raddol  a  diarwybod  iddi  ei  hun  oddiwrth  y  symlrwydd  sydd  yn 
Xghrist,  nes  myned  yn  y  diwedd  yn  synagog  Satan.  Wrth  eglwysi 
moethus  y  Methodistiaid  y  dywedir  heddyw,  "  Bydded  genyt  sêl 
ac  edifarha,  a  gwna  y  gweithredoedd  eyntaf.'' 

Y  fath  allu  grymus  i  wasanaethu  achos  y  Gwaredwr  a  fyddai'r 
eglwysi  cryfion  hyn,  pe  gellid  eu  cael  rywfodd  i  ymdeimlo  â'u 
rhwymedigaeth,  ac  i  ddeffroi  at  eu  gwaith  !  Nid  yw  cynal  eu 
hachosion  eu  hunain  yn  anrhydeddus  ond  gorchwyl  ysgafn  iddynt 
hwy ;  ac  y  mae  eu  Perchen  yn  disgwyl  llawer  mwy  na  hyny  oddi- 
wrthynt.  Mae  efe  yn  disgwyl  iddynt  roddi  help  llaw  i'r  eglwysi 
gweiniaid  sydd  o'u  hamgylch  yn  ymlabrio  eu  goreu  er  cadw  eu 
hachos  yn  fyw  rywfodd.  Os  ydyw  yn  rhwyniedig  ar  frawd  cryf  i 
gynorthwyo  brawd  gwan,  pa  faint  mwy  y  mae  ar  eglwys  gref  i 
helpu  eglwys  wan  ?  "  Dygwch  f eichiau  eich  gilydd,  ac  felly 
cyflawnwch  gyfraith  Crist,"  yw  y  rheol  üdwyfol  i'r  naill  a'r  llall. 
Y  fath  sirioldeb  i  eglwys  wan  a  thlawd  fyddai  derbyn  cymorth  yn 
awr  ac  eilwaith  oddiwrth  ei  chwaer-eglwys  gyfoethog !  Byddai 
caredigrwydd  o'r  fath  yn  werth  ei  ysgrifenu  yn  y  Xefoedd.  Ac 
heblaw  hyny,  mae  yn  digwydd  yn  aml  fod  gan  yr  eglwysi  cryfion 
hyn  waith  mawr  yn  aros  heb  ei  wneyd,  ac  yn  disgwyl  wrthynt,  yn 
bur  agos  i'w  drysau.  Dyna  luoedd  o  blant  yn  tyfu  i  fyny  heb 
ddysgu  na  darllen  na  deall,  heb  wybod  rhagor  rhwng  eu  llaw 
ddeheu  a'u  haswy,  na  neb  yn  gofalu  am  eu  heneidiau  ;  ac  oni  ddaw 
ymwared  o  rywle,  cyfyd  y  rhai'n  i  fyny  yn  genedl  o  farbariaid  yn 
nghanol  gwlad  Gristionogol.  Ac  nid  plant  yn  unig,  ond  y  mae 
meibion  a  merched  o  bob  oed,  mor  baganaidd  o  ran  gwybodaeth, 
arferion,  a  theimlad,  â  phaganiaid  tywyll-leoedd  y  ddaear.  Am- 
canu  gwneyd  y  goreu  o'r  genedlaeth  esgeulus  hon,  dyma  waith  i'r 
eglwysi  cryfion  ;  dyma  gyfle  i  hunan-ymwadiad  Cristionogol  brofì 
ei  hun  ;  a  dyma  le  i  aelodau  cyfoethog  roddi  eu  harian  ar  lôg.  Pe 
byddai  i  foneddigion  a  boneddigesau,  ac  aelodau  ereill  ein  heglwysi 
cryfion,  agor  eu  llygaid  ar  y  mawrwaith  hwn  sydd  yn  disgwyl 


196 

wrthynt,  a  meddu  digon  o  yni  hunanymwadol  i  ymaflyd  ynddo, 
yna  byddai  diwedd  ar  y  moethau  crefyddol  y  buom  yn  cwyno  o'u 
herwydd. 

Aeth  ein  rhagymadrodd  braidd  yn  faith  ;  bellach  at  ein  pregeth, 
a  dyna  ydyw  hono  :  Gwaith  ydyw  crefydd,  ac  mae  gan  grefydd 
Crist  waith  i  bawb. 

Ebrill,  1871. 


YR       AIL       YSGRIF. 

Gwaith  ydyw  crefydd,  ac  y  mae  gan  grefydd  Crist  waith  i  bawb. 
Os  felly,  beth  am  ffydd?  Wele,  ffydd  yn  gweithio  trwy  gariad 
ydyw  ;  canys  ffydd  heb  weithredoedd,  marw  yw  ;  ac  o  bob  peth, 
ffydd  f arw  yw'r  peth  mwyaf  dilês.  Dywedai  Paul,  u  Ac  heb  f od 
genyf  gariad,  nid  wyf  fi  ddim  ! "  Gwir  ;  a  dim  hefyd,  oncl  mewn 
enw,  yw  cariad  heb  waith.  Os  cariad  o'r  iawn  ryw  ydyw,  bydd  yn 
"  Uafurus  gariad,"  yn  gariad  â'i  lygaid  yn  agored  i  weled  gwaith, 
a'i  ddwylaw  yn  barod  i  ymaflyd  ynddo.  Pa  werth  yw  crefydd  heb 
deimlad  ?  Yn  hytrach,  pa  werth  yw  teimlad  heb  waith  ?  Mae  yn 
rhy  debyg  i  lawer  o  aberoedd  Cymru,  yn  rhedeg  o  hyd  gan  gadw 
twrf,  heb  gyniaint  a  throi  melin  eithin  neu  helpu'r  forwyn  i 
gorddi.  Gwybodaeth  a  deall,  meddwch,  yw  pob  peth  yn  yr  oes 
hon.  Bydded  felly  ;  ond  mae  ystór  helaeth  o  wybodaeth,  wrth  ei 
chadw  yn  ddiwaith,  yn  rhy  debyg  i  gyfoeth  wedi  ei  gadw,  yn  llawer 
mwy  o  niwed  i'r  perchenog  nag  o  lês  i  neb  arall.  Mae  ffydd,  gobaith, 
cariad,  yn  elfenau  gweithgar,  ac  nis  gellir  eu  hadnabod  ond  wrth 
eu  gwaith. 

Mae'r  Cristion,  nid  i  fod  yn  feudwy,  yn  byw  ynddo  ei  hun  ac 
iddo  ei  hun,  ond  yn  ddyn  Crist ;  dyna  ystyr  ei  enw  :  dyn  am  Ghrât, 
i  Grist,  a  throsto.  Ac  nid  gadael  ei  ddyn  yn  y  byd  hwn  y  mae 
Crist  i  ymboeni  â'i  ddiffygion  ei  lmn,  ac  i  ymfiino  â  thrallodau  y 
llawr,  ond  er  mwyn  iddo  fod  yn  rhywbeth  gyda'i  waith  ac  yn  ei 
wasanaeth,  yn  halen  y  ddaear  ac  yn  oleuni  y  byd  ;  a'r  hwn  nid  yw 
yn  amcanu  bod  felly,  nid  yw  yn  deilwng  o'r  enw  Cristion.  Mae  y 
dyn  a  fỳn  broffesu  Crist,  gan  foddloni  yn  unig  ar  yr  enw  o  hyny, 
yn  rhywbeth  gwaeth  na  diwerth ;  mae  yn  aml  yn  offeryn  rhy 
hylaw  at  amcanion  diafol  i'w  adael  yn  llonydd.  Byddai  dda  i 
aelodau  diffrwyth  yn  yr  eglwysi,— ac,  ysywaeth,  mae  amledd 
ohonynt — ystyried  fod  bygythiad  mor  ddifrifol  a  hyny  â'i  lygaid 
arnynt,  "  A  phob  cangen  ynof  fì  heb  ddwyn  ffrwyth,  y  mae  efe  yn 
ei  thynu  ymaith  !  " 

Ef/hnjs  u-fithgar  !    Er  gosod  ei  waredigion  mewn  gwell  mantais 


197 

i  weithio  drosto  yr  ordeiniodd  Duw  y  wêdd  gynideithasol  hon  sydd 
ar  ei  eglwys,  fel  y  byddai  i*r  naill  gynorthwyo  y  llall,  sêl  y  naill 
wresogi  y  llall,  cryfder  y  naill  gynorthwyo  gwendid  y  llall,  a 
doethineb  a  phrofiad  y  naill  arwain  ereill,  fel  y  byddont  oll  yn  un 
er  gweithio  allan  amcanion  mawrion  teyrnas  eu  Gwaredwr  ar  y 
ddaear.  A  thuagat  i  eglwys  fod  yn  effeithiol  i  ateb  dyben  uchel  ei 
ffurfìad,  rhaid  i'w  haelodau  gael  eu  bedyddio  â'r  un  ygpjyd,  a  chyd- 
weithio,  bawb  yn  ol  ei  le  a'i  allu,  er  cyrhaedd  yr  un  amcan. 
Gorchymyn  yr  Apostol  Paul,  "  Eich  bod  yn  sefyll  yn  mi  yspryd, 
âg  un  enaid,  gan  gydymdrech  gyda  ffydd  yr  efengyl,"  sydd  un  o 
ran  ystyr  ág  aneirif  ymadroddion  ereill  i'r  un  perwyl  yn  yr 
Ysgrythyrau.  Dyma  undeb  yspryd  ac  undeb  amcan ;  a  dyma 
esgeiriau  eglwys  weithgar.  Nis  gall  aelodau  eglwysig  wneyd 
gormod  o  aberth,  ond  peidio  aberthu  gwirionedd,  er  cadw  yr  undeb 
yspryd  hwn  yn  nghwlwm  tangnefedd.  Mae  yr  undeb  yspryd  a'r 
cydweithrediad  hwn  —  pawb  yn  teiinlo  ei  rwyniedigaeth,  yn 
adnabod  ei  le,  gan  fod  yn  barod  i  wneyd  ei  ran— yn  an?awdd  ai 
eglwys  sydd  yn  amihraethadwy  uwchlaw  ei  brisio.  Yn  wir,  dyma 
ydyw  ei  gogoniant  a'i  nerth.  A  dryllio'r  undeb  bendigedig  hwn 
yw  amcan  holl  ystry w  pyrth  uffern,  a  da  f uasai  i'r  dyn  a  roddo  help 
llaw  i'r  diafol  yn  ei  amcan  melldigedig  hwn,  pe  nas  ganesid  ef . 

Am  hyny  er  cael  eglwys  weithgar,  hyd  y  gellir,  rhaid  cael  pawb 
i  weithio  ;  nid  rhai  yn  gweithio  a  rhai  yn  segura ;  nid  rhai  yn 
gweithio  ac  ereill  yn  barnu,  yn  beio,  ac  yn  sori.  Gall  gwasanaeth 
Crist  yn  bur  hawdd  hebgor  y  fath  yna.  Mae  yma  waith  i  bawb,  a 
gwaith  y  gall  pawb  ei  wneuthur.  Fel  peth  cyffredin,  gwneir 
eglwys  i  fyny  o  bob  amrywiaeth  o  ran  oed  a  sefyllfa— o  ran  deall, 
medr,  a  moddion.  Ond  mae  yma  bob  amrywiaeth  gwaith  i 
gyfarfod  â  phob  anirywiaeth  dawn  a  gallu  yn  y  gweithwyr.  Nifl 
mỳn  crefydd  Crist  ddywedyd  wrth  neb,  bydded  ei  allu  mor  lleied 
ag  y  bo,  "  2s*id  rhaid  i  mi  wrthyt."  Felly  nid  oesneb  mewn  eglwys, 
os  yn  grefyddol,  i'w  esgusocü  a 'i  ddibrisio,  bydded  mor  isel  a  dinód 
ag  y  byddo.  líae  llawer  gormod  o  beth  felly  wedi  bod  ac  yn  bod. 
Alor  brydferth  y  mae'r  Apostol  yn  trafod  hyn  wrth  ysgrifenu  at 
eglwys  Corinth  :  "  Eithr  yn  hytrach  o  lawer,  yr  aelodau  o'r  corff  y 
rhai  a  dybir  eu  bod  yn  wanaf,  ydynt  angenrheidiol,"  ie,  ydynt 
angenrheidìol,  sylwer  !  "  A'r  rhai  a  dybiwnnieu  bod  yn  anmharch- 
edicaf  o'r  corff,  yn  nghylch  y  rhai  hyny  y  gosodwn  ychwaneg  o 
barch."  Dyna  i  ni  wers  iawn  pa  fodd  i  ymddwyn  tuagat  y  rhai 
iselaf  yn  yr  eglwys.  Cyfrifìr  mai  gwraig  dda  yw  hono  sydd  yn 
gallu  gwneyd  y  defnydd  goreu  o  bobpeth  yn  ei  thỳ  ;  f elly  hefyd, 
gallu  nas  gellir  mynegu  ei  werth  mewn  swyddogion  yw  y  medr  i 
hwylio  pawb  mewn  eglwys,  pawb  y  mae  hwylio  arnynt,  bob  un  at 


198 

ei  waith  mwyaf  priodol  ei  hun,  heb  esgeuluso  neb  ;  gwneyd  y  goreu 
o  bawb. 

Gwaith  i  baicb  !  Wel,  aroswch  :  dyna  hên  chwaer  nad  oes  dim  a 
gyfrif  y  byd  hwn  yn  ddymunol  o'i  chwmpas,  ond  yn  unig  ei  bod 
yn  wir  grefyddol.  Pa  beth  a  all  hi  wneyd?  Mae  gweled  yr  hên 
chwaer  yna,  trwy  lesgedd  a  gwendid,  morgyson  yn  dilyn  moddion 
grâs,  yn  bregeth  a  fydd  rywbryd  yn  llosgfa  yn  nghydwybodau 
gwragedd  ieuainc  esgeulus.  A  dyna  eto,  mynych  y  ceir  gan  yr  hên 
chwiorydd  broôadau  mor  gynes,  mor  nefol,  ac  mor  wreiddiol,  nes 
gwresogi  rhyw  gymaint  ar  deimlad  eglwys  oer.  Pwy  a  f aidd  roddi 
gwerth  ar  hynyna  ar  adeg  fel  hon?  Dywedai  rhyw  hên  chwaer 
wrth  weinidog  enwog  yn  yr  America,  nas  gwyddai  hi  i  ba  beth  yr 
oedd  ei  Thad  Xefol  yn  ei  gadael  yn  y  byd  hwn,  nad  oedd  hi  dda  i 
ddim.  Atebai  y  gweinidog,  "  Yr  ydych  yn  camgymeryd  yn  fawr  ; 
chwi  o  bawb  yw  fy  Uaw  ddê  i  yn  y  pwlpud  ;  bydd  eich  sirioldeb 
chwi  yn  gwrando  yn  peri  i  mi  deimlo  fod  fy  ngweinidogaeth  yn 
gymeradwy  gan  y  saint."  Ond  beth  am  eu  gweddiau  a'u  cyngor- 
ion  ?  Yn  wir,  byddai  yn  well  genym  "  dŷ  cwrdd,"  heb  nac  awrlais 
nac  addurn,  nag  heb  yr  un  o'r  hên  chwiorydd  anwyl  hyn.  Gwaith 
i  bawb. 

Dyna  eto  ddosbarth  lluosog:  morwynion  mewn  gwasanaeth.  Pa 
beth  a  allent  hwy  wneyd  ?  Yr  ydym  yn  ofm'  yr  edrychir  ar  luaws 
ohonynt,  yn  enwedig  yn  y  trefydd,  yn  fwy  o  lumber  yn  yr  eglwysi 
na  dim  arall.  A  diau  nacl  oes  yr  un  dosbarth  o'r  eglwysi  wedi  cael 
eu  hesgeuluso  a'u  dibrisio  yn  fwy.  Meddylier  am  lodes  fach 
ddeuddeg  oed  yn  gorfod  troi  allan  i  "  weini,"  heb  y  nesaf  peth  i 
ddim  o  ysgol  nac  hyfforddiant,  yn  cael  ei  threiglo  o  deulu  i  deulu, 
ac  o  ardal  i  ardal,  heb  neb  yn  ceisio  ei  llesád,  ond  pawb  am  wneyd 
y  geiniog  oreu  ellir  ohoni.  Mjm  y  feistres  ei  bod  hi  ei  hun  yn 
gyflawn  o  berffeithrwydd,  ond  nad  ydy w  ei  morwyn,  druan,  ond  sẁp 
o  ddiffygion,  tra  y  gallai  y  ddwy  yn  bur  hawdd  ranu  yr  ymrafael. 
Pa  ryfedd  os  ydyw  cymeriad  lluaws  ohonynt  yn  ddiffygiol,  a'u  har- 
ferion  weithiau  yn  boenus  ?  Y  rhyf eddod  yw  fod  cynifer  ohonynt 
yn  gallu  glynu  yn  eu  proffes  rywlun  ;  ie,  yn  wir,  yn  dal  eu  ffordd  ac 
yn  chwanegu  eu  cryfder  !  Y  gwir  ydyw,  mae'r  morwynion  hyn 
wedi  eu  hesgeuluso  yn  ormodol  genym  ;  ond  y  maent  yn  ddosbarth 
llawer  rhy  bwysig  i'w  dibrisio  ;  y  maent  yn  allu  i  irneuthur  daioni. 
Mae  morwynion  crefyddol  lawer  pryd  wedi  bod  yn  Feiblau  byw 
mewn  teuluoedd  na  fynent  dalu  sylw  i'r  un  Beibl  arall.  Pan 
soniwyd  unwaith  wrth  feistr  am  grefydd  ei  forwyn,  dywedai, 
"  Xis  gẁn  pa  faint  o  grefydd  sydd  gan  y  llances  yn  ei  chalon,  ond 
g^s-n  fod  llawer  iawn  o  grefydd  yn  ei  gwasanaeth."  Go  dda.  Onid 
gwir  fod  morwynion  Cymreig  wedi  bod  yn  foddion  i  gychwyn  a 


199 

dwyn  yn  mlaen  achosion  crefyddol  yn  rhai  o  anial-leoedd  moesol 
Lloegr  ?  Yr  ydym  yn  crybwyll  y  pethau  hyn  er  dangos  f  od 
morwynion  mewn  gwasanaeth  yn  ddefnyddiau  yn  yr  eglwysi  sydd 
yn  llawer  rhy  werthfawr  i'w  diystyru.  Pe  ca'i  Eglwys  Rhufain 
afael  arnynt,  gwnai  hi  lawer  amgen  defnydd  ohonynt.  Yr  hyn 
sydd  yn  eisieu  yw,  dyrchaf  u  teimlad  y  f  orwyn  i  f  eddwl  mwy  ohoni 
ei  hun  yn  ei  chysylltiad  â  chrefydd.  Mae  yr  esgeuluso  fu  arni  yn 
ei  themtio  i  deimlo  nad  yw  hi  neb.  Os  mynir  cael  dyn  i  deimlo  ei 
fod  yn  ddyn,  rhaid  ymddwyn  yn  ddynol  tuagato.  A'r  peth  sydd 
yn  gwneyd  y  morwynion  hyn  yn  ddosbarth  pwysig  iawn  yw,  y 
byddant  hwy  eu  hunain  yn  fuan  yn  wragedd,  yn  famau,  ac  yn 
galonau  teuluoedd.  A  chwestiwn  pur  ddifrifol  i  bawb  sydd  yn 
caru  llwyddiant  cref yddol  y  genedl  yw,  pa  f odd  i  wneyd  y  defnydd 
goreu  ohonynt  ?  Gan  hyny,  dysger  y  forwyn  i  deimlo  ei  bod 
liithau  hefyd  yn  rhywbeth.     Gwaith  i  bawb  ! 

Gan  i  ni  ddechreu  gyda'r  chwiorydd,  byddai  yn  wirioneddol  dda 
pe  gellid  cael  eu  sylw  un  ac  oll,  o  bob  oed  a  gradd,  ar  y  lle  helaeth 
sydd  wedi  ei  ordeinio  iddynt  gyda  gwaith  eu  Harglwydd.  Maent 
yn  ddosbarth  lluosog  a  dylanwadol,  yn  allu  grymus  er  gwneuthur 
daioni,  pe  gellid  rywfodd  eu  galw  allan  i  fwy  o  weithgarwch. 
Mewn  lluaws  o  eglwysi,  hwynt-hwy  ydyw  y  mwyafrìf.  Ond  y 
gwall  a  f u,  eu  bod  wedi  cael  eu  harfer  i  synio  mai  unig  le  merch 
yw  gwarchod  gartref,  dysgu  mewn  distawrwydd,  a  myned  i'r 
Nefoedd  felly  yn  ddistaw,  goreu  y  gallont.  Ac  ychydig  ohonynr, 
mewn  cymhariaeth,  sydd  yn  meiddio  tori  y  tuallan  i'r  cylch 
sefydlog  hwn.  Addefwn  mai  gartref  y  mae  castell  merch ; 
yno  y  mae  ei  dylanwad  grymus  i'w  deimlo.  Ac  os  bydd  y  dylan- 
wad  hwnw  yn  im  crefyddol,  fe  dreiddia  yn  bell  trwy  gylch- 
oedd  cymdeithas  er  daioni.  Ond  byddai  dda  i'r  chwiorydd  ddeall 
fod  yr  Iesu  y  maent  yn  ei  garu  yn  disgwyl  llawer  mwyT  na  hyny 
oddiwrthynt.  Wrth  sylwi,  fe  welir  fod  merched  yn  mhob  oes  yn 
gwneyd  gwasanaeth  gwertlrfawr  dros  eu  Duw  a'u  Gwaredwr.  Pa 
waith  da  erioed  a  fu  gan  yr  eglwys  ar  droed  nad  oedd  iddynt  hwy 
eu  rhan  ynddo  ?  YTr  oedd  i'r  merched  eu  rhan  yn  ngwneuthuriad 
y  tabemacl.  Ceir  f  od  y  merched  yn  cynorthwyo  i  adeiladu  muriau 
Jerusalem.  Cawn  fod  y  gwragedd  yn  gweini  o'r  hyn  oedd  ganddynt 
i'r  Gwaredwr  bendigedig  yn  adeg  ei  ddarostyngiad  ;  a  hwy  oedd  y 
rhai  diweddaf  i  adael  ei  groes,  a'r  rhai  cyntaf  i  ymweled  â'i  fedd  ; 
a'r  gwragedd  fu  y  tystion  cyntaf  o'i  adgyfodiad.  Cawn  fod  yr 
Apostolion  yn  ordeinio  i'r  chwiorydd  eu  llawn  waith,  a  cheir  rhestr 
anrhydeddus  ohonynt  yn  nghronicl  y  brif  eglwys. 

Ond  y  cwestiwn  yw — ac  y  mae  yn  un  teilwng  o  bob  ystyriaeth— 
a  ydyw  yn  bosibl,  rywf odd,  codi  y  dosbarth  lluosog  a  dylanwadol 


200 

hwn  yn  ein  heglwysi  i  fwỳ  o  weithgarwch  ?  Gresyn  fod  gallu  mor 
werthfawr  yn  cael  ei  adael  i  orwedd  yn  rhy  lonydd  mewn  adeg  y 
mae  gwir  angen  am  eu  help.  Ceir  fod  rhyw  nifer  o'r  chwiorydd 
yn  gweithio  yn  rhagorol ;  ond  paham  na  cheir  llawer  yn  rhagor  i 
weithio  felly  ?  Mae  nifer  o'r  chwiorydd  yn  gweithio  yn  dda  fel 
athrawesau  yr  Ysgol  Sabbothol ;  ond  paham  na  byddai  y  rhifedi  yn 
llawer  mwy  ?  Mae  lluaws  mawr  ohonynt  yn  meddu  cymwysderau 
i  fod  yn  athrawesau  da,  dim  ond  cael  y  meddwl  at  hyny.  Mae 
rhai  chwiorydd  wedi  ymgymeryd  á  llafur  mor  hunan-ymwadol  a 
chychwyn  a  dwyn  yn  mlaen  "  Ysgolion  Sabbothol  Carpiog." 
Campus  !  Ond  ai  nid  ellid  cael  ereill  i  ymgymeryd  â  llafurwaith 
mor  wir  angenrheidiol  ?  Mae  eglwysi  Rhufain  a  Lloegr  yn  deall 
dirgelwch  dylanwad  merch  ar  gymdeithas,  ac  yn  gwneyd  defnydd 
helaeth  ohono;  a  phaham  nad  allai  y  Methodistiaid  Calíìnaidd 
wneyd  yn  gyffelyb  ?  Os  bydd  ar  y  Methodistiaid  Wesleyaidd  eisieu 
casglu  arian  at  rywbeth,  maent  hwy  yn  bur  gyífredin  yn  galw  y 
merched  at  y  gwaith  ac  yn  llwyddo.  Paham  na  roddem  ninau 
fwy  o'r  llafur  hwn  i'r  chwiorydd?  Os  bydd  eisieu  gwneyd 
casgliad  grymus  at  gapel  neu  rywbeth,  pe  gellid  darbwyllo  y 
chwiorydd  i  ymgymeryd  â  gwneyd  eu  rhan,  dyna'r  gwaith  ar  ben  ; 
canys  pa  gasgl  erioed  a  erthylodd  yn  eu  dwylaw  hwy?  Gẃyr 
pawb  nad  oes  debyg  iddynt  am  fedru  y  ffordd  i  galonau  a  llogellau 
meibion  dj-nion. 

Mewn  rhai  eglwysi  trefol,  ceir  fod  nifer  o  chwiorydd  yn  llaf  urio 
yn  ddiwyd  gyda'r  hyn  a  elwir  ganddynt  yn  Gymdeithas  Dorca*. 
Yr  amcan  yw  dilladu'r  noeth,  a  gweinyddu  dyddanwch  i'r  anghenus 
a'r  afiach.  A  pha  amcan  mwy  cymeradwy  gan  y  JSefoedd  ?  Y  mae  y 
gymdeithas  hon  yn  gweithio  yn  dda,  ac  yn  ateb  dybenion  gwerth- 
fawr,  mor  bell  ag  y  mae  yn  cyrhaedd ;  ac  mae'r  chwiorydd  sydd 
yn  llafurio  yn  gyson  a  distaw  gyda  hynyma,  yn  sicr  o'u  gwobr. 
Ond  paham  nad  ellid  cael  Cymdeithas  Dorcas,  neu  rywbeth  i'r  un 
amcan,  dan  ba  enw  bynag,  neu  heb  enw  oll,  yn  beth  llawer  mwy 
cyffredinol  ?  Yn  sicr,  mae  "  llafurus  gariad  "  y  chwiorydd  teilwng 
hyn  yn  teilyngu  Uawer  mwy  o  sylw  a  chefnogaeth.  Paham  y  mae 
yr  hyn  sydd  yn  cael  cymaint  o  le  yn  yTestament  Xewydd,  a'r  Ben 
hefyd,  sef  cynorthwyo'r  tlawd  a'r  afiach,  yn  cael  càn  lleied  o  sylw 
yn  ein  cynadleddau  ni  ?  Mae  gan  Eglwys  llhufain  yr  hyn  a  eilw  yn 
"  Chwiorydd  Trugaredd,"  ac  y  mae  eu  llaf ur  a'u  hunan-ymwadiad 
yn  syndod  i'r  byd.  I'rawf  hyn  pa  beth  a  all  merched  ei  wneyd  ond 
cael  eu  cyfeirio  a'u  cefnogi  yn  briodol.  Mae  yn  perthyn  i  bob 
cynulleidfa  eglwysig,  o'r  braidd,  hên  chwiorydd  yn  wir  weddwon 
ac  unig,  heb  ddim  i'w  cynal  ond  "  ceiniog  brin  y  plwyf,"  ac  ereill 
ieuengach,  mewn  hir  waeledd  a  nychdod,  ac  wedi  eu  hamgylchu  â 


201 

dygn  dlodi,  ac  eto,  o  bosibl,  y  rhai  adfydus  hyn  yn  anwyliaid  y 
Xefoedd  !  Yr  ydym  yn  crybwyll  hyn  er  dangos  f od  i  "  Chwiorydd 
Trugaredd "'  y  Ylethodistiaid  gyflawnder  o  waith  yn  disgwyl 
wrthynt.  Md  yw  yn  ofynol  iddynt,  pe  byddai  raid,  ond  hebgor 
niyniryn  o'u  moethau  eu  hunain  er  gweinyddu  llawer  o  ddyddan- 
wch  a  sirioldeb  meddwl,  i  rai  llwythog  gan  henaint,  gwaeledd  ac 
adfyd.  A  byddai  iddynt,  trwy  eu  caredigrwydd  hwn,  dynu  arnynt 
eu  hunain,  nid  yn  unig  fendithion  y  rhai  sydd  ar  ddarfod  am 
danynt,  ond  bendithion  y  Xefoedd  hefyd.  Gwirionedd  yr  ydym 
ni  yn  llawer  rhy  anmharod  i'w  gymeryd  i'n  hystyriaeth  yw.  mai 
un  achos  fod  yr  Àtglwydd  doeth  a  da  yn  gadael  ei  rai  anwyl  am 
dymor  yn  y  byd  hwn  mewn  iselder  a  gwaeledd  ydyw,  er  rhoddi 
cyfienadra  i'r  rhai  sydd  rnewn  iechyd  a  llawnder  ddangos  eu  cariad 
tuagato  Ef,  trwy  eu  caredigrwydd  iddynt  hwy.  M  Yn  gymaint 
a'i  wneuthur  ohonoch  i'r  rhai  hyn,  fy  mrodyr  lleiaf,  i  mi  y 
gwnaethoch." 

Vid  ydym  wedi  darfod  eto  gyda'r  chwiorydd.  Yr  ydym  ni,  y 
"  brodyr,"  wedi  bod  yn  areithio.  yn  cynllunio,  ac  yn  poeni  gyda 
dirwest  er's  hir  amser ;  ac  y  mae  yr  achos  da  hwn,  a  wnaeth 
gymaint  o  ddaioni  yn  M  ei  ddydd,"  wedi  myned  yn  dead  luclc  hollol 
yn  ein  dwylaw.  Yr  ydym  yn  dbgwyl,  ond  yn  ofer,  am  i  ryw  arwr 
ymddangos  i  roddi  bywyd  newydd  yn  y  corff  marw.  Beth  fyddai 
i'r  chwiorydd  droi  eu  sylw  at  hyn  ?  Clywsom  am  f oneddiges  yn 
un  o  drefydd  Lloegr,  trwy  ei  sèl  a'i  hyruroddiad,  wedi  bod  yn 
foddion  i  waredu  cannoedd  o  feddwon.  Yr  ydym  yn  credu,  ac  am 
hyny  yn  dywedyd,  pe  byddai  i  rai  o'r  chwiorydd  yn  ein  trefydd 
a'n  hardaloedd  poblogaidd,  datíu  eu  lnmain  i  hyn  o  ddifrif  calon,  y 
gallent  hwythau  hefyd  wneyd  gorchestion.  Gwỳn  fyd  nad 
ymddangosai  yn  ein  plith  ryw  Maid  of  Orleans  i  gasgìu  a  b}-wiogi, 
ac  arwain  i  fuddugoliaeth,  y  byddinoedd  dirwestol  sydd  wedi  eu 
gorchíygu  a'u  cügaloni. 

Yr  ydym  wedi  ymdroi  braidd  yn  hir  gyda'r  chwiorydd ;  a'n 
rheswm  am  hyny  yw,  f od  y  gallu  dylanwadol  hwn  yn  ein  heglwysi 
wedi  cael  ei  adael  yn  rhy  hir,  yn  Uawer  rhy  lonydd  a  diwaith.  Nid 
yw  y  pethau  a  gi-ybwyllw^-d  genym  ond  ychydig  o'r  gwahanol 
ífyrdd  y  gallent  fod  yn  ddefnyddiol  gyda  gwaith  yr  Arglwydd. 
Nid  rhaid  iddynt  ond  agor  eu  llygaid  na  bydd  eu  gwaith  mewn 
pob  amrs-wiaeth  yn  eu  golwg.  A  gwyddys  yn  dda  eu  bod  yn 
gampus  am  gynllimio,  ac  mor  gampus  a  hyny  am  weithio  eu 
cynlluniau  allan.  Esgusoded  ein  chwion'dd  ein  hyfdra  hwn 
arnynt.  Nid  ydym  mew-n  un  modd  am  iddynt  wneyd  mwy  na'u 
rhan.  Nié  ydym  am  iddynt  fod  yn  ben,  ac  nid  boddlawn  ydym 
chwaith  iddynt  fod  yn  gynffon — esgusoder  gair  mor  isel — ond 


202 

yr  ydym  am  iddynt  fod  yn  galon  i  bob  gwaith  da.  Nid  yw  y 
gwaith  mawr  sydd  gan  Grist  ar  y  ddaear  yn  caniatau  iddynt  fod 
yn  dystion  distaw  a  llonydd.  Am  hyny  bydded  i  bob  chwaer,  o  ba 
sefyllfa  bynag,  ofyn  i'w  Harglwydd,  "  Pa  beth  a  fyni  di  i  mi  ei 
wneuthur  ?  "  Mae  gan  grefydd  Crist,  cotìer  eto,  waith  i  bawb. 
Gorphenaf,  1871. 


Y       D  B,  Y  D  E  D  D       YSGRIF. 

Gwaith  i  bawb  !  Dyna  oedd  genym  yn  ein  hysgrif  flaenorol,  a 
dyma  sydd  genym  eto.  Y  dosbarth  y  dymunem  alw  sylw  ato  yn 
bresenol  yw  y  llu  mawr  iawn  o  bobl  ieuainc  sydd  yn  yr  eglwysi. 
Ceir  yn  eu  plith  lawer  math  o  gymeriadau,  rhai  yn  fwy  a  rhai  yn 
llai  crefyddol,  ac  felly  rhai  yn  fwy  a  rhai  yn  llai  gobeitliiol.  Dyna 
luaws  ohonynt  yn  y  deufor-gyfarfod— y  cyfwng  mwyaf  peryglus 
ac  anhawdd,  rhwng  y  bachgen  a'r  dyn  ;  ac  nid  ychydig  ohonynt  a 
geir  hefyd  yn  gymeriadau  poenus  amheus,  fel  ar  groesfEordd,  nas 
gwyddys  yn  iawn  i  ba  gyfeiriad  y  tröant.  Mae  bron  yr  oll  o'r 
aelodau  ieuainc  hyn  yn  "  hâd  yr  eglwys,"  ac  wedi  eu  dwyn  i  f yny 
yn  yr  eglwys  o'u  mebyd.  Ac  wedi  iddynt  gyrhaedd  rhyw  oedran, 
yna  rhaid  yw  eu  derbyn  i  "  gyflawn  aelodaeth."  Ac  yna,  ysywaeth, 
yn  rhy  aml,  dyna  y  cwbl  drosodd  gyda  hwy ! 

Goddef er  i  ni  sylwi  "  wrth  basio "  mai  wrth  dderbyn  plant  yr 
eglwys  i  gyflawn  aelodaeth  y  cyf arfyddir,  ni  a  dybiwn,  âg  un  o'r 
pethau  mwyaf  anhawdd  o  fewn  cylch  gorchwylion  eglwysig. 
Tybier  f od  cynif er  o  f echgyn  a  lodesi  wedi  dyf od  i'r  oedran  priodol 
i'w  derbyn,  ond  heb  yr  oll  ohonynt  yr  un  mor  gymwys.  Os 
derbynir  rhai,  a  gadael  ereill  o'r  neilldu,  dyna  blant  a  rhieni  yn 
cymeryd  achlysur  i  dramgwyddo.  Ac  felly,  er  gochel  tramgwydd, 
ni  bydd  dim  i'w  wneyd  ond  derbyn  yr  oll,  gan  obeithio'r  goreu. 
Ac  fel  hyn  mae  yn  beryglus  i  oedran  ddyfod  yn  fwy  o  safon  i 
aelodaeth  eglwysig  hâd  yr  eglwys  na  chymhwysderau  ereill  mwy 
angenrheidiol.  Byddai  yn  ddymunol  pe  gellid  cael  gwybod  pa 
fodd  y  mae  gwahanol  eglwysi  yn  dyfod  trwy  yr  anhawsder  hwn. 
Yr  ydym  yn  credu  fod  yr  hyn  sydd  yn  rhoddi  hawl  i  rieni  i  ddwyn 
eu  plant  i  fyny  yn  yr  eglwys,  yn  gwestiwn  sydd  hyd  yma  heb  gael 
yn  agos  ddigon  o  sylw  a  thrafodaeth  yn  y  Cyfundeb.  Mae  iddo  ei 
ochr  dywyll  yn  gystal  a'i  ochr  oleu.  Tra  yr  ydym  ni  yn  barod  i 
ymfîrostio  yn  hyn  fel  ein  rhagoriaeth,  mỳn  ereill,  sydd  yn  edrych 
arnom  oddidraw,  mai  hyn  yw  ein  gwendid,  ac  mai  hyn  hefyd  fydd 
ein  dinystr.  Anturiwn  ddywedyd  mai  yr  hyn  sydd  fwyaf  bygythiol 
i  grefyddolrwydd  yr  eglwysi  yn  y  dyf odol  yw  gwaith  rhieni  yn 


203 

magu  eu  plant  yn  yr  eglwys  heb  yr  ymgais  briodol  i'w  magu  yn 
grefyddol.  Xid  oes  dim  i'w  ddisgwyl  o  beth  felly  ond  dirywiad. 
Os  bydd  rhieni  yn  boddloni  ar  grefydd  làc  eu  hiuiain,  boddlonant 
hefyd  ar  beth  cyffelyb  i*w  plant.  Ac  os  ydyw  y  llacrwydd  hwn  o 
hyd  i  gynyddu,  ac  o  hyd  i  gael  ei  gefnogi  gan  ddisgyblaeth  làc, 
yna,  atolwg,  pa  beth  fydd  y  diwedd?  Yr  Arglwydd  Iór  a  gymero 
drugaredd  arnom  ! 

Mae  yn  briodol  i  bawb  sydd  yn  teimlo  rhywbeth  yn  llwyddiant 
dyfodol  ein  Cyfundeb,  deimlo  hefyd  yn  bryderus  yn  herwydd  ein 
pobl  ieuainc,  gan  mai  y  peth  fydd  eu  dyfodol  hwy  a  fydd  dyfodol 
Aíethodistiaeth.  Ai  teimladau  cymylog  henaint  sydd  yn  peri  i  ni 
betruso  nad  yw  y  dyfodol  hwnw,  os  ydyw  i*w  farnu  wrth  y 
presenol,  mor  addawol  ag  y  buasai  ddymunol  ?  Mae  yn  wybyddus 
y  gall  crefydd  Cyfundeb  waethygu  llawer  mewn  adeg  mor  fèr  ag 
un  oes.  Ein  gweddi  ar  Dduw  fyddo,  am  iddo  "  dywallt  ei  Yspryd 
ar  ein  häd,  a'i  fendith  ar  ein  hiliogaeth,''  ac  onidè  aiff  yr  Eglwys 
Fethodistaidd,  fel  eglwysi  ereill  o'i  blaen,  ar  ei  hochr  i  rywle  : 
Yr  ydym  yn  ymdroi  fel  hyn,  er  ceisio  dangos  nad  yw  y  Üuaws 
pobl  ieuainc  sydd  yn  yr  eglwysi  mewn  un  modd  i  wneyd  yn  ysgafn 
ohonynt.  Mae  ein  rhwymedigaeth  i  Dduw,  i'r  oes  hon,  ac  i'r  oes  a 
ddêl,  yn  galw  arnom  i  gymeryd  eu  hachos  i'n  hystyriaeth  gyda 
phob  difrifwch. 

Ar  un  olwg,  yr  ydys  yn  arfer  talu  cryn  lawer  o  sylw  i'n  "•  pobl 
ieuainc  " — yn  eu  dysgu  a'u  rhybuddio— yn  eu  beio  a'u  dwrdio— gan 
eu  gorchymyn  o  hyd  i  beidio  â  hyn  a  gochel  y  llall.  Rhoddir  pwys 
mawr  gan  ddysgawdwyi  y  genedl  ar  iddynt  gael  eu  dwyn  yn 
mlaen  mewn  gwybodaeth  a  barn  ;  a  rhaid  i  bawb  gydnabod  y 
priodoldeb  o  hyny.  Ond,  ai  nid  doeth  a  fyddai  hefyd,  yn  nghyda 
hyny,  amcanu  at  roddi  mwy  o  ryw  waith  iddynt  ?  Yn  nghyda 
phwnio  gwybodaeth  i'w  penau,  rhodder  hefyd  ryw  arfau  gweithio 
yn  eu  dwylaw.  Mae  dyn  ieuanc  yn  naturiol  yn  llawn  ysfa  am 
gael  gwneyd  rhywbeth.  Ei  gadw  yn  llonydd  nis  gellir.  ís 
dywedai  y  diweddar  Morris  Jones.  Jerusalem,  M  Mae  mêr  ei  esgyrn 
fel  arian  byw ;  os  bydd  yn  llonydd,  sicr  yw  ei  fod  yn  sàl."  Ac 
oni  ellir  ei  gyfeirio  at  yr  hyn  sydd  dda,  bydd  i'w  elyn  ei  gyfeirio 
at  yr  hyn  sydd  ddrwg.  Ei  gadw  ar  y  shelf,  yn  unig  yn  beth  i 
edrych  arno,  sydd  annichon.  Ac  nid  da  iawn  y  mae'r  ieuanc  yn 
dygj-mod  â  bod  o  hyd  dan  y  ffrewyll ;  wrth  arfer  cael  ei  feio  a'i 
ddwrdio,  tuedda  hyny  i'w  benglogi.  Yr  ymarferol  o  hyd  gyda 
phobpeth  sydd  rj-wfodd  yn  myned  ar  goll  genym.  Dywedyd  yr 
ydym  fod  y  lluaws  pobl  ieuainc  yn  yr  eglwysi  pi  allu,  ac  yn  allu 
grymus  i  wneyd  rhywbeth ;  ac  nid  diberygl  iddynt  hwy,  na 
chwaith  i'r  eglwj-si,  yw  gadael  y  fath  allu  yn  rhy  segur.     Ac  eto 


204 

mae  yma  anhawsder  ag  y  mae  pawb  sydd  yn  ymwneyd  rhywbeth 
â'r  ieuanc  yn  rhwym  o'i  deimlo.  Fel  rhyw  elfen  mewn  natur, 
mae  y  naturiaethwr  yn  deall  ei  bodolaeth  a'i  nerth,  ond  hyd  yma 
heb  ddeall  pa  fodd  i'w  ffrwyno  a'i  darostwng  i  ufudd-dod.  Felly 
yma :  y  mae  arweinwyr  yr  eglwysi  yn  deall  fod  yr  elfen  ieuanc 
hon  yn  allu ;  ond  cwestiwn  arall,  ac  un  pur  anhawdd  yw,  pa  f odd 
i  ddal  yr  elfen  wyllt  hon  a'i  dwyn  i  ymarferiad. 

Mae  yn  gŵyn  gyffredinol  ttrwÿl  eglwysi  fod  yn  anhawdd  iawn 
cael  gan  y  bobl  ieuainc  i  wneyd  dim  yn  gyhoeddus  gyda'r  gwaith, 
megys  cymeryd  rhan  yn  y  cyfarfodydd  gweddiau,  ac  yn  mlaen. 
Mae  i  hyn  hefyd  ei  wêdd  ddií'rifol.  Os  na  cheir  diwygiad,  ofnir  y 
bydd  raid  gwneyd  yn  f  uan  heb  gyf arf od  i  weddio,  gan  na  bydd  neb 
i  ymaflyd  yn  ei  ranau  cyhoeddus.  Mae  y  cylch  eisoes  mewn  llawer 
eglwys  wedi  myned  yn  boenus  o  fychan.  Dylem  ystyried  y  byddai 
colli  y  cyfarfod  i  weddio  o  gylch  ein  gwasanaeth  crefyddol  yr  un 
peth  yn  y  diwedd  a  cholli  Duw.  Ehaid  i  ni  ofni  fod  yr  achos  o'r 
anmharodrwydd  hwn  i  wedd'io  yn  gyhoeddus  yn  fwy  o'r  golwg ; 
nid  oes  ond  ychydig  o'n  haelodau  ieuainc  wedi  eu  harf er  i  gymeryd 
rhan  yn  yr  addoliad  teuluaidd.  A  gwaeth  eto  :  mae  yn  ofnus  fod 
y  lluaws  o'r  rhieni  sydd  yn  proffesu  eu  hunain  yn  grefyddol  heb 
gymaint  a  ff urf  o  addoliad  i  Dduw  yn  eu  tai  !  Ac  os  f elly,  nis  gellir 
disgwyl  i'r  rhai  ieuainc,  mwy  nag  ereill  sydd  heb  arfer  gweddio 
yn  deuluaidd,  wneyd  hyny  yn  gyhoeddus.  Un  feddyginiaeth 
ymarferol  i'r  diffyg  hwn  y  cẃynir  cymaint  o'i  herwydd,  fyddai 
gallu  llwyddo  i  gael  gan  y  cyfeillion  ieuainc  hyn  gydymgynull  i 
gydweddio  eu  hunain.  Byddai  iddynt  felly  gael  mantais  mewn 
cylch  bychan  i  "  arfer  eu  dawn,"  ys  dywedir,  achos  gẃyr  pawb  fod 
dawn  gweddio  yn  gyhoeddus,  fel  pob  dawn  arall,  yn  rhwyddhau 
wrth  ei  harfer ;  a  derbynient  hefyd  lesâd  dirfawr  i'w  heneidiau,  a 
chryfder  i'w  cymeriad  crefyddol.  Gwnaed  prawf  o  hyn  gan  bobl 
ieuainc  rhai  eglwyTsi,  ac  y  mae  hyny  eisoes  yn  dwyn  ei  ffrwyth 
gwerthfawr. 

Ac  os  nad  ellir  cael  y  cyfeillion  ieuainc  hyn  i  ymgymeryd  â  rhan 
mor  uchel  o'r  gwasanaeth  crefyddol  â  gweddio  yn  gyhoeddus,  ai 
tybed  nad  oes  rhyw  wasanaeth  arall,  sydd  ar  hyn  o  bryd  yn  fwy 
cydnaws  â'u  teimladau,  y  byddai  yn  dda  iddynt,  ac  yn  dda 
ganddynt,  gael  eu  cyfeirio  ato  ?  Nid  yw  y  meistr  byth  yn  gosod 
ar  ei  brentis  sydd  eto  yn  newyddian  i  wneyd  y  campwaith,  ond  yn 
tori  rhyw  waith  iddo  sydd  agosach  i'w  allu  a'i  fedr.  Felly  yma : 
tòrer  i'r  bobl  ieuainc  ddigon  o  ryw  waith  ag  y  byddo  ganddynt 
amcan  ato  a  blâs  arno.  Ac  felly  dyger  hwy  yn  mlaen  o  radd  i 
radd ;  a  chyn  hir,  gyda  bendith  y  Goruchaf ,  ceir  hwy  yn  ddigon 
ymroddgar   i  wneyd  yr  hyn  y  maent  yn  bresenol  yn  arswydo 


205 

rhagddo.  Ar  bob  cyfrif  na  adawer  hwy  yn  segur.  Gwybydder 
fod  llygaid  y  temtiwr  arnynt  hwy,  druain,  yn  fwy  na  neb.  Os 
gellir  mewn  modd  yn  y  byd  eu  dwyn  dan  gyfrifoldeb  gwaith,  yna 
fe  brofa  hyny  yn  fesur  helaeth  o  ddisgyblaeth  arnynt.  Bendith 
werthf awr  i  eglwys  yw  f od  ynddi  frawd  neu  frodyr  yn  meddu  y 
ddawn  i  ddenu  pobl  ieuainc.  Oes.  y  mae  dawn  neillduol  at  hyn. 
ac  nid  yw  y  ddawn  hono  gan  bawb.  Mae  y  diafol,  yntau,  yn  deall 
hyn,  ac  mae  yn  gwneyd  defnydd  hael  ohoni.  Nìa  gwyddom  am  yr 
un  ddawn  a  chwenychein  yn  fwy,  os  nad  y  ddawn  i  fwrw  allan 
gythreuliaid.  Ond  gwyddoin  trwy  brofiad  mai  peth  anhawdd,  os 
nad  anmhosibl,  yw  ei  chrëu  lle  nad  ydyw.  Pa  beth  yw  y  ddawn 
hon  nis  gallwn  ddyweyd,  heblaw  ei  bod  fel  y  magnet  niewn  natur, 
yn  rhyw  allu  atdyniadol,  sydd  yn  swyno'r  ieuanc  ati,  gan  ennill  ei 
serch  a'i  ymddiried.  Yn  sicr  mae  i'r  ddawn  hon  ei  mawrwaith  ;  a 
dylai  y  neb  sydd  yn  ei  meddu  gael  pob  cefnogaeth  i'w  defnyddio 
er  adeiladaeth. 

Dywedwn  eto  fod  y  bobl  ieuainc  yn  yr  eglwysi  "  yn  allu "  i 
wneyd  llawer  iawn  o  dda  neu  ddrwg,  yn  ol  y  cyfeiriad  a  gymerant. 
Diehon,  wedi  yr  holl  gŵyno  yn  eu  cylch,  nad  ydyw  mor  anliawdd 
gwneyd  y  defnydd  da  ohonynt,  ond  cymeryd  ffordd  ddoeth  at 
hyny.  Byddai  yn  dda  i'r  hên  wrth  ymwneyd  ü'r  ieuainc,  alw  i  gòf 
pa  fodd  y  byddent  yn  synio  ac  yn  teimlo  pan  yn  ieuainc  eu  hunain. 
Os  ydyw  yr  liên  wedi  rnyned  yn  rhy  hén  i  hyny,  mae  wedi  myned, 
dybygem,  yn  rhy  hên  i  bobpeth  ond  i  gadw  noswyl.  ^íae  wedi 
digwydd  aml  i  dro  fod  y  rhai  ieuainc  yn  llawn  aw^'dd  i  ryw 
ysgogiad  newydd ;  ac  er  nad  oedd  yn  hyny  ddim  yn  beryglus,  et>  i 
yr  hên,  yn  fwy  oddiar  deimladau  henaint  na  barn  bwyllog,  yn  ei 
lethu,  a  thrwy  hyny  yn  achlysuro  gwrthdarawiad  poenus  mewn 
eglwj*s  rhwng  yr  hên  a'r  ieuanc.  Unwaith  meddyliodd  y  bobl 
ieuainc  am  gael  cyf arf od  canu,  er  cynorthwyo  rhyw  amcan  daionus, 
ond  ni  fynai  yr  hèn  frodyr  son  am  y  f ath  beth  ;  yr  oedd  yr  enw 
concert  yn  eu  dychrynu ;  mynent  hwj-  i  bobpeth  sefyll  neu  syrthio 
ar  ei  deilyngdod  ei  hun.  Un  tro,  dymunai  nif  er  o  bobl  ieuainc  gael 
codi  Ysgol  Sul  mewn  cẁr  esgeulusedig  o'r  ardal,  ond  mynai  y  rhai 
oedd  yn  arwain  y  gwnai  hyny  waethygu  ysgol  y  capel,  a  bod 
hwnw  yn  ddigon  agos  i  bawb.  Tybiodd  pobl  ieuainc  un  gynull- 
eidfa  y  byddai  yn  dda  iddynt  gael  inwy  o  bregethu,  a'u  bod  hefyd 
am  gyf  arf  od  y  dratú  o  hyny  á'u  haelioni  eu  hunain ;  ond  mynai  y 
rhai  oedd  yn  blaenori  fod  hyny  yn  ymyriad  rhy  hŷf  á'u  gwaith 
hwy.  Xid  ydym,  wrth  ddywedyd  byn,  mewn  un  modd  yn 
awgrymu  y  gweddai  i'r  swyddogion  ollwng  dim  o'r  awdurdod 
sydd  briodol  iddynt  o'u  dwylaw,  ond  dylent  bob  amser  fod  yn 
wyliadwrus  i  arfer  yr  awdurdod  hono  mewn  doethineb  a  mwyn- 


206 

eidd-dra.  Mae  rhyw  ffordd  i  drin  pawb  ond  cael  gafael  arni, 
oddieithr  yr  hwn  a  fo  wedi  ei  feddiannu  gan  ddiafol,  a'r  ffordd 
gydag  un  felly,  dywedai  yr  Apostol,  wedi  un  ac  ail  rybudd,  yw 
"  ei  ochel." 

Tro  hardd  anghyffredin  yn  ddiweddar  fu  gwaith  brawd  a 
fu  yn  hir  yn  arwain  y  canu  mewn  cynulleidfa,  yn  rhoddi  ei 
le  i  ddau  ŵr  ieuanc,  a  hyny  nid  yn  gymaint  am  ei  fod  wedi 
blino  ar  ei  waith,  nac  ychwaith  yn  anghymwys  iddo,  ond 
o  wir  awydd  tynu  y  rhai  ieuainc  yn  mlaen,  gan  addaw  ar  un- 
waith  bod  yn  help  iddynt.  Campus,  onide !  Mewn  un  man,  pan 
ddewiswyd  dyn  canol  oed  i  arolygu  yr  Ysgol  Sabbothol,  dywedai 
nad  ymaflai  yn  y  gwaith  heb  gael  un  o'r  brodyr  ieuainc  i'w  gyn- 
orthwyo.  Llawer  o  ryw  bethau  cyffelyb  yn  y  naill  ffordd  a'r  llall 
yw  yr  hyn  yr  ydym  yn  anog  iddo.  Rhodder  pob  gwaith  i'r  dyn 
ieuanc  ag  y  galler  ei  gael  ato,  ac  y  bydd  hefyd  yn  meddu  mesur  o 
gymhwysder  iddo.  Os  rhaid  i  rywrai  fod  yn  ddiwaith  mewn 
eglwys,  hyd  y  galler  na  oddefer  i'r  ieuainc  fod  felly.  Ond 
nid  rhaid  i  neb  ;  y  mae  gan  bob  eglwys  ei  digonedd  o  "  waith  i 
bawb."  Cawsom  ein  boddhau  yn  anghyffredin  lawer  tro  ar 
achlysur  o  Gyfarfod  Misol,  neu  gynulliad  pwysig  arall,  wrth  weled 
pobl  ieuainc  wedi  eu  gosod  wrth  y  gwaith  o  "  dendio"  a'u  gweled, 
meddwn,  yn  f eibion  a  merched  wrth  eu  gwaith  mor  f ywiog  a  gwisgi 
— mor  ewyllysgar  a  siriol — pob  un  fel  yn  ymorchestu  i  ragori ; 
byddem  yn  barod  i  ddywedyd,  a'r  dagrau  yn  llon'd  ein  llygaid, 
Gwỳn  fyd  na  chai  y  pethau  ieuainc  hawddgar  ac  anwyl  hyn  eu 
gwala  o  waith  !  Ar  adeg  felly,  bydd  ein  gobaith  am  y  dyfodol  yn 
sirioli — yn  cymeryd  ail  feddwl,  ac  yn  dyweyd,  Ho  !  y  mae  Method- 
istiaeth  am  fynu  byw  eto,  o  leiaf  am  un  oes  ! 

Dywedwn  eto,  rhodder  ar  ysgwyddau  y  cyfeillion  ieuainc  hyn 
gymaint  o  bwysau  gwaith  fel  ag  y  teimlont  oddiwrtho.  Ilyd  y 
gellir  gwneler  pob  defnydd  da  ohonynt— gwneler  athrawon  ac 
athrawesau  ohonynt — gwneler  casglyddion,  trysoryddion,  ac  ysgrif- 
enyddion  ohonynt — gwneler  negesyddion  a  chymwynasyddion 
ohonynt — ac  os  ceir  mesur  o  gymwysder,  gwneler  blaenoriaid 
ohonynt.  Pe  gellid  llwyddo  fel  hyn,  trwy  y  naill  foddion  a'r  llall, 
i  gael  dyn  ieuanc  i  ymdeimlo  â'i  rwymedigaeth  grefyddol,  a  bod 
ganddo  yntau  hefyd  ryw  oruchwyliaeth  fechan  i  fod  yn  gyfrifol 
am  dani,  yna  dyna  un  amcan  bendigedig  wedi  cael  ei  ateb  iddo. 
Bellach  mae  yntau  yn  ystyriol  fod  ganddo  ei  gyfran — ei  share  yn  y 
concern — a  bod  y  llwyddiant  neu'r  aflwyddiant  yn  dyfod  yn  rhyw- 
beth  personol  iddo  ef  ei  hun. 

Wrth  fyned  o  amgylch  ogylch  y  dyffryn  hwn  o  bobl  ieuainc,  ac 
edrych  arnynt  o  wahanol  gyfeiriadau,  dichon,  wedi'r  cwbl,  nad  yw 


207 

yr  olwg  arnynt  mor  anobeithiol  ag  y  mae  rhai  ohonom  sydd  yn 
heneiddio  yn  rhy  barod  i  ofni.  Os  gwir  fod  nifer  ohonynt  yn 
benrhydd  ac  afreolus,  ac  os  rhaid  eu  claddu  yn  meddau'r  blŷa, 
atolwg,  na  rodder  llawer  o  bridd  amynt.  oherwydd  y  mae'r  Gallu 
Dwyfol  i  agoryd  beddau  a  bywhau  y  meirw  eto  heb  adael  Cymru  ! 
0  drugaredd  yr  Arglwydd,  y  mae  lluaws  o'npobl  ieuainc,  a  dyweyd 
y  lleiaf,  yn  oheithiol.  Y  maent  yn  naturiol  yn  llawn  o'r  llon  ac  am 
y  llawen,  fel  y  mae'r  hén  yntau  yn  rhy  dueddol  i'r  lleddf  a'r 
prudd.  Ond  beier  a  fyner,  byddai  cynulliad  crefyddol  heb  bobl 
ieuainc  yn  ymddangosiad  truenus  o  ddẁl.  Gallwn  hyderu  oddiar 
seiliau  da  fod  yna  under  current  o  ddwysder  yn  rhedeg  trwy  eu 
teimladau  o  dan  y  llonder  sydd  o  hyd  yn  gymaint  profedigaeth 
iddynt  ;  ac  wrth  fyned  rhagddynt  yn  eu  gyrfa  ddaearol,  y  bydd  i 
wahanol  dreialon  bywyd,  ac  adegau  o  adfyd,  fod  yn  fendithiol  i 
gynyddu  y  dwysder,  a  dwyn  eu  calonau  dan  deyrnasiad  grâs. 
Felly  y  bu  ;  a  phaham  nad  allwn  obeithio  nad  felly  y  bydd  ?  Mae 
yn  digwydd  yn  barhaus  fod  yr  hyn  oedd  unwaith  yn  anweledig  o 
fychan.  yn  cynyddu  yn  raddol,  ac  yn  myned  yn  bren  mawr. 
Dywedwn  eto :  gwneler  pob  defnydd  da  o'r  bobl  ieuainc,  canys 
ohonynt  y  cyfodir  tadau  a  mamau  ac  enwogion  i  Fethodistiaeth  ; 
yn  hytrach  i  eglwys  Crist  yn  yr  oesoedd  a  ddaw  ' 
Medi,  1871. 


Y       BEDWAREDD       YSGHIF. 

Y  mae  yn  digwydd  yn  aml  fod  cenedl  yn  byw  yn  dlawd  mewn 
gwlad  gyfoethog  o  adnoddau,  a  hyny  o  ddiffyg  deall,  medr  ac  yni, 
i  wneyd  y  defnydd  goreu  ohonynt.  Mae  peth  rhy  debyg  i 
hyn  yn  wir  hefyd  am  eglwysi.  Oherwydd  rhyw  ddiffyg  neu 
gilydd,  mae  cyfoeth  gwerthfawr  o  adnoddau  i  wasanaethu  achos  y 
Gwaredwr  yn  cael  ei  adael  rhywfodd  i  orwedd  yn  rhy  lonydd. 
Gorchwyl  hawdd  i  lawer  eglwys  a  fyddai  dyblu  a  threblu  eu 
llafurwaith  yn  mhob  cyfeiriad,  a  hyny  heb  i  neb  ymorchestu  rhyw 
lawer  pe  gellid  rhywfodd  eu  deffro  at  eu  gwaith.  A  gresyn  nad 
ellid  hyny  mewn  adeg  sydd  yn  galw  am  i  bob  gewyn  yn  yr  eglwys 
fod  ar  ei  lawn  egni.  Gresyn  eto  fod  yn  rhaid  i'r  Iesu  bendigedig 
fod  mor  anghenus  yn  ei  achos,  tra  mae  cyflawnder  o  bobpeth  i'w 
diwallu  yn  gorwedd  yn  llonydd  yn  ei  eglwys  ! 

O  ddaionus  ras  Duw.  mae  yn  perthyn  i  bob  eglwys,  ni  a 
hyderwn,  nifer  o  frodyr  wedi  eu  sadio  gan  ddifrifwch  y  gwir- 
ionedd — wedi  pasio  gwagedd  ieuenctyd,  ac  heb  eu  dal  gan  balldod 
henaint — dynion  o  gymeriad  cyson  a  da — wedi  ymbriodi  âg  achos 


208 

eu  Gwaredwr,  ac  yn  ei  gyflawn  ddilyn.  Y  brodyr  hyn  yw  nerth 
a  grym  yr  eglwysi ;  dyma  y  colofnau— y  rhwymau  cymdeithas 
sydd  yn  cadw  eglwys  wrth  eu  gilydd.  Ac  eto  mae  y  cyfoeth  hwn 
o  adnoddau  yn  cael  ei  adael  i  orwedd  yn  rhy  lonydd  a  diwaith,  ac 
yn  arbenig  felly  mewn  eglwysi  lluosog.  Mae  yn  wir  y  ceii  y 
brodyr  hyn,  ar  y  cyfan,  yn  gyson  a  ffyddlawn  yn  y  eylch  cyfyng  y 
maent  hwy  wedi  arfer  troi  ynddo.  Ac  eto  mae  llawer  ohonynt  yn 
ystyriol  y  dylent  wneyd  rhagor,  er  nas  gwyddant  yn  iawn  pa  beth 
yn  rhagor  i'w  wneyd.  Mae  teimlad  o  ledneisrwydd,  neu  rywbeth, 
yn  eu  cadw  o  fewn  yr  hyn  a  dybiant  hwy  sydd  yn  "  derfynau 
gosodedig"  iddynt.  Ac  os  digwydd  i  ryw  frawd  yn  ei  sêl  dori 
allan  o'r  cylch,  odidnad  dyna  ben  am  dano,  gan  fel  bydd  y  teimlad 
o  eiddigedd  yn  enyn  i'w  erbyn.  Er  nad  oes  terfynau  i  weithgarwch 
crefyddol  wedi  eu  gosod  gan  na  Chyffps  Ffydd  na  Chymdeithasfa, 
eto  mae  y  cyfryw  derfynau  i'w  cael,  wedi  eu  sefydlu  yn  gadarn  yn 
nheimlad  y  frawdoliaeth  ;  ac  mae  brodyr,  a  chwiorydd  hefyd,  o 
duedd  ochelgar  ac  o  deimlad  llednais,  yn  arswydo  rhag  eu  troseddu, 
rhag  iddynt  trwy  hyny  golli  teimlad  da  y  frawdoliaeth  tuagatynt. 
Yr  ydym  yn  crybwyll  hyn  am  y  credwn  fod  rhywbeth  o'r  natur 
yma  yn  cyf yngu  ac  yn  gwanychu  gormod  ar  weithgarwch  y  brodyr 
da  sydd  genym  dan  sylw. 

Fod  y  dosbarth  hwn  o  frodyr  yn  cael  eu  gadael  yn  llonydd  a 
diwaith  sydd  eglur  oddiwrth  y  prawf  a  geir  pan  elwir  rhai 
ohonynt  i  flaenori.  Os  bydd  eglwys  yn  iach  o  ran  ei  hyspryd,  i 
blith  y  brodyr  hyn  yr  eir  i  chwilio  am  flaenoriaid.  Ac  nid 
gorchwyl  hawdd,  bob  amser,  fydd  ethol  un  neu  ragor,  gan  fod 
cynifer  ohonynt  mor  ogyhyd  â'u  gilydd.  Ond,  er  esiampl,  dyna  un 
brawd  wedi  ei  ddal.  Yr  oedd  y  brawd  hwn  o'r  blaen,  wrth  gwrs, 
yn  ddyn  crefyddol  a  chyson,  fel  y  rhai  adawyd  ar  ol ;  ac  yr  oedd 
hefyd  yn  ddyn  diymwthio  yn  mlaen,  ac  onidê,  ar  ol  y  mae  yn 
debyg  y  buasai  yntau.  Wedî  ei  alw  i  swydd,  mae  ei  holl  enaid  yn 
deffro ;  mae  yn  teimlo  i'r  byw  ei  gyfrifoldeb,  yn  meddwl  mwy,  yn 
gwedd'io  mwy,  ac  yn  mhob  modd  yn  fwy  ymroddgar.  Fel  can- 
lyniad  naturiol,  mae  y  defnyddiau  daioni  oedd  yn  y  dyn  yna  o'r 
blaen,  fel  yn  gorwedd  yn  llonydd  ac  i  fesur  yn  guddiedig,  yn  tori 
allan  ac  yn  llewyrchu ;  ac  yn  raddol,  wele  efe  yn  dyfod  yn  brif 
ddyn  yr  eglwys  a'r  ardal.  Pa  eglwys  yn  y  Pyfundeb  na  chaed  y 
prawf  o  hyny  ynddi  ?  Pa  beth,  atolwg,  a  barodd  y  fath  gyfnewid- 
iad  ?  Dim  ond  fod  galw  dyn  i  swydd  yn  defîro  dyn  at  ei  waith. 
"Wrth  weled  peth  fel  hyn.  pvry  na  ddywedai,  Gwjm  fyd  na  byddai 
yn  bosibl  gwneyd  yr  holl  frodyr  sanctaidd,  bob  gopa  walltog 
ohonynt,  yn  flaenoriaid  !  yna  ni  byddai  dim  gwaith  a  safai  o'u 
blaen.    Ond  pa  beth  a  ddaeth  o'r  holl  frodyr  a  adawjd  ar  ol  ? 


209 

Maent  wedi  eu  gadael  i  droi  yn  eu  cylch  distaw  a  llonydd,  hyd 
oni  hyddo  eisieu  cynhyrfu  y  dwfr  drachefn  i  ddal  un  neu  ragor 
ohonynt  iV  gosod  ruewn  swydd ;  ac  odid  erbyn  hyny  na  hydd 
rhai  dynion  da  wedi  eu  gadael  yn  llonydd  nes  myned  yn  rhy  hên. 
Dyma  brawf  clir  fod  adnoddau  gwerthfawr  o  allu  i  wasanaethu 
Crist  yn  cael  eu  gadael  yn  yr  eglwysi  i  orwedd  yn  rhy  lonydd  a 
diwaith. 

Y  cwestiwn  pwysig  iawn,  gan  hyny,  ydyw,  ac  un  teilwng  o  bob 
ystyriaeth,  a  oes  dim  y  gellir  ei  wneyd  er  deffroy  rhai  hyny  mewn 
eglwys  y  mae  deffro  arnynt,  i  gymeryd  mwj'  o  ddyddordeb  yn 
llwyddiant  yr  achos  yn  ein  plith  ?  "  Y  mae  deffro  arnynt  ? " 
meddwch.  Ië,  onid  ydym  i  ofni  fod  rhai  i'w  cael  yn  mhob  eglwys 
nad  oes  deffro  i  fod  arnynt  gan  ddini  ond  gan  y  "  waedd  haner 
nos?  "  A  gadael  heibio  annuwiolion  yn  yr  eglwysi,  a  throi  at  "y 
rhai  byw  yn  Sion,"  mae  rhai  o'r  rhai  hyny  yn  llawer  rhy  gysglyd  a 
disêl  ;  ac  eto  o'r  rhai  hyn  y  gellir  gobeithio  cael  eglwys  weithgar. 
Ond  pa  fodd  i  "  gyffroi  eu  meddwl  puraidd,"  ar  adeg  y  mae 
difrawder  ysprydol,  fel  niwl  barug,  wedi  ymdaenu  dros  fyd  ac 
eglwys,  sydd  gwestiwn  anhawdd  ;  hawdd  ei  ofyn,  ond  nid  mor 
hawdd  ei  ateb.  Hawdd  dyweyd,  ond  nid  mor  hawdd  cael  y 
gwneyd  i'r  golwg.  Bid  a  fo,  cymerwn  ein  cenad  i  daflu  eto  rai 
awgrymiadau  yn  y  cyfeiriad  yna. 

A  oes  dim  y  gellir  ei  wneyd  mewn  ffordd  ddoeth  er  lleihau  rhyw 
gymaint  ar  y  pellder  gormodol  sydd  wedi  cynyddu  rywfodd  yn  yr 
eglwysi  rhwng  swydd  a  diswydd,  os  priodol  y  dyweyd  ?  Pellder 
ydyw  a  gynyddodd  yn  raddol,  heb  fod  neb  yn  gyfrifol  am  dano, 
ond  pellder  sydd  yn  gwanhau  dyddordeb  dosbarth  teilwng  o  frodyr 
yn  yr  eglwys  am  ei  llwyddiant.  Nid  ydym  am  leihau  dim  ar  yr 
awdurdod  a'r  dylanwad  sydd  briodol  i  swyddogaeth  eglwysig ; 
dinystrio  a  fyddai  hyny,  ac  nid  adeiladu.  Nid  darostwug  y  swydd 
sydd  yn  ein  golwg,  ond  dyrchafu  teimlad  y  diswyddog,  oherwydd 
yn  y  teinilad  y  mae'r  pellder.  Nid  am  lef elu  i  waered  yr  ydym,  ys 
dywedai  rhywun  ar  ddadl  Eglwys  yr  Iwerddon,  ond  lefelu  i  fyny. 
Y  peth  mewn  cwestiwn  clir  ydyw,  a  oes  rhywbeth  y  gellir  ei 
wneyd  er  deffro  brodyr  teilwng  yn  yr  eglwys  i  deimlo  mor  selog 
yn  ei  llwyddiant  a  phe  gelwid  hwy  i  f od  yn  swyddogion  ?  Nid  awn 
i  geisio  ateb  y  gofyniad  uchod ;  eto  credwn  y  gallai  swyddogion 
doeth  a  meddylgar  wneyd  llawer  yn  mhob  rhyw  fodd  er  tynu  eu 
brodyr  yn  nês  atynt,  a  thrwy  hyny  gael  mwy  o'u  cydymdeimlad 
a'u  help.     Dymunem  yn  ostyngedig  awgrymu  hyn  i'w  hystyriaeth. 

Gan  ein  bod  yn  sôn  am  swydd,  os  swydd  ydyw  gosod  gofal  a 
chyfrifoldeb  rhyw  wasanaeth  crefyddol  ar  ddyn,  yna  onid  da 
fyddai  crëu  cymaint  o  bob  rhyw  swyddau  mewn  eglwys  ag  a  aller 
o 


210 

gael  o  frodyr,  a  chwiorydd  hefyd,  i  ymgymeryd  â  hwy  ?  A  ydyw 
hyn  yn  ymddaugos  i  rywrai  yii  beth  rhy  wyllt  ac  anymarferol? 
Gwyddom  am  un  hên  weinidog  Annibynol  unwaith  yn  cymeryd 
mewn  llaw  eglwys  oedd  wedi  dyrysu,  pryd  y  gosododd  bob  aelod 
o'r  bron  niewn  rhyw  swydd  neu  gilydd,  ac  y  rhybuddiodd  bob  un  i 
ofalu  am  ei  waith  ei  hun,  am  o  leiaf  un  deuddeng  mis.  A  thra  yr 
oedd  ei  gymydogion  Methodistaidd  yn  gwneyd  yn  bur  ysgafn  o'r 
tro,  fe  lwyddodd  yr  hên  weinidog  i  wneyd  Eglwys  Weithgar  mewn 
gwirionedd,  a  hyny  o  chäos  o  annhrefn  !  Mae  y  ffaith  yn  werth 
sylw.  Mae  rhyw  ffordd,  ond  taro  arni,  i  drin  pawb  y  mae  trin 
arnynt.  Os  nad  doeth  myned  mor  bell  a'r  hên  ŵr  da  uchod,  nid 
doeth  na  diberygl  ychwaith  yw  gadael  lluaws  yr  eglwys  i  geisio 
boddloni  ar  ddyfod  yn  nghyd  o  gyfarfod  i  gyfarfod,  heb  wneyd 
dim  ond  gwrando  yn  ddistaw,  a  chyfranu  ychydig  o'u  harian  paD 
y  gelwir  am  hyny.  Onid  ar  y  gwastadedd  unffurf  a  thrymaidd 
yna  y  mae  gormod  o'n  heglwysi  yn  gwersyllu,  heb  gynyrchu  ond 
ychydig  o  ffrwyth,  mewn  cymhariaeth  i'r  hyn  y  mae  gan  eu 
Harglwydd  hawl  i'w  ddisgwyl  oddiwrthynt?  A  pha  ryfedd  os 
bydd  i  gŵn  Annwn  gael  eu  gollwng  yn  rhydd  arnynt,  rhag  iddynt 
yn  eu  llonyddwch  geulo  ar  eu  sorod  ? 

Tra  y  mae  yn  angenrheidiol  parchu  y  rheolau  sydd  yn  ofynol  er 
iawn  drefn  cymdeithas  grefyddol,  fel  na  byddo  i'r  naill  fyned  ar 
draws  y  llall  hyd  y  gellir,  eto  da  fyddai  caniatau  llawer  ffordd— 
llawer  o  rydd-weithrediad,  i  rai  a  fo  yn  teimlo'n  selog  gyda'r  naill 
beth  neu  y  llall  mewn  eglwys.  Brawd  neu  chwaer  selog  gyda 
chrefydd :  chware  têg  iddynt !  maent  yn  llawer  rhy  brin,  ac  nis 
gellir  ar  adeg  fel  hon  fforddio  bod  hebddynt.  Os  digwydd  Lddynt 
weithiau  yn  eu  sêl  saethu  hwnt  i'r  niarc,  neu  ro'i  tri  ar  ddeg  yn  y 
dwsin,  mae  hyny  yn  llawer  mwy  esgusodol  na  chlaearineb  y  rhai 
difraw.  üywedir  fod  gan  yr  líybarch  Robert  Jones,  Rhoslan,  eì 
chwedl  ar  hyn  hefyd  fel  ar  bobpeth.  Dywedai,  "  Mae'r  gwartheg 
yn  yr  ŷd  !  Wel,  dywedai  un  gwas,  '  Nid  gofalu  am  y  gwartheg  yw 
fy  ngwaith  i ; '  a  dy wedai  un  arall,  '  Nid  cadw  yr  ŷd  y w  fy  ngwaith 
inau.'  Ond  dywedai  bachgen  yno,  '  Ówaith  pwy  bynag,  ni  chaiff  y 
gwartheg  bori  ýd  fy  nliad  !  '  ac  ymaith  ag  ef  i'w  troi  allan." 
Dyna'r  peth:  os  bydd  rhywrai  yn  eu  sêl  am  redeg  i  wneyd  yr  liyn 
Bydd  yn  ca»'l  *-i  esgeuluso  gan  ereill,  na  wahardder  iddynt.  Mae 
wedi  digwydd  yn  aml,  o.s  bydd  rhywrai  mewn  eglwye  yn  teimlo 
yn  selog  iawn,  y  bydd  rhywrai  ereill  yn  tybied  mai  eu  gwaith  hwy 
yw  eadw  rhai  felly  danodd.  Mae  yn  aswy  o  beth  08  bydd  neb 
mewn  eglwya  yn  chwareu'r  eî  yn  y  rheael;  ni  fynant  wneyd  y 
gwaith  eu  hunain,  ac  nis  goddefant  hyny  i  neb  arall.  Dywedwn 
eto,  chwareu  têg  i  rai  selog  ! 


211 

Yr  ydym  yn  tybied  f od  lluaws  o  eglwysi  yn  ceisio  gwneyd  ar  rhy 
ychydig  o  flaenoriaid.  YTae  yn  digwydd  yn  fynych  fod  eglwys 
luosog  heb  ond  tri  neu  bedwar  i'w  blaenori  ;  ac  nid  pob  un  o'r 
ychydig  yna,  oherwydd  henaint  neu  rywbeth  fo  gwaeth,  sydd 
mewn  order  gyiuwya  rw  gwaith.  Ond  paham  y  rhaid  i  ddau  neu 
dri  feichio  eu  hunain  â  gofalon  eglwysig,  tra  y  mae  yn  yr  eglwys 
frodyr  ereill  a  allai  ddwyn  eu  rhan  o'r  baich  ond  gosod  hyny 
arnynt,  a  gwneyd  cystal  blaenoriaid  a  neb,  ond  eu  galw  i  hyny  ? 
Os  dywedir  nad  oes  neb  i'w  cael,  rhaid  fod  eglwys  felly  yn  druenus 
o  dlawd,  neu  mae  dywedyd  hyny  yn  sarhâd  ar  yfrawdoliaeth.  Ac 
os  na  bydd  brodyr  i'w  cael,  ai  nid  gwell  fyddai  edrych  i  blith  y 
chwiorydd,  a  gwneyd  diaconesau  ohonynt  hwy  ?  Onid  oes  mwy  o 
sail  Yagrythyrol  i  hyny  na  llawer  peth  yn  ein  plith  ?  Onid  gwell  i'r 
gwaith  gael  ei  wneyd  gan  rywun  na'i  fod  heb  ei  wneyd  oll  ?  Os 
dywedir  fod  yn  haws  i'r  ychydig  gytuno  â'u  gilydd  na'r  llawer, 
onid  yw  dywnyd  felly  yn  sawru  mwy  o  yspryd  ymawdurdodi  nag 
o  yspryd  addfwyn  golygu  ac  arwain  ?  Mae  yn  bosibl  i  eglwys 
gael  dirfawr  gam  oherwydd  na  byddai  ei  swyddogaeth  yn  fwy 
grymus. 

Nîd  ydym,  mewn  un  modd,  am  i  eglwys  luosogi  ei  swyddogion  yn 
unig  i  edrych  ar  eu  gilydd.  nac  ychwaith  i  edrych  ar  ol  eu  gilydd.  Pe 
felly,  goreu  po  leiaf  fyddo  eu  rhif.  Tybiwn  fod  rhyw  wers  i  ni  i'w 
dysgu  gyda'n  trefniadau  eglwysig  oddiwrth  drefn  swyddogol  llyw- 
odraeth  wladol.  Mae  yno  luawa  o  swyddogion,  ac  i  bob  un  ei  swyddfa 
— ei  waith  penodol  i  ofalu  am  dano,a'r  oll  yn  cyfansoddi  un  weinydd- 
iaeth— yn  eistedd  mewn  cyngor  i  yetyried  pa  fodd  oreu  i'r  naill  a'r 
llall  weithredu.  Peth  felly  a  olygwn,  f  od  i'r  swyddogion  yn  eu  plith 
eu  hunain  ranu  y  gwaith,  ac  felly  bydd  gan  bob  un  ryw  gyfran 
benodol  i  ofalu  am  dani,  ac  eto  yr  oll  gyda'u  gilydd  yn  cyd- 
ymgynghori,  gan  gydolygu  pa  fodd  oreu  i  weithredu.  Trwy  hyn 
byddai  gan  y  naill  a'r  llall  rywbeth  neillduol  i  fod  yn  fwy  cyfrifol 
am  dano— gwnaent  eu  gwaith  yn  fwy  hylaw — byddai  y  swyddog= 
aeth  yn  fwy  effeithiol,  a  cheid  ymwared  o'r  hên  gŵyn,  u  Yr  hyn 
sydd  yn  waith  i  bawb  nid  yw  yn  waith  i  neb."  Os  gallai  hyn  fccl 
yn  welliant  ar  yr  hen  drefn  ryicfodd,  rywsut,  ryiclun,  sydd  wecì 
bod  cyhyd  yn  teyrnasu,  paham  nad  ellid  ei  gael  ?  Pa  beth  sydd 
yma  yn  anhawdd?  A  phaham,  atolwg,  y  rhaid  i  swyddogaeth 
eglwysig  fod  yn  fwy  didrefn,  dilûn,  a  diamcan  na'r  un  gorfforiaeth 
ar  y  ddaear  ? 

Mae  yn  ddîau  na  fethem  wrth  sylwi,  mai  ofer  disgw^d  am 
Eglwys  TYeithgar  oni  bydd  y  swyddogion  ar  y  blaen  gyda  gweith- 
garwch,  ac  yn  arbenig  felly  y  blaenoriaid,  am  mai  iddynt  hwy  yn 
benaf  y  mae  llywodraethiad  achosion  eglwj-sig  wedi  ei  ymddiried. 


212 

Teimlwn  yn  wylaidd  hef  yd  wrth  eu  crybwyll  ar  hynyma,  am  y  credwn 
fod  y  lluaws  o'r  brodyr  hyn  yn  rhai  rhagorol  y  cyfundeb,  yn  weith- 
wyr  difefl,  yn  cymeryd  llawer  o  boen  er  mwyn  enw  yr  Arglwydd 
Iesu,  ac  heb  ddiffygio,  er  cyfarfod  â  Uawer  o  wahanol  dywydd  a 
threialon  wrth  weini  gyda'i  aehos,  a  hyny  hefyd  "  heb  na  thfil  na 
diolch,"  gan  yr  eglwysi  a  wasanaethant,  ond  yn  hytrach  fel  arall, 
eu  barnu  a'u  beio  ar  bob  achlysur  ;  ond  "  mawr  fydd  eu  gwobr  yn 
y  Nefoedd."'  ün  camgymeriad  y  mae  blaenoriaid  da  yn  rhy  dueddol 
iddo,  yw  gweithio  eu  hunain,  a  gadael  ereill  yn  edrychwyr  rhy 
segur.  Y  mae  i  hyn  ei  ffrwyth  niweidiol ;  canys  oni  ba'i  am  segur- 
dod  y  rhai  segur,  ni  byddai  gan  y  swyddogion  gynifer  i'w  gwylio 
a'u  beio  ar  bob  achlysur.  Pe  gellid  rhoddi  yr  edrychwyr  segur 
hyn  dan  ryw  gyfrifoldeb  gwaith,  yna,  oni  byddai  diafol  ynddynt, 
hwy  a  deimlent  rywbeth  oddiwrth  eu  diffygion  eu  hunain.  Er  y 
disgwylir  i'r  swyddogion  fod  ar  y  blaen  mewn  gweithgarwch,  eto 
eu  prif  orchwyl  hwy,  fel  goruchwylwyr  Duw,  yw  hwylio  ereill  i 
weithio;  ac,  fel  y  gwyddant  trwy  brofiad,  dyma  eu  gwaith 
anhawdd ;  gwaith  sydd  yn  galw  am  fesur  helaeth  o  ddoethineb  a 
mwyneidd-dra.  Ond  mae  hyn  yn  gysur  iddynt :  "  Os  bydd  ar  neb 
eisieu  doethineb,  gofyned  gan  Dduw,  yr  hwn  sydd  yn  rhoddi  yn 
haelionus  i  bawb."  A  diau  nad  yw  y  Duw  hael  yn  barotach  i  roddi 
doethineb  i  neb  nag  i'w  was  ffyddlawn  sydd  yn  ceisio  hyny  tuagat 
allu  ymddwyn  ýn  briodol  yn  ei  dỳ. 

Esgusoder  ni  os  ydym  yn  arfer  gormod  o  hyfdra  wrth  geisio 
galw  sylw  at  yr  hyn  a  dybir  genym  a  f yddai  yn  ben  y  ffordd  i  gael 
Eglwys  Weithgar.  Tybiẃn  fod  swyddogion  unrhyw  eglwys  yn 
cydymgynghori  â'u  gilydd,  ac  yn  nifrifwch  yspryd  grâs  a  gweddi 
yn  trafod  y  cwestiwn  pwysig,  pa  beth  a  allant  ei  wneyd  yn  rhagor 
nac  a  wneir  ganddynt,  er  deffro  yr  eglwys  dan  eu  gofal  i  gymeryd 
mwy  o  ddyddordeb  yn  lhvyddiant  yr  achos  yn  eu  plith,  gan  gyd- 
ymholi,  a  ydyw  yr  eglwys  yn  peidio  cael  cam  oherwydd  rhyw 
ddiff  ygion  yu  y  swyddogaeth  ?  ai  nid  doeth  fyddai  cael  ychwanegiad 
er  ei  gwneyd  yn  fwy  grymus  ?  Dyna  nifer  o  frodyr  o  gymeriad 
clir  a  barn  addfed,— ai  nid  da  fyddai  cael  mwy  o'u  help  yn  y 
cyfarfodydd  eglwysig,  ac  hef yd  er  "  bwrw  golwg,"  rhag  na  byddo 
y  tlawd  a'r  afìach  a'r  neb  sydd  yn  pallu,  yn  cael  eu  hesgeuluso  ?  A 
oes  dim  y  galler  ei  wneyd  er  cael  dylanwad  y  chwiorydd  i'wdeimlo 
yn  fẃy  grymus  gyda'r  áchûe  yn  y  naill  ffordd  neu  y  llall  ?  Pa  beth 
a  ellir  ei  wneyd  gyda'r  bobl  ieuainc  er  eu  tynu  allan  i  fwy  o 
weithgarwch  ?  A  ydyw  y  plant  yn  cael  y  sylw  a  ddylent,  ac  a  oes 
fhywbeth  i'w  wneyd  yn  rhagor  yn  y  cyfeiriad  yna?  Pa  beth  a 
ellir  ei  wneyd  er  cael  gafael  ar  y  rhai  sydd  wedi  myned  ar 
<ldi.-berod?      A  oes  rhywbeth  yn  rhagor  i'w  wneuthur  er  cael  y 


213 

cyf arf od  eglwysig,  a'r  un  modd  yr  Ysgol  Sabbothol,  yn  f  wy  effeith- 
iol  i*w  hamcanion  ?  Pe  ceid  y  rhai  sydd  yn  blaenori  yn  mhob 
eglwys  i  drafod  yn  bwyllog  a  difrifol  gwesriynau  o'r  fath  uchod, 
yn  nghyda  lluaws  o'u  cyffelyb,  credwn  y  ceid  gwedd  pur  wahanol 
ar  waith  yr  Arglwydd  yn  ebrwydd  yn  eglwysi  y  Cyfimdeb.  A 
phaham  nad  ellid  cael  hyn  ?  Pa  beth  sydd  yn  hyn  yn  anymarfer- 
adwy  ?  Yr  ydym  yn  gofyn  ac  yn  disgwyl  am  yr  i'spryd  Glân :  da ; 
ond  beth  os  ydyw  yr  Yspryd  hefyd  yn  clisgwyl  wrrhym  ninau  ?  A 
ydyw  yn  dêg  i  ni  ddisgwyl  am  dywalltiad  o'r  Yspryd  amom  rra  y 
mae  ein  gwairh  ein  hunain  yn  gymaint  ar  ol  ?  Pa  beth !  a  raid 
anobeithio  cael  eglwys  weithgar  mewn  rhai  manau  hyd  nes  y  ceir 
newid  dwylaw  ? 

Wedi'r  cwbl,  rhaid  addef  f od  i'r  amean  hwn  o  gynyddu  gweith- 
garwch  eglwysig  ei  anhawsderau  dirfawr  ;  anhawsderau  o  bob 
math,  ac  yn  "dyfod  o  bob  cyfeiriad.  Xid  yu  mhob  eglwys  y  ceir 
y  swyddogion  yn  ffyddlawn  ac  unol,  ac  yn  deall  eu  gwaith.  Bydd 
un  yn  rhy  gryf  am  ei  ffordd  ei  hun,  ac  nid  ystwytha  i  ddim  arall; 
ac  oni  chaiff  y  brawd  ei  ffordd,  bydd  raid  iddo  gael  sori.  Tybia  un 
arall  fod  pobpeth  yn  burion  fel  y  maent,  ac  nad  oes  eisieu  gwneyd 
rhyw  gymaint  o  helynt ;  dim  ond  gadael  i  bethau  ddyfod  fel  y 
deìont.  Ac  felly  bydd  y  rhai  sydd  yn  teimlo  gyda'r  achos  yn 
digaloni  ac  yn  llaesu  dwylaw,  gan  farnu  mai  gwell  bod  yn  ddistaw 
na  therfysgu.  Mae  rhai  eglwysi  wedi  lúr  arfer  rhoncio  ar  hyd  yr 
im  rhowtiau;  y  peth  oeddyut  ydynt,  a'r  peth  ydynt  a  fynant  fod. 
Mor  bruddglwyfus  yw  gweled  eglwysi  yn  dihoeni  ac  yn  dirywio, 
golwg  henaidd  ar  bobpeth  i  mewn  ac  allan,  a  phawb  yn  dwyn 
oddiarnynt  ! 

Ond  yr  anhawsder  cryfaf  oll  i  weithgarwch  crefyddol  yw  y 
difaterwch  dychrynllyd  a'r  claearineb  cyffredinol  sydd  wedi 
ymdaenu  dros  yr  eglwysi,  a  hyny  yn  cael  ei  achosi  gan  f eddylfryd 
rhy  ddaearol.  Xi  waeth  heb  geisio  celu ;  mae  eglwysi'r  saint  yn 
cydffurfio  gormod  â'r  byd  hwn,  a  dyna  eu  gwendid  i  gyflawni  y 
gwaith  mawr  a  ordeiniwyd  iddynt  gan  eu  Peu.  Cofus  gan  lawer 
yr  ymdrech  egniol  a  wnaed  gan  y  Ffrancod  amser  yn  ol  i  waredu 
Paris  o  ddwylaw  y  Germaniaid.  Er  eu  bod  yn  llwyddo  i  gasglu 
lluoedd  aneirif  o  filwyr,  o'r  fath  ag  oeddynt,  ac  er  rhoi  dillad 
milwyr  am  danynt,  ac  arf  au  milwyr  yn  eu  dwylaw,  eto  nis  gellid 
gwneyd  milwyr  ohonynt ;  nis  gellid  rhoddi  yspryd  milwraidd 
ynddynt,  na  chael  disgyblaeth  filwraidd  arnynt ;  ac  f  elly  yr  oeddynt 
yn  llawer  gwaeth  nag  hebddynt,  gan  eu  bod  yn  dyrysu  cynlluniau 
eu  harweinyddion,  ac  yn  gwanhau  dwylaw  y  rhai  gwrol.  Ai  nid 
peth  rhy  debyg  i  hynyna  yw  yr  hyn  sydd  yn  gwanhau  ac  yn 
nychu  llawer  eglwys  rhag  dyfod  i  fyny  â'i  gwaith?    Mae  ein 


214 

rhifedi  ar  bapyr  yn  fawr,  ac  yr  ydym  yn  meddwl  eithaf  gormod  o 
hyuy ;  ond  pafaint  o'r  rhifedi  hwn  sydd  o  wir  werth  sydd  beth  arall ; 
canys  dyna,  wedi'r  cwbl,  ydyw  ein  rhifedi  gwirioneddol.  Y  fath 
lanw  cryf  o  ddifaterwch  sydd  gan  ddynion  da  yr  oes  hon  i  rwyfo 
yn  ei  erbyn  !  ac  eto  rhwyfo  sydd  raid,  gan  obeithio  yn  erbyn 
gobaith  ydaw  pethau  yn  well.  Sylwda  a  wnaed  gan  Dr.  Edwards 
yn  rhywle  ydoedd,  "  Y  mae'r  byd  yn  myned  yn  ei  flaen,  ond  nid  ar 
linell  uniawn."  Mae  yn  myued  yn  ei  flaen,  ond  yn  groes  ymgroes, 
fel  llong  yn  hwylio  yn  groes  i'r  awel.  Dichon  y  ceir  gwynt  têg 
ry wbryd  ;  ond  tu  yma  i  hyny,  rhaid  rhwyf o  a  thynu,  poeni  a  hwbio, 
a  bron  yn  yr  un  fan  yn  y  diwedd  !  Cristion  ardderchog  y w  hwnw, 
ac  un  cymwys  i'w  amser,  sydd  yn  penderfyuu  cadw  yn  y  blaen 
tarwy  bob  dyfal-bara,  gan  amcanu  gwueyd  y  goreu  o  bethau  fel  y 
maent. 

Yr  ydym  yn  ein  sylwadau  ar  Eglwys  Weithgar  wedi  cadw  o 
fewn  cylch  yr  ymarferol,  gan  adael  yr  athronyddol  i'r  neb  sydd  yn 
ei  ddeall.    Yr  ymarferol  o  hyd  sydd  ar  goll. 

Ionawr,  1872. 


EIÜST    CYFAEFODYDD    EGLWYSIG. 

Nid  ein  hamcan  yn  hyn  o  ysgrif  yw  yinholi  pa  ddefnydd  a  wneir 
o  Gyfarfodydd  Eglwysig  mewn  Cyfundebau  ereill  lle  maent,  na 
pha  fodd  y  gwneir  i  fyny  y  cliffyg  ohonyut  lle  nad  ydynt.  Gallai 
hyny  fod  yn  destyn  dyddorol  i  ddyn  yn  meddu  y  gallu  a'r  cyfleus- 
dra  i  edrych  i  mewn  icldo.  Mae  yn  ymddaugos  i  ni,  o  leiaf,  yn  beth 
anhawdd  os  nad  anmhosibl  ei  ddirnad,  pa  fodd  y  gall  eglwya  i 
Grist,  yr  hon  sydd  i  fod  yn  gymundeb  neillduedig  a  didoledig 
oddiwrth  y  byd,  hanfodi  o  gwbl  heb  yr  un  math  o  Gyfarfod 
Eglwy>i^. 

Am  Gyfarfod  Eglwysig  y  Methodistiaid  Caltìnaidd,  mae  hwn  yn 
adnabyddus.  Gwyddya  yn  dda  pa  fodd  y  cychwynodd,  a  gwyddys 
hefyd  iddo  gynyrchu  peth  annhraethadwy  o  ddaioni.  Jiu  yn 
foddion  i  weányddu  mwy  na  mwy  o  gysur,  nerth  a  bywyd  i'n  hên 
dadau  a'n  hên  famau  yn  y  dyddiau  gynt ;  ac  y  mae  yn  parhau  i 
weinyddu  yr  un  ymgeiedd  i  eneidiau  miloedd  lawer  o  dduwìolion 
yr  oes  hon.  Dechreuodd  ein  Cyfarfod  Eglwysig  gyda  declireuad 
ein  Cyfundeb,  a  daetli  ar  unwaith  yn  elfen  bwysig  a  gwerthfawr 
ohono,  a  chynyddodd  felly  i  ganlyn  pobcynydd  arall.  Càn  gynted 
ag  y  deffrowyd  y>tyriaethau  pechaduriaid  cysglyd  Cymru  trwy 
weinidogaeth  danllyd  Howel  Harris  a'i  gydlaf urwyr,  y  dechreuodd 
y  pechaduriaid  deffrous  hyn  ymwasgu  á'u  gilydd  ac  ymffurfio  yn 


215 

fáu  gymdeitliasau  crefyddol.  A  gwnaethant  liyny  yn  naturiol  ac 
ohonynt  eu  hunain,  heb  wybod  nac  ymholi  cymaint  pa  un  a  oedd 
y  fath  gyfrinachau  wedi  bod  gan  Eglwys  Crist  erioed  o'r  blaen. 
Ac,  yn  wir,  nis  gallent  beidio ;  mae  gràs  yn  nghalon  dyn  yn  rhyw 
reddf—  anian ;  mae  y  dyn  grasol  yn  naturiol  yn  yrnwasgu  â'i 
gyffelyb.  Pan  yr  oedd  duwiolion  unwaith  yn  anaml  yn  y  tir,  elai  y 
naill  ddyn  grasol  yn  mhell  er  cael  cymdeithasu  ág  ereill  a  fyddai  yn 
synio  ac  yn  teimlo  fel  yntau,  a  melus  fyddai  y  gyfrinach.  Mae 
grâs  Duw  yn  enaid  dyn  eto  yr  un  peth,  ac  yn  dwyn  yr  un  cyffelyb 
ffrwyth  ;  ac  i'r  cyfryw  y  mae  cymdeithas  y  saint  yn  parhau  yr  un 
mor  gyffelyb  werthfawr.  Y  rheswm  paham,  gan  hyny,  am 
ddechreuad  y  cyfarfodydd  hyn,  fel  am  ddechreuad  llawer  o  bethau 
ereill  y  Cyfundeb  yw,  grâs  Duw  yn  nghalonau  dynion  yn  gweitliio 
allan  ei  ffrwythau  naturiol  ei  hun.  A'r  un  rheswrn  sydd  hefyd  am 
eu  parhâd.  Gellid,  a  dylid  gwellâu  llawer  arnynt  mewn  llawer  lle; 
ond  am  eu  dilëu,  nis  gellir  tra  byddo  duwiolion  mewn  cyrhaedd 
cymdeithasu  â'u  gilydd.  Ond  os  rywbryd  yn  y  dyfodol  tywyll  y 
derfydd  dynion  duwiol  o'r  Cyfundeb,  yna  hawdd  y  pryd  hyny  f ydd 
gwneyd  ymaith  gyda'u  cyfarfod  hoff.  Yr  oedd  duwiolion  oes 
gyntaf  Methodistiaeth  yn  hyn,  fel  niewn  pethau  ereill,  yn  gwneyd 
yn  gyffelyb  i'r  saint  yn  oes  gyntaf  Cristionogaeth.  Mae  yn  eglur 
hollol  fod  gan  y  brif-eglwys,  fel  ei  gelwir,  ei  chyfarfodydd  neill- 
duol,  lle  y  byddent  yn  neillduedig  oddiwrth  y  byd,  yn  cyngori  a 
dysgu,  yn  adeiladu  ac  yn  diddanu,  yn  rhybuddio  ac  yn  ceryddu  eu 
gilydd.  Yn  wir,  yr  oedd  oes  gyntafMethodistiaeth  yn  dwyn  llawer 
o  debygolrwydd  i  oes  gyntaf  Cristionogaeth  ;  yr  oedd  y  naill  yn 
ail-argraffiad  da  o'r  llall. 

Y  mae  mawr  werth  ein  Cyfarfodydd  Eglwysig  i'w  ddeall,  pan  yr 
ystyriom  mai  eu  hamcan  uchel  yw  meithrin  crefydd  ysprydol  y 
galon,  cryfhau  a  gwresogi  crefydd  yn  ei  gwedd  gymdeithasol,  a 
dwyn  yr  oll  allau  i  ymarferiad  sanctaidd.  A  chyrhaeddant  yr 
amcanion  uchel  hyn,  nid  yn  imig  trwy  ddysgu  a  chyngori,  ond 
hefyd  trwy  fod  duwiolion  yn  niynegu  i'w  gilydd  eu  profiadau  a'u 
gwahanol  dreialon  crefyddol ;  a  pha  foddion  mor  effeithiol  i 
gyrhaedd  yr  amcan  ?  Fel  mae  yn  hysbys,  yr  hyn  sydd  wedi  hynodi 
ein  cyfarfodydd  o'u  dechreuad  yw,  yr  hyn  a  elwir  genym  yn 
"  ddyweyd  profiad."  Gwyddom  f od  yr  hên  derm  hwn,  "  dyweyd 
protìad."  yn  myned  yn  wrthodedig  gan  luaws ;  eto,  nid  doeth  i  ni 
fwrw  ymaith  hên  dermau  anwyl  ein  tadau  cyn  cael  eu  gwell  yn  eu 
lle.  Bydded  a  f o  am  y  termau,  mae  "  profiad  "  i  fod  mewn  gwir 
grefydd.  Mae  y  gwirionedd  sanctaidd  yn  beth  i'w  deimlo  a'i  brotì 
yn  gystal  ag  i'w  ddeall ;  ac  nid  oes  neb  yn  deall  y  gwirionedd  yn 
iawn  ond  sydd  yn  ei  brofi.    Nîfi  gall  y  ffydd  a'r  cariad  sydd  yn 


216 

Nghrist  Iesu  fod  yn  yr  enaid  heb  i'r  dyn  deimlo  eu  gweithrediad. 
Bywyd  a  nerth  duwioldeb  yw  goruchwyliaeth  Yspryd  y  grâs  trwy 
y  gwirionedd  yn  y  dyn  oddifewn,  yn  argyhoeddi,  yn  ceryddu,  yn 
egluro  gogoniant  y  Gwaredwr  a  chyfoeth  ei  râs,  gan  gymhell  a 
nerthu  yr  enaid  i  ddyfod  o  hyd  at  Dduw  trwyddo  ef .  Mae  y  dyn 
sydd  yn  gwybod  am  y  gweithrediadau  grasol  hyn  yn  ei  enaid,  yn 
gwybod  yn  dda  pa  beth  yw  galaru  am  bechod,  pa  beth  yw  helbul 
flin  gyda  deddf  yn  ei  aelodau  yn  gwrthryfela  yn  erbyn  deddf  y 
meddwl,  pa  beth  yw  llawer  o  bryder  ac  ofn  rhag  camgymeryd 
gyda  pheth  mor  dra  phwysig  â  chadwedigaeth  ei  enaid ;  a  gŵyr 
hefyd  pa  beth  yw  derbyn  bywyd  a  diddanwch  o'i  "  gyflawnder  Ef ." 
Dyma  yr  hyn  a  elwir  genym  yn  "  brofiad ; "  ac  mae  gan  yr  hwn 
sydd  yn  ei  feddu  rywbeth  i'w  "  ddywedyd  "  gwerth  i'r  eglwys  gael 
ei  glywed,  am  y  gallai  hyny  roddi  llawer  o  gysur  ac  addysg  i 
ereill.  Dywedai  un  gŵr  "  profiadol,"  "  Deuwch,  gwrandewch  y 
rhai  oll  a  ofnwch  Dduw,  a  mynegaf  i  chwi  yr  hyn  a  wnaeth  Efe 
i'm  henaid."  Chwenychai  y  brawd  hwnw  gael  cyfle  i  "  ddywedyd 
gair  o'i  brofiad,"  ond  cofier  wrth  bwy,  "  y  rhai  oll  a  ofnant  Dduw," 
rhai  tebyg  iddo  ei  hun. 

Mae  yr  Yspryd  Glân  wedi  rhoddi  arbenigrwydd  ar  y  moddion 
yma  o  râs  yn  gymaint  ag  mai  profiadau  y  saint  yw  rhanau  helaeth 
o  Lyfr  ein  crefydd.  Dyna  amryw  ranau  o'r  Hen  Destament,  yn 
enwedig  llyfr  y  Salmau,  lle  y  ceir  cronfa  ardderchog  o  holl 
deimladau  calon  rasol,  a  hyny  mewn  pob  amrywiol  amgylchiadau 
a  threialon.  Yn  y  Testament  Newydd  drachefn,  cawn  yr  Iesu 
bendigedig  yn  nghyfrinach  ei  ddisgyblion  yn  hoffi  cael  "  adrodd 
gair  o'i  brofiad."  Ac  0  !  mor  dyner  a  llawn  o  deimlad  yw  yr 
ymadroddion  grasol  a  ddyferai  o'i  enau  sanctaidd  !  Yr  un  modd 
cawn  yr  Apostol  Paul  yn  ei  Epistolau  yn  ymryddhau  i  ddywedyd 
ei  "  brofiad  "  fel  Cristion  yn  gystal  ag  fel  pregethwr  ;  a  thrwy  hyny 
mae  genym  fantais  i  adnabod  gweithrediadau  grâs  Duw  yn  enaid 
y  gwas  enwog  hwn  i  Grist.  Mor  werthfawr,  mor  llawn  o  addysg  a 
dyddanwch  yw  profiadau  duwiolioji  y  Beibl  i'r  eglwya  fawr  hyd 
ddiwedd  amser!  Ac  os  ydyw  eu  profiadau  hwy  felly,  paham  nad 
ydyw  profiadau  y  saint  sydd  eto  yn  fyw  yr  un  mor  werthfawr  ? 
Mae  gwir  grefydd  yr  un  peth  yn  mhob  gwlad  ac  oes ;  mae  gan 
dduwiolion  yr  oes  hon  eu  profiad  o  waith  grasol  Duw  yn  eu 
heneidiau  yr  un  modd  a  saint  yr  hen  oesoedd,  ac  mae  y  naill  fel  y 
llall  yn  gwybod  yn  dda  am  anhawsderau  a  threialon  bywyd  sanct- 
aidd.  Ac  mae  mor  ddymunol  gan  y  cyfryw  gael  y  cyfle  priodol  i 
ddywedyd  gair  o'u  profiad  ag  oedd  gan  y  patriarch  Dafydd  neu  yr 
Apostol  Paul.  Ac  y  mae  profiadau  y  duwiolion  sydd  yn  awr  yn 
fyw  o  werth  mawr  i'r  eglwys,  yn  gymaint  a  bod  gwirionedd  mawr 


217 

crefydd  Crist  yn  cael  ei  ddwyn  felly  i  sylw,  nid  mewn  hanes  yn 
unig,  ond  hefyd  yn  ffaith  fyw. 

Fel  y  crybwyllwyd  genym,  un  o  neillduolion  ein  Cyfarfodydd 
Eglwysig  o'u  dechreuad  ydyw  yr  arferiad  gan  dduwiolion  o  gyd- 
ymddiddan  am  brofiadau  eu  gilydd.  Yma  y  byddant  yn  rhydd 
yn  mynegu  i'w  gilydd  eu  gwahanol  dreialon  mewnol,  eu  hofnau, 
a'u  cysuron,  a'r  hyn  a  wnaeth  Duwi'w  henaid.  Yma  yn  nghyfrinach 
eu  gilydd  y  byddant  yn  agoreu  eaòinet,  acyn  dwyn  allan  eu  gemau 
gwerthfawr :  rhyw  frawd  neu  chwaer  rnewn  iaith  syml  a  diaddurn 
yn  dwyn  allan  o'u  calon  ry w  deimlad,  ryw  syniad  byw,  gwreiddiol, 
disglaer,  nes  bywiogi  yr  holl  frawdoliaeth  ;  rhyw  berarogl  nefol  yn 
llenwi  y  lle,  digon  a  gwneyd  i  enau  yr  hwn  sydd  yn  cysgu  lefaru  ; 
rhywbeth  mor  Ddwyfol  fel  i  argyhoeddi  pawb  fod  Duw  yn  wir  yn 
eu  plith.  Rhyfedd  mor  effeithiol  yw  profiad  y  naill  Gristion  i 
fywiogi  calonau  ereill,  gwresogrwydd  yspryd  y  naill  i  gynesu 
ysprydoedd  ereill,  a  thristwch  a  galar  y  naill  i  gynyrchu  cydym- 
deimlad  yn  y  lleill.  Bydd  un  Cyfarfod  Eglwysig  llewyrchus  yn 
talu  yn  llwyr  gostau  llawer  o  rai  tywyU  ac  annyben.  "Seiat  dda,"' 
ys  dywedai  y  Parch.  D.  Jones,  Treborth,  "  yw  y  peth  tebycaf  i'r 
Xefoedd  o  ddim  ar  y  ddaear.*'  Ylae  y  cydymddiddan  yma  hefyd  y 
peth  mwyaf  effeithiol  oll  i  beri  cydymdeimlad  mewn  eglwys.  Pan 
bydd  y  naill  yn  mynegu  ei  helynt  ysprydol  ei  hun,  bydd  ereill  yn 
teimlo  mai  cyffelyb  fydd  eu  helynt  hwythau  ;  a  bydd  y  naill  yn 
cael  help  i'w  ddeall  ei  hun  trwy  y  llall,  ac  oll  yn  cydymdeimlo  á'u 
gilydd.  A  bydd  y  cydymdeimlad  hwn  drachefn  yn  cynyrchu 
anwyldeb  a  brawdgarwch  sanctaidd,  fel  i  wneyd  y  gyfeillach  yn 
wirioneddol  gymdeithas  y  saint. 

Ar  ol  hir  brofiad,  a  llawer  o  ystyriaeth,  yr  ydym  yn  gryf  o'r  farn 
nas  gellir  gwneyd  yn  well  gyda'n  Cyfarfodydd  Eglwysig  na'u  cadw 
yn  y  blaen  rywbeth  yn  debyg  i'r  fel  y  cawsom  hwy  gan  ein  tadau. 
Gwyddom  fod  ereill  yn  barnu  yn  wahanol,  sef  y  dylid  eu  newid 
yn  drwyadl  er  eu  gwneyd  yn  fwy-  dyddoms  ac  yn  fwy  cydnaws  á 
chynydd  gwybodaeth  a  chwaeth  yr  oes.  Gwir  y  dylid  amcanu  eu 
gwneyd  yn  gyf arf odydd  dyddorus  ;  ond  dyddorus  i  bwy  ?  Nîd  i 
ddynion  anianol  ac  amddifad  o  archwaeth  grefyddol,  gobeithio ; 
canys  nid  oes  ffydd  gan  bawb  sydd  yn  proffesu  hyny.  Dichon  nad 
yw  y  cyf arf odydd  hyn  mor  effeithiol  ac  adeiladol  yn  llawer  man 
ag  y  gallent  fod,  a  hyny  yn  rhy  aml  oherwydd  anffj-ddlondeb  ac 
annoethineb  y  swyddogion,  am  mai  hwynt  yn  benaf  sydd  gyfrif ol 
am  eu  dygiad  yn  mlaen.  Eto  gallwn  obeithio  mai  eithriad  yw 
hyny  ac  nid  y  rheol.  Pw^,-  bynag  a  gymer  y  drafferth  i  chwilio,  fe 
wêl  eu  bod  ar  y  cyfan  yn  gyf arf odydd  buddiol,  ac  yn  amlach  nag 
y  tybia  rhai,  yn  wirioneddol  dda.     Mae  yn  digwydd,  a  hyny  yn  y 


218 

dyddiau  marwaidd  hyn,  fel  eu  gelwir,  fod  eglwys  yn  dyfod  yn 
nghyd — y  swyddogion,  os  nad  yn  meddu  yr  hyn  a  elwir  gan  y  byd 
yn  allu,  eto  yn  meddu  yr  hyn  sydd  yn  tra  rhagori,  yn  weision 
ffyddlawn  a  doeth,  yn  teimlo  i'r  byw  oddiwrth  eu  cyfrifoldeb — mor 
dda  fuasai  ganddynt  gael  eistedd  a  gwrando — ond  mae  Duw  yn  y 
Nefoedd  wedi  clywed  eu  llefain,  yn  tosturio  wrth  drueiniaid  ei 
bobl,  yn  llewyrchu  ei  wyneb  ar  ei  gysegr,  ac  yn  dyddanu  ei  saint. 
0  ddaioni  ein  Duw,  mae  y  cyfarf odydd  siriol  hyn  yn  llawer  amlach 
yn  ein  plith  nag  y  gallai  rhai  dybied  ar  yr  olwg  gyntaf.  Sylwer 
ar  hyn  :  anfynych  y  ceir  Cyfarfod  Eglwysig  trymaidd,  os  bydd  y 
dynion  sydd  i'w  arwain,  wrth  ddyfod  i  ymaflyd  yn  eu  gwaith,  yn 
teimlo  yn  ddwys  eu  hangen  am  gynorthwy  Dwyfol. 

Xid  doeth,  ac  yn  wir  nis  gellir,  caethiwo  y  cyfarf odydd  hyn  at 
ryw  reolau  neillduol ;  rhaid  iddynt  gael  bod  yn  rhydd.  Fel  y 
dywedai  ein  diweddar  barchus  dad,  Mr.  Roberts,  Amlwch,  "  Mae 
yr  Arglwydd  wedi  ymddiried  llawer  gyda'i  deyrnas  i  common  sense 
pobl  dduwiol,  i  weithredu  yn  ol  fel  y  byddai  amgylchiadau  yn 
galw."  Eto  gellir  crybwyll  rhai  pethau  y  byddai  yn  dda  i  swydd- 
ogion  yn  enwedig  wneyd  sylw  ohonynt. 

Un  peth  y  cwynir  o'i  herwydd  mewn  rhai  eglwysi  yw,  rhyw 
annybendod  poenus  gyda  phobpeth.  Dyna  ryw  frawd  yn  dechreu 
cyfarfod.  "Wel,  rhaid  i'r  penill  hwyaf,  y  bennod  a'r  weddi  hwyaf, 
gael  eu  lle.  Dyna  haner  awr  o'r  amser  prin  wedi  ei  lyncu  gyda'r 
dechreu,  pryd  y  buasai  haner  hyny  yn  llawer  doethach.  Yna  rhaid 
dechreu  ar  waith  y  cyfarfod.  Mae  y  brodyr  tua'r  sêt  fawr  yn 
ymddangos  yn  hynod  o  annyben  i  gychwyn  dim  ;  y  naill  yn  cymhell 
y  llall,  a  neb  yn  cychwyn  ;  pob  un  fel  pe  na  byddai  ganddo  ddim 
ar  ei  feddwl  i'w  ddyweyd  ;  ac  mae  yn  bosibl  mai  felly  y  maent ;  y 
maent  bob  un,  f'e  ddichon,  newydd  ddianc  o  ganol  rhyw  dratferthion 
bydol  neu  gilydd,  fel  ereill.  Ac  y  mae  codi  i  ddyweyd  heb  ddim 
i'w  ddyweyd  yn  beth  y  mae  pob  dyn  call  am  ei  ochel.  Dichon 
nad  yw  ychydig  funydau  o  ddistawrwydd  ar  ddechreu  Cyfarfod 
Eglwyaág  yn  gymaint  allan  o'i  le  ond  i'r  frawdoliaeth  ddeall  mai 
distawrwydd  i  feddwl  ac  ystyried  ydyw,  ac  nid  i'r  naill  ddisgwyl 
wrth  y  llall.  O'r  diwedd,  ar  ol  hir  gymhell  a  disgwyl,  dyna  un  o'r 
brodyr  yn  codi  i  ddy wedyd  gair ;  ac  ar  ol  dechreu  dyweyd,  mae 
yn  dyweyd  ac  yn  dyweyd,  yn  llusgo  dyweyd,  yn  hir  a  difywyd  a 
diamcan.  Erbyn  iddo  dewi,  bydd  brawd  arall  yn  teimlo  awydd 
dyweyd  gair;  ac  y  mae  yntau  yn  traethu  yn  annyben  a  maith,  ac 
ond  odid  na  bydd  rhy w  drydydd  yn  gwneyd  yn  gyffelyb ;  a  dyna 
haner  eto  o  amser  y  cyfarfod  wedi  dianc  ymaith.  Vna  eir  at  y 
gorchwyl  o  ymddiddan  â'r  eglwys  am  eu  "profiad."  Ar  ol  hir 
gymhell,  llwyddir  o'r  diwedd  i  gael  gan  un  neu  ddau,  neu  ddwy, 


219 

ddywedyd  gair  o'u  profiad,  a  dyua  ddefnydd  cynifer  a  chyffelyb 
areithiau  âg  o'r  blaen.  Bellach  mae  pawb  yn  bur  foddlawn  i'r 
cyfarfod  maith  a  marwaidd  gael  dybenu.  Os  rhywbeth  yn  debyg 
i  hyn  y  treulir  y  cyfarfod,  pa  ryfedd  os  bydd  yr  eglwys  yn  cwyno 
o'i  herwydd  ac  yn  ei  esgeuluso  ?  Ac  eto  mae  Cyfarf od  Eglwysig 
fel  ei  darluniwyd  yn  llawer  gwell  nag  hebddo;  gall,  er  ei  holl 
ddiffygion,  fod  yn  foddion  grás. 

Er  mai  nid  y  priodol  le  i  areithio  yw  y  Cyfarfod  Eglwysig,  eto 
nid  anmhriodol  yw  ei  dreulio  trwodd,  ar  adegau,  i  drafod  rhyw 
faterion  pan  y  byddo  achlysuron  yn  galw  am  hyny.  Pan  y  byddo 
felly,  bydded  y  cyfarf od  yn  rhydd,  a  chymheller  brodyr  heb  f od  yn 
swycldogion  i  gymeryl  rhan  yn  yr  ymdrafodaeth.  Ceir  yn  aml 
sylwadau  buddiol  ganddynt,  a  bydd  iddynt  hwythau  hefyd  deimlo 
eu  bod  yn  rhywbeth  ;  a  pha  niwed  sydd  yn  hyny  ?  Mae  dyn  yn 
mhob  cysylltiad  am  gael  ei  ystyried  yn  ddyn,  ac  fel  aelod  o 
gymdeithas  grefyddol  nis  gall  ymostwng  yn  dawel  i  fod  yn  neb. 
Mewn  rhai  eglwysi,  er  rnwyn  anirywiaeth,  rhoddir  rhyw  íater 
duwinyddol  i'r  eglwys  i'w  chwilio,  a  gelwir  ar  y  brodyr  i  draethu 
eu  -yniadau  arno.  Gallai  Cyfarfodydd  Eglwysig  yn  y  wêdd  yma, 
ond  eu  harwain  yn  ddoeth,  a  gochel  eu  mynychu  yn  rhy  aml,  fod 
yn  wir  fuddiol  er  cymhell  yr  aelodau  i  laf urio  mwy  am  wybodaeth 
o  athrawiaethau  mawrion  ein  crefydd. 

Dichon  mai  un  anhawsder  i  gael  Cyfarfodydd  Eglwysig  mor 
gynhes  ac  effeithiol  ag  yn  y  dyddiau  gynt  yw,  yr  anmharodrwydd 
yn  yr  eglwys  i  ddywedyd  eu  proíiadau  yn  rhydd  a  digymhell.  Yr 
oedd  yr  anmharodrwydd  hwn  unwaith  yn  anadnabyddus  yn  y 
Cyfundeb.  Y  pryd  hyny  ni  byddai  eisieu  cymhell ;  byddai  y 
cyfeillion  fel  am  y  cyntaf,  y  naill  a'r  llall  yn  llosgi  gan  awydd 
mynegu  yr  hyn  a  wnaeth  Duw  i'w  henaid.  Yr  anhawsder  y  pryd 
hyny  fyddai  cael  terfynu  y  cyfarf od  mewn  amser  gweddus.  Ond 
erbyn  hyn  y  mae  yn  bur  wahanol ;  ychydig  yn  gyffredin  mewn 
eglwys  a  ddywedant  ddim  ohonynt  eu  hunain.  Yr  anmharodrwydd 
yma,  mae  yn  debygol,  a  barodd  i  rai  dynion  da  farnu  fod  tymhor  y 
''  dyweyd  profìad  "  yn  yr  eglwysi  wedi  myned  heibio.  Pa  beth  yw 
yr  achos  o'r  cyfnewidiad  hwn  yn  yr  eglwysi,  sydd,  feddyliem,  yn 
beth  haws  ei  ofyn  na'i  ateb.  A  ydym  i  gasglu  odciiwrth  yr 
anmharodrwydd  a  nodwyd  fod  crefydd  ysprydol  y  galon  yn 
dirywio  yn  ein  plith ;  ein  bod  fel  Cyf undeb  yn  raddol  ac  yn 
ddiarwybod  i  ni  ein  hunain  yn  ymlygru  oddiwrth  y  symlrwydd 
sydd  yn  Xghrist ;  bod  balchder,  bydolrwydd,  digasedd,  moethau, 
kc,  yn  enhuddo  y  tán  sanctaidd  lle  y  mae,  ac  yn  ei  gau  allan  lle 
nad  yw  ?  Mae  yn  ffaith  fod  eglwysi  a  fu  unwaith  mor  danllyd 
efengylaidd  ag  y  bu  yr  eglwys  Fethodistaidd  erioed,  wedi  ymlygru 


220 

mor  llwyr  oddiwrth  Grist,  fel  ag  i  fod  yn  synagog  satan.  Ond  ni 
a  obeithiwn  bethau  gwell,  er  ein  bod  yn  dyweyd  fel  hyn.  Gallai 
y  cyfnewidiad  hwn  gael  ei  achlysuro  i  fesur  gan  gyfnewidiad  arall 
sydd  yn  yruweithio  yn  ddistaw  a  graddol  i  ansawdd  cynideithas 
yn  ein  plith  fel  cenedl.  Yr  oedd  y  Cymry  unwaith  yn  hynod  am 
eu  dull  symi,  rhydd-agored,  a  chymdeithasol.  A  byddent  felly  yn 
eu  cyfrinachau  crefyddol.  Ond  fel  yr  ydym  yn  ymgymysgu  fwy- 
fwy  á'r  Saeson,  mae  eu  dullweddcymdeithasol  oer  a  gochelgar  hwy 
yn  ymwthio  yn  ddistaw  i'n  plith  ninau.  A  gallai  fod  lluosogrwydd 
y  cynulliadau  eglwysig  hefyd  yn  achlysuro  rhyw  gymaint  o 
hynyma.  Ac  wrth  gymeryd  pobpeth  gyda'u  gilydd,  yr  ydym  yn 
gryf  o'r  syniad  fod  y  distawrwydd  y  cwynir  cymaint  o'i  herwydd, 
wTedi  dyfod  yn  raddol  yn  beth  yn  fwy  o  arferiad  nag  o  ddiffyg 
crefydd.  Ehaid  i  ni  gredu  fod  yr  eglwysi  eto  yn  gyfoethog  o 
"  brofiadau  ysprydol ;  "  os  nad  mor  danllyd  ac  angerddol  a  duwiol- 
ion  y  dyddiau  gynt,  eto  mor  bur  ac  mor  ddwys  a'r  eiddynt  hwy thau. 
Ac  er  nas  gallent,  rywfodd,  ddywedyd  eu  teimladau  ohonynt  eu 
hunain,  eto  da  iawn  fydd  ganddynt  gael  eu  cymhell  i  hyny ;  a 
chŵyn  llawer  eglwys  yw  na  byddai  mwy  o  hyny  yn  eu  plith. 
Teimla  llawer  yn  ofidus  oherwydd  cael  eu  gadael  am  tíynyddoedd 
heb  wneyd  yr  un  sylw  ohonynt.  A  mynych  wrth  alw  gyda'r 
cyfeillion  distaw  hyn  yr  adnabyddir  yn  eglur  ól  llaw  Duw  yn 
gweithio  yn  eu  heneidiau. 

A  chymeryd  y  Cyf arf od  Eglwysig  yn  ei  lwybr  cyffredin,  tybygem 
mai  dechreu  deheuig  arno  yw  gyda  gwehiidogaeth  y  gair  y  Sabboth 
blaenorol.  ìsià  hawdd  y  gall  y  swyddogion  daflu  mwy  o  anfri  ar 
y  weinidogaeth  na  thrwy  beidio  crybwyll  dim  am  dani  yn.  yr 
eglwys.  Nid  adolygiad  maith  sydd  ddymunol,  ond  ychydig  yn  lled 
fyr  a  chynes,  pe  gellid  eu  cael,  er  tymheru  yr  eglwys  i  wneyd  y 
defnydd  goreu  o'r  cyfarfod  o  hyny  i'w  ddiwedd.  Os  bydd  angen 
gwneyd  rhyw  sylwadau  ceryddol,  er  dim  cadwer  hyny  hyd  y 
diwedd :  os  teflir  pethau  f elly  i  mewn  ar  y  dechreu,  fe  dampir  y 
cyfarfod  trwyddo.  Pethau  llednais  i'w  trin  yw  teimladau.  Y  peth 
diweddaf  fyddo  rhybuddio  a  cheryddu.  Pan  y  byddys  yn  myned 
at  y  gorchwyl  o  "  ymddiddan  am  brofiad,"  doeth  fyddai  cadw  at  yr 
hên  arfer  o  gymhell,  os  bydd  neb  o  "  barodrwydd  meddwl ; "  ac  oni 
bydd  hyny  yn  cael  ei  amlygu,  annoeth  yw  bod  yn  hir  gyda'r 
cymhell.  Gwneir  gormod  o  helynt  gyda  hyn  gan  rai ;  a  byddant 
yn  rhy  barodi  gymeryd  yr  "  anmliarodrwydd  "  yn  arwydd  anffafr- 
iol  am  sefyllfa  ysprydol  yr  eglwj-s.  Yn  hytrach  nag  ymdroi, 
galwer  yn  ebrwydd  gyda  nifer  o'r  aelodau  gan  eu  cymhell  wrth  eu 
henwau.  0  holl  ranau  gwasanaetli  tŷ  Dduw,  dyma  y  gorchwyl 
sydd  yn  galw  am  f wyaf  o  ddoethineb  a  gofal  ar  ran  y  swyddogion  ; 


221 

a  dylent  fod  yn  deall  eu  gilydd,  wedi  rhagddarbod,  ac  yn  unol  yn 
eu  cynllun.  Dyna  un  o'r  brodyr  yn  codi  at  y  gwaith :  niae  yn 
bwriadu  galw  gydag  amryw  o'r  aelodau  ;  mae  yn  rhoddi  rhybudd 
tirion  o'i  fwriad  wrth  gychwyn,  fel  y  gwybydder  i  ba  gyf eiriad  i*w 
ddisgwyl.  Gweddai  i'r  brawd  yna  yn  anad  neb  fod  yn  ddyn 
profiadol  ei  hunan,  yn  meddu  hunan-adnabyddiaeth  ddofn,  yn 
ddyn  â'i  holl  enaid  wedi  ei  ddarostwng  a'i  dymheru  gan  râs  Duw, 
dyn  yn  gallu  cydymdeimlo  â'r  gwan  a'r  ofnus,  dyn  yn  meddu  y 
fath  ostyngeiddrwydd  calon  a'r  eyfryw  addfwynder  yspryd,  fel  na 
byddo  yn  un  brofedigaeth  i'r  rhai  gwanaf  yn  yr  eglwys  ei  weled  yn 
dynesu  atynt,  ac  eto  dyn  a  dylanwad  ei  gymeriad  crefyddol  y  fath 
na  faidd  neb  ei  ddirmygu.  I'r  cyfryw  dymheredd  bydd  pob 
mynwes  yn  barod  i  ymagor.  Os  bydd  yr  ansawdd  yspryd  yma  yn 
ddiffygiol  mewn  swyddogaeth  eglwysig,  rhaid  ei  bod  yn  ddiffygiol 
o'r  peth  penaf  oll.  Ond  pwy  sydd  ddigonol  i'r  pethau  hyn  ?  Pwy 
bynag  sydd  yn  teimlo  y  tlodi  yspryd  hwnw,  sydd  am  dderbyn  ei 
ddigonedd  o  Dduw. 

Yn  yr  ymddiddanion  eglwysig  hyn,  nid  doeth,  dybygid,  yw 
dirgymhell  neb.  Os  dealler  mai  rnwy  dymunol  gan  y  cyfryw  fydd 
tewi  ar  y  pryd,  derbynier  y  nacâd  yn  garedig,  ac  eler  heibio  at  un 
arall,  am  y  gellir  yn  ddamweiniol  fel  hyn  daro  ar  frawd  neu 
chwaer  ar  adeg  rhy  anffafriol  i  ddim  ond  tewi.  Er  dim,  gocheler 
yr  holi  caled ;  dim  ond  ychydig  gwestiynau  er  eynorthwyo  dyn  i 
gael  gafael  ar  ei  feddwl  ei  him.  Nî  ddylid  defnyddio  adeg  fel  hon 
i  geisio  mesur  gwybodaeth  dyn,  nac  ychwaith  i  geisio  tynu  meddwl 
dyn  allan  yn  fwy  nag  y  dymunai.  Cadwer  yn  bell  oddiwrth 
bobpeth  tebyg  i'r  gyffesgell  Babaidd.  Dylid  bod  yn  wyliadwrus 
hefyd  rhag  cyffwrdd  â  dim  fyddo  yn  tueddu  i  gynyrchu  teimladau 
poenus  ;  dim  yn  edliwgar,  dim  yn  geryddol.  Nid  dyma  yr  adeg  i 
gen'ddu.  Xa  chyffyrdder  chwaith  â  dim  a  allai  f od  yn  anafus  yn 
y  teimlad.  neu  yn  dramgw^-ddus  yn  yr  yapryd ;  yn  bersonol  ac  nid 
yn  gymdeithasol  y  mae  trin  pethau  dolurus  felly.  Ond  mae  yr 
adeg  hon  yn  fwyaf  ffafriol  i  gynghori  a  dysgu  mewn  addfwynder. 
Gofaler  hefyd  am  i'r  eglwys  gael  clywed  yr  holl  ymddiddan  er  ei 
wneyd  mor  g^Tndeithasol  ag  y  gellir.  Cofier  yn  wastad  mai  y 
ìcedd  gymdeithasol  hon  ar  ein  Cyfarfodydd  Eglwysig  yw  eu  rhagor- 
oldeb.  Er  treulio  y  cyfarfod  yn  fuddiol,  gocheler  rhag  ymdroi  yn 
rhy  hir  gyda'r  un  rhai.  Xid  un  yn  dywedyd  "gair  o"i  brofiad,"  a'r 
swyddogion  yn  treiúio  haner  awr  neu  fwy  i  areithio  ar  brofiad  yr 
un  hwnw  ;  rhodder  terfyn  tragywyddol  ar  y  dull  poenus  yna  ag  y 
mae  rhai  eglwysi  yn  gruddfan  o'i  herwydd.  Sylw  byr,  cynes,  ac 
i'r  pwrpas,  sydd  yn  gweddu  oreu  i'r  Cyfarfod  Eglwysig.  Fel 
diweddglo  i'r  cyfarfod,    da  fyddai  i  un    o'r   swyddogion  dj-nu 


yehydig  gasgìiadau  cryno  a  hawdd  eu  cofto  oddiwrth  yr  hyn  a  fu 
dan  sylw,  gan  eu  taflu  i  ystyriaeth  yr  eglwys  ar  eu  hymadawiad. 
Os  bydd  neb  yn  edrych  ar  ryw  bethau  fel  a  nodwyd  genym  yn 
bethau  rhy  fychain  a  dibwys  i  dalu  sylw  iddynt,  da  fyddai  i'r 
cyfryw  gofio  mai  diffyg  talu  sylw  priodol  i  bethau  bychain,  yn  rhy 
aml,  sydd  yn  taflu  tŷ  i  annhrefn.  "  Gwneler  pob  peth  yn  wedd- 
aidd  ac  mewn  trefn." 

Gwrthddadleuir,  hwyrach,  fod  yr  arfer  yma  o  "ddywedyd 
profiad"  yn  temtio  dynion  i  ragrithio,  i  geisio  dangos  eu  hunain 
yn  beth  nad  ydynt.  Mae  yn  ofidus  nas  gellir  gobeithio  mor  dda 
am  ein  heglwysi  a'u  bod  yn  lân  oddiwrth  ragrithwyr.  Mae  mor- 
wynion  ffol  eto  yn  mhlith  y  rhai  call,  ac  efrau  yn  mhlith  y 
gwenith ;  ac  nid  oes  yr  im  arfer  grefyddol,  pa  mor  dda  bynag,  nad 
yw  yn  agored  i  gael  ei  habusio.  Ond  gŵyr  pawb  sydd  alluog  i 
roddi  barn  ar  hynyma,  mai  nodweddiad  dwfn  y  rhan  yma  o'r 
cyfarfodydd  hyn  ydyw  cywirdeb.  Wrtfa  glywed  y  cyfeillion  yn 
"  dywedyd  eu  profiad,"  fel  rheol  gyffredin  bydd  raid  i  bawb  gyd- 
nabod  eu  bod  yn  mynegu  yn  hollol  fel  y  byddont  yn  deall  ac  yn 
teimlo.  Yn  wir,  i'r  ochr  arall  y  byddys  yn  gogwyddo  fwyaf ;  yn 
Ue  dangos  pethau  yn  well,  dangos  pethau  yn  waeth  nag  y 
byddont ;  yn  lle  mynegu  eu  cysur  a'u  dyddanwch,  amlygir  eu 
pryder  a'u  hofnau.  Ac  nid  rhyfedd  hyny  :  mae  pob  Cristion  cywir 
yn  llawer  mwy  cydnabyddus  â'r  hyn  sydd  bechadurus  ynddo 
nag  â'i  sancteiddrwydd.  Y  cymal  o'i  le  sydd  boenus  ac  yn  cael 
sylw,  ac  nid  yr  un  sydd  esmwyth  ac  yn  gweithio  yn  naturiol.  A 
dyna  un  achos  fod  ein  cyfeillachau  crefyddol  yn  arddangos  llawer 
mwy  o'r  pryderus  a'r  ofnus  nag  o'r  cysurol. 

Dichon  y  gofynir,  Pa  ddyben  chwilio  am  "brofiad"  lle  gẃyr 
pawb  nad  yw  i'w  gael ;  dyma  luaws  o  rai  ieuainc  ysgafn  a  gwamal, 
a  rhai  hynach  hefyd  mor  ddigrefydd  a  hwythau,  ac  eto  yn  dewis 
bod  mewn  rhyw  fath  o  gysylltiad  eglwysig.  Onid  llawer  mwy 
buddiol  a  fyddai  i  un  o'r  swyddogion,  gweinidog  os  bydd,  fynu 
cael  ymddiddan  personol  â  rhai  felly,  yn  hytrach  na  gwneyd  hyny 
ar  g'oedd  cynulleidfa  ?  Wrth  roddi  ateb  i  hynyna,  addefwn  ein  bod 
am  i'r  ymweliadau  personol  a  theuluaidd  gael  llawer  mwy  o  le  nag 
a  gawsant  hyd  yn  hyn  genym  ni  fel  Cyfundeb.  Diau  mai  yma  y 
mae  ein  màn  gwan.  Ond  na  roddei  y  naill  beth  yn  lle  y  llall  :  y 
peraonol  yn  lle  y  cymdeithasol.  Rhaid  addef  hefyd  nad  yw  troi  y 
tyndir  yma  o  ymddiddan  â'r  rhai  dibrofiad  yn  yr  eglwys,  v 
gorchwyl  mwyaf  difyrus,  ac  eto  nid  068  yr  un  math  o  dir  mewn 
mwy  o  angen  am  ei  fra^naru.  Can  eu  bod  yn  aelodau,  teg  yw 
iddynt  gymeryd  en  rhan  fel  ereill.  Ac  os  na  cheir  "profiad" 
ganddynt,  gall  "  gof yn  gair  "  iddynt  eu  dwyn  i  sylw  yr  eglwys,  ac 


223 

hefyd  i'w  sylw  eu  himain.  Gallai  hyn  fod  yn  foddion  effeithiol — a 
moddion  yw  pobpeth  yn  ein  dwylaw  ni — i  gael  sylw  rhai  diofal 
arnynt  eu  hunain  ;  ac  os  llwyddir  i  hyny,  dyna  un  amcan  pwysig 
wedi  ei  gyrhaedd.  Mae  y  cyngor  a  roddir  hefyd  iddynt  ar  gyhoedd 
fel  yn  dyfod  atynt  oddiwrth  yr  holl  eglwys,  ac  felly  yn  llawer 
cryfach.  Gallai  hyn  hefyd  eu  gwneyd  yn  fwy  ystyriol  o'u  cyfrif- 
oldeb  fel  aelodau  eglwysig.  TTrth  i  ddyn  gael  ei  adael  o  flwyddyn 
i  flwyddyn  heb  wneyd  yr  un  sylw  ohono,  bydd  mewn  temtasiwn  i 
dybied  nad  oes  neb  yn  meddwl  dim  am  dano,  nac  ychwaith  yn 
meddwl  dim  ohono — nad  yw  yn  werth  sylw,  a*i  gysylltiad  eglwysig 
ond  peth  mewn  enw  yn  unig.  Ond  galwer  gyda  rhai  f el  hyn  yn  awr 
ac  eilwaith,  a  theimlant  fod  sylw  yr  eglwys  arnynt,  a'i  gofal  am 
danynt.  Ac  oni  bydd  dyn  wedi  ei  feddiannu  gan  radd  anobeithiol 
o  galedwch  calon,  bydd  hyn  yn  foddion  i'w  dynern,  a'i  wneyd  yn 
fwy  ystyriol  o'i  rwymedigaeth,  a'i  gynesu  yn  fwy  yn  mynwes  yr 
eglw^ys. 
^Mawrth,  1867. 


ADGOFION    AM    DDIWYGIAD    BEDDGELEET. 

"  Diwygiad  Beddgelert  "  y  galwai  yr  hên  bobl  yr  adfywiad 
crefyddol  grymus  a  dorodd  allan  ac  a  ymdaenodd  dros  Sir  Gaernar- 
fon,  a  rhanau  ereill  o'r  Gogledd,  yn  y  blynyddoedd  1817-18.  Dyna 
yr  amseriad  a  rydd  Methodistiaeth  Cymru  iddo.  Ond  yr  oedd  argraff 
ar  ein  meddwl  bob  amser  mai  yn  y  íîwyddyn  1818  y  dechreuodd. 
Eithr  nid  oes  dim  pwys  yn  hyny,  gan  iddo  barhau  yn  ei  wres  am 
fwy  na  dwy  na  thair  blynedd.  Gelwid  ef  yn  ddiwygiad  Beddgelert 
am  mai  yno  y  dechreuodd.  Dywedai  yr  hybarch  Robert  Jones, 
Rhoslan,  mai  hwn  oedd  yr  adfywiad  mwyaf  grymus  ac  ëang  o 
ddim  a  brofwyd  yn  Xgogledd  Cymru  yn  flaenorol  iddo.  A 
gwyddom  ninau  na  bu  dim  yn  gyffelyb  iddo  mewn  grymusder 
ar  ei  ol. 

Dichon  na  fethem  wrth  sylwi  nad  oes  yr  un  genedl  wedi  ei 
ffafrio  yn  fwy,  os  yn  gymaint,  â'r  hyn  a  elwir  yn  ddiwygiadau 
crefyddol  â  nyni  fel  cenedl,  yn  enwediger  cyfodiad  Methodistiaeth. 
Byddai  yr  adfywiadau  hyn  weithiau  yn  ymdaenu  dros  ranau 
helaeth  o'r  wlad,  gan  greu  deffröad  a  chyffro  yn  y  ffordd  yr  elent. 
Bryd  arall  byddent  yn  fwy  lleol,  Duw  yn  tywallt  ei  Yspryd  ar  un 
ardal,  ac  ardaloedd  ereill  cyfagos  heb  deimlo  dim  o  hyny.  Rhaid 
i  râs  Duw  o  hyd  gael  dangos  ei  benarglwyddiaeth.  Mewn  adeg  o 
adfywiad,  byddai  gwaith  mawr  yn  cael  ei  wneyd  mewn  byr  amser, 
cenedl  yn  cael  ei  geni  megys  mewn  un  dydd,  eglwys  lesg  a  gwan 


ar  unwaith  yü  dyfod  yn  un  luosog  a  chref,  y  capel  gwâg  yn  troi 
yn  rhy  fychan,  y  weinidogaeth  yn  cael  ei  gwisgo  â  nerth  o'r  uchel- 
der,  annuwioldeb  mewn  dychryn  gan  nerthoedd  y  byd  a  ddaw, 
dynion  difraw  yn  cael  eu  deffroi,  a'r  dewr  yn  gwaeddi  yn  groch ; 
y  balch  wedi  ei  ddarostwng  i'r  llwch,  y  gwyllt  wedi  ei  ddal,  a'r 
gwamal  wedi  ei  sobri ;  y  rhai  fyddai  yn  ymdroi  u  o  fewn  ychydig  " 
yn  dyf od  yn  gwbl  oll,  a'r  afradloniaid  yn  troi  adref .  Mewn  adeg  o 
adfywiad,  byddai  yr  eglwys  yn  cael  ei  hadnewyddu  a'i  bywhau  ; 
yr  hên  saint  oedd  fel  llestri  wedi  glynu  yn  y  traeth  yn  cael  pen 
llanw  ac  yn  nofio  ymaith — hên  delynau  yn  cael  eu  tynu  oddiar  yr 
helyg— Sion  yn  Uawen  fam  plant,  a  sain  cân  a  moliant  yn  llenwi 
ei  phyrth.  Pethau  fel  hyn  a'u  cyffelyb  fyddai  i'w  cael  yn  ffrwyth 
toreithiog  ar  adegau  y  tywalltiadau  grasol  hyn  ar  ein  cenedl.  Mor 
briodol  i  ni  ar  adeg  y  mae  difrawder  ysprydol  yn  mallu  ein  cenedl, 
yw  geiriau  y  Salmydd,  "  Eto  cofiaf  flynyddoedd  deheulaw  y 
Goruchaf,  ie,  cofiaf  ei  wyrthiau  gynt."  Do,  do !  gwnaeth  y 
Goruchaf  bethau  i  ni  fel  cenedl  teilwng  o'u  "  cofio."  Atolwg,  a 
ydyni  i  ofni  fod  adegau  y  tywalltiadau  grasol  hyn  wedi  myned 
heibio  arnom?  A  fu  ar  ein  cenedl,  ar  ryw  adeg  arni,  fwy,  os 
cymaint,  o  angen  am  bethau  nerthol  ag  yn  y  tymhor  presenol  arni  ? 
Ein  hamcan  gyda'r  adgofion  hyn  yw  ceisio  codi  hiraeth  ac  awydd 
am  danynt.  Da  iawn  i  ni  gofio  fod  "  deheulaw  y  Goruchaf  "  eto  yr 
un  mor  nerthol  a  medrus,  a'i  glustiau  yr  un  mor  agored  i  weddiau 
ei  bobl. 

Nìd  yn  unig  byddai  yr  adfywiadau  hyn  yn  gwahaniaethu  cryn 
lawer  yn  eu  nodwedd,  ond  byddent  yn  gwahaniaethu  mwy  na  hyny 
yn  y  modd  y  dechreuent.  Dechreuent  weithiau  trwy  foddion 
digon  annhebyg  i'w  cynyrchu.  Unwaith,  fel  mae  genym  hanes,  yr 
oedd  nifer  o  bobl  ieuainc  mewn  ardal  yn  dyfod  yn  nghyd  i  ddysgu 
canu,  ac,  fel  arfer,  maent  yn  llon  a  difeddwl.  Cyn  ymadael,  maent 
yn  rhoi  tro  ar  yr  hên  anthem  fwyaf  addolgar,  "  Pâr  i  mi  wybod  dy 
ffyrdd."  Ac  wrth  ddyblu  a  threblu  y  geiriau,  "  Tro  ataf  a 
thrugarhá  wrthyf ;  0 !  cadw  f y  enaid,  ac  achub  fi,"  maent,  er  eu 
llonder,  yn  cael  eu  meddianu  á  difrifwch,  yn  tori  allan  i  wylo,  ac  o 
wylo  i  lefaiji  am  drugaredd.  A  dyna  ddechreuad  adfywiad 
bendigedig  yn  yr  ardal  hono.  Daeth  y  bobl  ieuainc  hyn  yn 
ddynion  gwerthfawr  i  grefydd  ;  ac  y  maent,  y  rhai  sydd  fyw 
o  honynt,  yn  parhau  felly  liyd  henaint.  líewn  ardal  arall  yn 
Arfon,  yr  oedd  YTilliam  Roberts,  Clynnog,  i  bregethu  yn  y  capel 
ar  foreu  Sabboth.  Yr  oedd  efe  yn  un  o'r  pregethwyr  mwyaf 
sylweddol  ac  Ysgrythyrol ;  yn  wir,  ni  welsom  neb  yn  fwy  deheuig 
yn  trin  yr  Y-grythyrau  ond  Michael  Roberts.  Eto  yr  oedd  ei 
ddawn,  a'i  lais,   a'i  feithder,  yn  ei  wneyd  y  mwyaf  annhebyg  i 


gynyrchu  cyffro  mewn  cynulleidfa.  Perthynai  i'r  eglwys  hon 
hên  chwaer  hynod  o  grefyddol.  Gyda  iddi  ddeffro  boreu  y 
Sabboth  hwnw,  meddyliai  mor  oer  a  diafael  fyddai  gweinidogaeth 
William  Roberts  ar  y  2:ynulleidfa.  Dechreuodd  weddîo  am  i'r 
Arglwydd  roddi  " eglurhád  yr  Yspryd  a  nerth"  trwy  bregethiad  ei 
air,  a  gorchfygodd.  Aeth  at  y  capel  â"i  nieddwl  yn  siriol,  a 
dywedodd  yr  helynt  wrth  ryw  hên  chwaer  arall  o  gyffelyb  yspryd 
iddi.  Ac  erbyn  deall,  yr  oedd  yr  hên  ch  waer  houo  hef  yd  wedi  teimlo 
a  gweddio  yn  gyffelyb.  A  chyn  bod  William  Roberts  wedi  haner 
pregethu  y  boreu  hwnw,  yr  oedd  Duw  yn  llon'd  y  lle  !  Bu  y  tro 
yn  achubiaeth  i  laweroedd.  ac  yn  adfywiad  i'r  achos  drwyddo  yn  y 
lle  hwnw.  Mewn  ardal  arall,  nid  yn  mhell  o  droed  y  Wyddfä,  yr 
oedd  y  pregethu  yn  dwysâu  teimlad  y  gynulleidfa  er's  rhai  wyth- 
nosau,  a  rhai  yn  dyfod  i'r  eglwys,  eto  dim  yn  gyffrous.  Yr  oedd 
yn  yr  ardal  ẃr  ieuanc  hardd  a  balchaidd,  a'r  gwirionedd  yn  aflon- 
yddu  ei  gydwybod,  ac  yntau  yn  gwingo  ei  oreu  yn  erbyn  y 
symbylau.  Ryw  hwyr  Sadwrn,  penderfynodd  fyned  gyda'i 
gymdeithion  i'r  dafarn,  i  foddi  yr  argyhoeddiad  â  diod  feddwol. 
Ond  yn  hytrach  nag  i'r  dafarn  foddi'r  argyhoeddiad,  fe  foddodd  yr 
argyhoeddiad  y  dafarn  am  y  tro,  o  leiaf .  Aeth  y  llanc  yn  ddychryn 
iddo  ei  hun,  ac  i  bawb  o'i  gwnipas.  Dechreuodd  gynhyrf  u  a  llefain, 
fel  y  tybiwyd  ei  fod  ar  wallgofi,  a  gwelai  ei  gymdeithion  mai  y 
goreu  oedd  ei  gael  adref.  Ond  nid  gwaith  hawdd  oedd  hyny  ;  yr 
oedd  iddynt  ddwy  filldir  o  ffordd,  ac  yntau  yn  ymgynhyrfu,  yn 
llefain  ac  yn  llesmeirio.  Ac  nid  rhyfedd  hyny.  am  y  credai  ei  fod 
ar  ddiphwys  colledigaeth,  ac  mai  yn  uffern  y  byddai  yn  ebrwydd. 
Pa  deimlad  mor  erchus  a'r  teimlad  o  anobaith?  Caed  ef  adref  yn 
hwyr  y  nos,  ac  yr  oedd  ei  lefain  yn  cyffroi  y  fro.  Ceisiwyd  brodyr 
a  dybid  a  allent  weinyddu  rhyw  ymwared  iddo ;  a  da  iawn  fod  y 
cyfryw  i'w  cael  gerllaw.  Erbyn  goleu  y  dydd  dranoeth.  yr  hwn 
ydoedd  Sabboth,  yr  oedd  goleuni  gobaith  efengyl  Crist  wedi  tori  i 
mewn  i'w  gydwybod  derfysglyd,  a'i  lonyddu  mewn  Iawn  !  Bu  y 
tro  hwn  yn  achlysur  i'r  difrifwch  oedd  er's  rhai  wythnosau  bellach 
yn  ymweithio  yn  ddistaw  yn  meddyliau  llaweroedd,  dori  allan  yn 
gyffro  byw  trwy  yr  ardal.  Mae  yr  ychydig  sydd  etò  yn  fyw  oedd 
yn  y  cyfarfod  eglwysig  hwnw  pan  ddaeth  y  gẁr  ieuanc  hwn,  ei 
dad  a'i  fam  a'i  frodyr,  yn  deulu  cyfan,  i'r  eglwys  am  y  tro  cyntaf, 
yn  ei  chofio  yn  dda,  er  anghofio  llawer  un  ar  ei  hol.  Gofynwyd  i'r 
hên  ẃr  i  ddywedyd  gair  yn  gyntaf,  pryd  y  dywedai,  "  Frodyr 
anwyl,  gadewch  i  mi  gael  gweddio  ychydig  yn  gyntaf."  Yna 
syrthiodd  ar  ei  liniau  wrth  y  fainc  ar  lawr  y  capel,  a  gweddi'odd  ; 
yna  codai,  ac  eisteddai,  a  dywedodd,  "  TTel,  dowch  yrwan."  Troes  y 
gŵr  ieuanc  hwn  allan  yn  hynod  o  grefyddol,  ond  bu  farw  yn  gynar. 


226 

Goddefer  un  hanesyn  eto.  Mewn  ardal  y  gwyddom  am  dani  yn 
dda,  yr  oedd  eglwys  ac  achos  ilwyddiannus  wedi  bod.  Ond  adeil- 
adwyd  Llan  newydd  yn  yr  un  ardal,  a  daeth  yno  offeiriad  newydd 
i  wasanaethu.  Yr  oedd  y  gŵr  hwn  yn  meddu  Ilawer  mwy  o 
ddawn  a  medr  na'r  cyffredin  o*i  frodyr,  ac  yr  oedd  yn  orselog 
dros  ei  blaid,  ac  yn  elyn  calon  i  Ymneillduaeth  ;  ac  yr  oedd 
ganddo  hefyd  bob  gallu  a  dylanwad  bydol  yn  gefn  iddo.  A  bu  yn 
fedrus  i  ennill  a  phroselytio  i'w  eglwys.  Yr  oedd  y  Llan  newydd 
yn  llenwi.  a'r  capel  yn  gwaghau.  Dechreuodd  ybrodyr  yn  y  capel 
deimlo  yu  ddwys  oherwydd  y  peth  dyeithr  hyn;  gwelent,  oni 
ddeuai  ymwared,  y  darfyddai  am  yr  achos  yn  y  capel.  Yr  oedd  hh 
cyfarfod  pregethu  blynyddol  yn  nesâu,  a  dechreuasant  weddîo  yn 
daer,  ac  oddiar  deimlad  byw,  am  i*r  Arglwydd  gadw  ei  amddiffyn 
drostynt,  a  pheidio  eu  gadael.  Y  cyfarfod  pregethu  a  ddaeth,  ac 
nid  anghotir  mohono  hyd  byth.  Disgynodd  yr  Yspryd  Glän  ar  y 
gynulleidfa  mewn  modd  rhyfeddol.  Nis  gallasai  dim  dylanwad 
arall  gynyrchu  y  fath  effeithiau.  Yr  oedd  teimladau  y  lluaws  wedi 
myned  yn  rhy  gryfion  i"w  cadw  i  mewn ;  yr  oeddynt  yn  tori  allan, 
rhai  mewn  lléf  gorfoledd  am  fod  Duw  wedi  gwrando  eu  gweddîau, 
ereill  yn  llefain  am  eu  bywyd.  Yn  wir.  yr  oedd  yma  lefaru  â 
"  thafodau  dyeithr  ; ''  dyeithr  iawn  i  ddim  alefarwydganeutafodau 
erioed  o'r  rlaen.  Ac  nid  rhyfedd  os  byddai  i  rai  yn  eucyffro  lefaru 
pethau  lled  hynod,  megy.s  un  wraig  yn  gwaeddi,  "  Gwerthu  fy 
enaid  am  ddarn  o  wlanen  !  na  wnaf  byth  !  "  Parhaes  yr  ymweliad 
bendigedig  hwn  i  fyned  rhagddo,  ac  ychwanegwyd  nifer  mawr  at 
yr  achos  yn  y  lle.  Cafodd  yr  achos  yn  y  capel  fuddugoliaetli  lwyr, 
a  tharawyd  y  cablwyr  â  mudandod.  Bu  y  diwygiadau  hyn  yn 
ddiweddarach  ac  yn  fwy  lleol  na'r  un.  yn  Beddgelert.  Er  i  ni  fyned 
ychydig  o'n  ffordd  i  wneyd  coffhâd  ohonynt,  eto  tybygem  mai  nid 
anfuddiol  ein  gwaith,  gan  fod  iddynf  eu  gwersL 

Yr  oedd  i  ddechreuad  y  diwygiad  yn  Beddgelert  hefyd  eihynod- 
ion.  Er  y  byddid  yn  arfer  pregethu  mewn  tri  lle  yn  y  plwyf,  eto 
nid  oedd  yma  cyn  y  diwygiad  ond  un  capel  bychan  yn  y  pentref, 
ac  un  eglwya  o'r  holl  blwyf  yn  ymgynull  i  hwnw  ;  a  rliifai  yr 
eglwyshon  oddeutu  deugain  oaelodau.  Ac  yr  oedd  '-i  rhif  wedi  bod 
rywbeth  yn  debyg,  fe  ddywedir,  er'>  mwy  nag  ugain  mlynedd. 
Yr  oedd  rhywbeth  w»-<li  bod  yn  ystwyth  yn  y  pregethu  a'r  cynull- 
iadau  crefyddol  er'a  rhai  misoedd  yn  flaenorol  i  doriad  allan  y 
diwygiad,  a  rhyw  ddau  neu  dri  wedi  dyfod  i'r  eglwys,  yr  liyn  oedd 
beth  dyeithr  iawn  yn  Meddgelert.  Ond  er  fod  disgwyliad  y 
illion  wedi  bywiogi,  eto  nid  m-dd  neb  yn  breuddwydio  fod 
pethau  mor  fawrion  wrth  y  <lrws.  Drwg  genym  i  ni  oedi  ysgrifenu 
yr  adgofion  hyn.  hyd  onid  aeth  yr  hén  frodyr  oedd  yn  cofio  y 


227 

mauylion  o'n  cyrhaedd.  Hyd  yr  ydym  yn  cofio,  yn  ol  yr  hyn  a 
glywsom  gan  yr  hênfrodyr  hyny,  yn  yr  Ysgol  Sul  yn  nghapel  y 
pentref  y  disgynodd  y  dafnau  cyntaf  o'r  gawod  fràs  a  mawr  hon. 
Yr  oedd  yno  ferch  ieuanc  grefyddol  yn  athrawea  ar  ddosbarth  o 
ferched  ieuainc.  "Wrth  ddarllen  y  pennodau  diweddaf  yn  Efengyl 
Ioan,  daeth  rhyw  wylo  rhyfedd  arnynt  oll ;  nis  gallent  fyned  yn 
mlaen  gyda'u  darllen  gan  wylo.  Peth  go  hynod,  onidê,  mewn 
dosbarth  o  ferched  ieuaiuc  yn  yr  Ysgol  Sul !  Yn  y  diwedd  yr  oedd 
brawd,  Richard  Roberts.  Caeygors.  wrth  ei  enw,  yn  holi  yr  ysgol. 
Yr  oedd  gan  y  brawd  hwn  deimlad  gwresog  a  dawn  ystwyth.  Ar 
ddiwedd  yr  holi,  yr  oedd  yn  rhybuddio  y  bobl  ieuainc  i  ymddwyn 
yn  weddaidd  mewn  rhyw  ffair  oedd  i  fod  yn  rbywle  yr  wythnos 
ganlyuol.  Ac  wrth  ddyweyd  a  dyweyd,  disgyuodd  rhywbeth 
rhyfedd  arno  ef  a'r  holl  ysgol.  Daeth  ar  draws  y  ìlinell  hono  o  ryw 
hên  benill,  "  Mae'r  afael  sicraf  fry."  Ac  â'i  ddawn  ystwyth  a'i 
deimlad  gwresog,  chwareuai  ar  y  gair  "fry."  "  Oddi  fry  y  daw 
pobpeth  o  werth  i  ni— oddi  fry  y  daw  y  goleuni,  y  gwres,  a'r 
gwlaw— oààìfry  y  daw  bendithion  iachawdwrìaeth  ì'r  ddaear— o'r 
uchelder  y  mae  Duw  yn  tywallt  ei  Yspryd ;  dyma  obaith  am 
ddyuiou  caled  Beddgelert.  Oa  ydyw  yn  dywyll  yma,  mae  yn  oleu 
fry ;  os  yn  wan  yma,  mae  yn  gadarn  fry."  öyda'i  eiriau  yr  oedd 
rhywbeth  mor  ddwys,  mor  rymus,  yn  disgyn  ar  yr  holl  ysgol,  yn 
hên  ac  ieuaiuc,  fel  y  gwelid  pawb  yu  tori  allan  i  wylo.  Mor  rymua 
oedd  y  dylanwad,  nes  yr  oedd  y  plant  mewn  dychryn  ;  rhedaì  uu 
bachgeu  bychau  at  ei  dad,  a  llefai,  "  Nhad  anwyl,  dyma  ddydd  y 
farn  wedi  dyfod."  Wylo  dwys  a  diataw  oedd  yn  llenwi'r  lle. 
Dywedir  na  thorodd  neb  allan  mewu  llêf  gorfoledd  ar  y  pryd  ond 
y  llances  a  nodwyd. 

I  fyny  o  du  y  dwyrain  o  bentref  Beddgelert,  dan  lethrau 
ysgythrog  y  Wyddfa,  yr  ymegyr  Nant  Gwynant,  yn  nghyda'r 
nentydd  sydd  yn  ymagor  ohoni.  Ac  o  bob  nian,  hyd  y  gwelsom  ni, 
yma  y  bu  natur  fel  yn  ymorchestu  i  gymysgu  yr  aruthrol  â'r 
prydferth.  Tair  milldir  i  fyny  o'r  pentref  yu  y  cyfeiriad  hwn  y 
saif  hêu  ffermdŷ  Hafod  y  Llain,  neu  yn  ol  y  dafodiaith  gyffredin, 
Hafod  y  Llan.  Bu  yr  hèn  ffermdỳ  dau  adgyweiriad  ar  ol  hyny. 
Pa  un  ai  yr  un  Sabboth  ag  y  bu  y  tro  hyuod  yn  yr  Ysgol  Sul  yn  y 
pentref,  ai  y  Sabboth  drachefn  y  bu  y  tro  hyuotach  fyth  yn  yr  hên 
ffermdý  hwn,  nid  ydym  yn  sicr.  Pa  f odd  bynag,  Eichard  ^Yilliams, 
Bryneugan  oedd  yn  pregethu  yn  y  daith.  Pregethai  mewn  tŷ 
auedd  yn  Xantmor  y  boreu,  ac  yn  groes  i'r  arfer,  yn  y  capel  yn  y 
pentref  y  prydnawu,  ac  yna  i  fyny  i  Hafod  y  Llan  at  yr  hwyr. 
Digwyddai  fod  Mr.  Elias  yn  pregethu  y  uoswaith  hono  yn  Tre- 
madog,  o  fewn  ryw  saith  milldir  i  Beddgelert.     Ond  beth  oedd 


228 

hyny  o  ffordd  i  redeg  i  wrando'  John  Elias  ?  Ac  er  mwyn  i  bobl  y 
pentref,  a'r  rhau  isaf  o'r  ardal,  gael  ffordd  rydd  i  fyned  i  wrando  Mr. 
Elias,  trefnwyd  i  Richard  Williams  f yned  i  Ilafod  y  Llan.  Cyfrifìd 
yr  hên  frawd  hwn  yn  Gristion  cywir,  yn  ddyn  hynod  o  ddiniwed, 
ond  yn  un  o'r  brodyr  lleiaf  fel  pregethwr.  Eto  yr  oedd  ei  ddawn 
bychan  yn  natariol  ac  ystwyth,  heb  ddim  ynddo  yn  boenus  i'w 
wrando.  Richard  Willianis  o  bawb  fyddaì  cyfaill  teithio  Mr.  Lloyd, 
Bala.  Er  fod  y  pellder  niwyaf'  rhyngddynl  o  ran  dygìad  i  fyny, 
dysg,  a  chyrhaeddiadau,  eto  dywedir  fod  y  naill  mor  ddiniwed  a'r 
llall,  ac  y  mwynhäent  gyfeillach  eu  gilydd  yn  rhagorol.  Mor 
gydunol  oeddynt,  fel  y  safent  weithiau  ar  eu  ceffylau  ar  y  ffordd, 
tra  fyddai  Mr.  Lloyd  yn  egluro  i'w  gyfaill  ryw  fater  yn  dywyll 
iddo— yn  llyfr  y  Dadguddiad,  efallai-  a  gwrandawai  y  llall  mor 
ddiniwed,  fel  yn  deall  ac  yn  yfed  y  cwbl. 

Y  nos  Sabboth  dan  sylw,  dyna  drigolion  y  nentydd  a'r  cymoedd 
cyfagos,  a  rhai  o'r  pentref,  yn  cyfeirio  tua  hên  ffermdŷ  Ilafod  y 
Llan.  Gan  fod  yr  hin  yn  hyf ryd,  mae  pawb  yn  hén  ac  ieuanc  yn  codi 
allan  ;  nid  yn  gymaint  er  elywed  yr  hên  frawd  o  Brynengan  yn 
pregethu,  oherwydd  meddwî  cyfîredin  iawn  oedd  ganddynt  o'r 
pregethwr  ac  o'i  bregethu,  eithr  peth  dymunol  gan  drigolion 
cymoedd  anghysbell  a  fyddai  cyfleusdra  fel  hyn  i  weled  eu  gilydd. 
Mae  yr  hén  ffermdỳ  yn  llawn  ;  ciliai  y  rhai  ieuainc  a  difeddwl 
i'r  siamber  a'r  tý  llaeth,  ac  i  rywle  o'r  golwg.  Safai  Richard 
Wülianis  ar  fainc  wrth  y  bwrdd  mawr  yn  y  gegin,  a  bwrdd  bychan 
crwn  ar  hwnw,  er  ffurfio  math  o  bwlpud  at  ddal  y  Beibl.  Mae  yn 
dyfod  drwy  y  dechreu  yn  fyr  a  hwylus ;  mae  y  canu  a'r  gweddîo 
yn  gafael.  Mae  yn  darllen  ei  destyn  mewn  tòn  sydd  braidd  yn 
gwynfanus.  Pa  un  o'r  ddau  air  oedd  hwnw,  mae  ein  hadgoí'  yn 
pallu,  er  i  ni  glywed  fwy  nag  unwaith  :  naill  ai  "  Deuwch  ataf  ti 
bawb  sydd  yn  tíinderog  ac  yn  llwythog,''  neu,  "  Yr  hwn  a  ddêJ  ataf 
fi  nis  bwriaf  ef  allan  ddim."  Mar  pobpeth  yn  addaw  y  caiff  yr  hên 
frawd  bregeth  rwydd.  Ond  cyn  pen  y  chwarter  awr  y  man  yma 
rywbeth  rhagor  na  rhwydd.  Mae  nerthoedd  y  byd  a  ddaw  "// 
peth  yma"  y  galwai  Pedr  ef—  yn  ymdywallt  ar  y  pregethwr  a'i 
wrandawyr  mae  yn  ddifrifol:  mae  yn  ofnadwy!  Ei  ddeagrifio 
nis  gellir.  Er  mai  Richard  Williams  sydd  yn  llefaru,  eto  rywfodd 
nid  ei  Leferydd  ef  ydyw  ;  nid  ^i  laia  »-f  yw  y  llais,  na'i  ddawn  ef  yw 
y  dawn,  ac  nid  ei  bregeth  ef  chwaith  yw  y  bregeth  !  Yr  oedd  gan 
yr  hên  bregethwr  ei  bregeth  ar  y  testyn  ;  yr  oedd  wedi  ei  phre- 
gethu,  mae'n  debyg,  lawer  gwaith  o'r  blaen.  Yr  oedd  ei  sylwadau 
yn  hyddyag  i'w  feddwl ;  a'r  hên  bregeth  hono  a  fwriadai  bregethu 
y  tro  hwn.  <  )nd  nid  yr  hén  bregeth  hono  gydd  yn  dyfod  allan, 
eithr  rhyw  bregeth  newydd  hollol  nad  oedd  ganddo  ddim  ohoni 


229 

o'r  blaen,  ac  nas  gallodd  gael  gafael  ar  ddim  ohoni  drachefn. 
Cenadwri  Duw  am  y  tro  ydoedd.  Mae  rhyw  Ux  ahall  yn  llefaru 
Wrth  gydwybod  y  gynulleidfa,  ac  mae  yr  hen  bregethwr  wedi  colli 
ei  hun  yn  hwnw  !  Dywedai  Richard  Williams  ar  ol  hyn,  ei  fod  yn 
petruso  ar  y  pryd,  pa  un  ai  efe  oedd  yn  pregethu,  ynte  gwrando  yr 
ydoedd  ar  rywun  arall.  Wel,  mae  pawb  wedi  eu  meddiannu  gan 
ddif  rifweh  a  dychryn.  Mae  y  bobl  ieuainc  a  gwamal  oedd  wedi  cilio 
i'r  siamber  a'r  tŷ  llaeth  wedi  eu  dal  gan  ddychryn  y  f  arn ;  tybient  mai 
angel  ac  nid  dyn  sydd  yn  llefaru.  A'r  hyn  oedd  yn  hynod,  yn  ol  fel 
ein  hysbyswyd  :  yr  oedd  y  lluaws  wedi  eu  meddiannu  gan  ormod  o 
ddychryn  i  wylo.  Ac  ni  waeddodd  neb  chwaith,  ond  un  gẁr 
ieuanc,  William  Roberts,  y  Clogwyn,  fel  yr  adwaenid  ef  wed'yn- 
Ac  o'i  enau  ef  yn  benaf  y  cawsom  yr  hanes,  a  hyny  rhagor  nag 
unwaith.  Addefodd  iddo  yn  ei  ddychryn  waeddì  yn  groch,  ond  ni 
ddywedodd  wrthyni  pa  beth.  Mae  yr  hên bregethwr,  er  wedi  colli 
ei  hun,  yn  diweddu  trwy  ryw  lím  o  weddi.  Mae  yn  rhoddi  penill 
allan  i*w  ganu  :  ac  os  yw  ein  hadgof  yn  gywir,  dywedodd  William 
Roberts  fod  y  llnawfi  wedi  eu  meddiannu  gan  ormod  o  ddifrifwch 
i  ganu,  ond  pawb  yn  prysuro  ymaith  memi  difltawrwydd  a  dychryn. 
Ni  ddywedai  neb  air  y  naill  wrth  y  llall  ar  hyd  y  ffyrdd  a 'r  llwybrau 
wrth  fyned  adref,  nac  ar  ol  myned,  ond  a  fyddai  raid.  JSaa  Sáb- 
both  ddigwsg  a  fu  y  noswaith  hon  i  arnryw.  A'r  un  distawrwydd 
prudd  oedd  i'w  gael  hyd  y  cymoedd  hyn  dranoeth.  Dydd  Llun 
tywyll  ydoedd  i  lawer ;  mater  enaid  wedi  llyncu  pobpeth  iddo  ei 
hun,  a'r  wawr  eto  heb  dori. 

Rywbryd  yn  yr  wythnoe  ganlynol,  cynelid  cyfarfod  eglwysig  yn 
y  capel  yn  y  pentref .  Er  fod  yma  dri  lle  i  bregethu,  nid  oedd  ond 
un  cynulliad  eglwysig,  a  chynelid  hwnw  y  pryd  hyny  yn  y 
dydd.  Yr  oedd  y  byd  hwn  eto  heb  lwj-ddo  i  hèl  yr  hén 
«*  seiat  brofiad  "  i'r  nos.  Eisteddai  y  ddau  hén  flaenor.  Rhys  Williams. 
Hafod  y  Llan,  a  William  Williams,  Hafod  y  Rhisgl,  yn  y  tỳ  capel  i 
aros  y  dechren  ;  yr  oedd  eu  ffordd  hwy  yn  mhell,  ac  felly  deuent 
yn  brydlawn.  Ac  yn  wir,  felly  y  ceir  hyd  heddyw  :  y  rhai  pellaf 
a  fydd  y  rhai  prydlonaf.  Yr  oedd  William  Williams  yn  ddyn 
prysur.  Mae  yn  myned,  ac  yn  brathu  ei  ben  i'r  capel  i  weled  a 
ddaethai  y  cyfeillion  yn  nghyd,  er  mwyn  cael  dechreu  y  cyfarfod. 
Mae  yn  dyfod  yn  ol  yn  sydyn.  ac  yn  dyweyd  wrth  ei  frawd.  "  Yn 
aiŵr  dda,  mae  y  bobl  wedi  camgymeryd ;  maent  yn  disgwyl  am 
bregeth  ;  mae'r  capel  yn  llawn,  mae  pobl  y  plwj-f  i  gyd  yna,"  gan 
olygu.  mae'n  debyg,  pob  math  ar  bobl,  a  phobl  nad  oedd  neb  wedi 
meddwl  eu  gweled  mewn  seiat  byth.  Bid  a  fo,  aeth  yddau  flaenor 
i  niewn,  a  mawi-  eu  syndod  ;  yn  lle  rhy#  ddyrnaid  wedi  ymgasglu, 
fel  y  byddai   arferol  drwy  y  blynyddoedd,   yr  oedd  y  capel  yn 


230 

rhwydd  lawn.  Nid  oedd  dim  i'w  wneyd  ond  hwylio  rhyw  frawd  i 
ddechreu'r  cyfarfod.  Caed  hamdden  i  ddarllen  rhyw  gyfran  o'i 
Beibl,  yna  rhoed  penill  allan  i'w  ganu.  Gyda  llaw,  mae  rhywbeth 
mwy  toddiadol  a  swynol  wedi  bod  o  oes  i  oes  yn  nghanu  Beddgelert 
nag  yn  un  man  y  gwyddom  am  dano.  Pa  un  oedd  y  penill  a 
genid  ar  ddechreu  y  cyfarfod  hynod  hwn,  ni  chlywsom.  Ond 
tybiwn  mai  rhyw  benill  llawn  o  efengyl  ydoedd,  fel  y  mae  genym 
gyflawnder  yn  ein  liiaith.  Wrth  ganu  y  penill,  mae  yr  argae  yn 
tori  yn  un  floedd  fawr  !  Erbyn  deall,  llonM  capel  o  ddynion  ar 
ddarfod  am  danynt  oedd  yno.  Xid  oedd  ar  y  teimladau  cynhyrfua 
a  derfysgai  oddifewn  ond  eisieu  rhyw  agorfa  i  dori ;  a  rhoes  y 
syniad  o  obaith,  a  geid  yn  ypenill  a  genid,  y  rhyddid  hwnwiddynt. 
Rhyfeddol  fu  y  canlyniad  !  rliai  yn  llefain  am  drugaredd— rhai  yn 
gorfoleddu  wedi  derbyn  ymwared — rhai  yn  gweddîo — rhai  yn 
canu— pobpeth  yn  blith  draphlith  neb  yn  gofalu— neb  yn  meddwl 
am  drefn  !  Trefn  yn  wir  !  dan  ddylanwadau  mor  nerthol  a  hyn  ! 
rhaid  i  Meistar  Trefn  gadw  draw  am  dro.  Aeth  y  newydd  am  y 
cyffro  yn  y  capel  yn  ebrwydd  drwy  y  pentref,  ac  o  áŷ  i  àŷ— o  gwm 
i  gwm  fcrwy  y  fro,  a  phawh  yn  prysuro  i'r  lle,  a  phawb  yn  syrthio 
i  afael  yr  un  dylanwad  cyffrous.  Yn  hwyr  y  dydd,  neu  yn  hytrach 
yn  hwyr  y  nos,  mae  y  rhai  mwyaf  pwyllog  yn  llwyddo  i  hwylio 
eu  cyfeillion  mwy  cynhyrfus  tuag  adref.  Bellach  mae  y  gorfol- 
eddu  oedd  yn  y  capel  yn  ymdaenu  i  wahanol  gyfeiriadau,  hyd  y 
ffyrdd  a  thrwy  y  cymoedd.  Mae  adsain  y  gorfoleddu  yn  cael  ei 
gymeryd  i  í'yny  hefyd  gan  hên  greigiau  oesol  y  Wyddfa,  y  naill 
graig  yn  ymryson  i  ateb  i'r  llall.  Gwaith  newydd  a  dyeithr  iawn 
i'r  hên  greigiau  tragywyddol  hyn  oedd  cael  y  cyfle  hwn  i  gymeryd 
rhan  yn  nghlodforedd  eu  Creawdydd!  O!  na  chaent  ei  gyffelyb 
drachefn ! 

Buwyd  am  yspaid  heb  gael  nemawr  i  drefn  ar  na  chadw  seiat  na 
phregethu,  am  y  byddai  y  gweddîo  neu  ganu  yn  y  dechreu  yn 
rhoddi  y  cwbl  ar  dán.  Ac  oa  ceid  hamdden  i  ddechreu  pregethu, 
os  na  byddai  y  pregethwr  yn  wyliadwrae  <>  oer,  ni  cha'i  lonyddwch 
i  orphen  ei  bregeth,  gan  mor  danllyd  fyddai  teimladau  y  gynull- 
eidfa.  Da  y  sylwai  y  diweddar  Mr.  Jon  -.  Treborth,  unwaith,  v 
byddai  cael  mesur  o  wresogrwydd  yn  nhymher  y  cynulleidfaoedd 
yn  iechyd  i  gnawd  ac  e.sgyrn  pregethwyr.  Ac,  yn  wir,  fe  fyddai 
felly,  yn  lle  bod  fel  yn  bresenol,  gorfod  rhwyfo  yn  galed  o  Sabboth 
i  Sabboth  yn  erbyn  y  llanw  cryf  o  ddif aterwch,  a'r  weinidogaeth 
yn  clecian  ar  galon-galedwch  y  genedl,  fel  olwynion  cert  ar 
balmant  o'r  ceryg  caletaf.  "  Oddi  frv,*'  ya  dywedai  Bichard  Boberta, 
<'a-ygors,  ymae  ein  gobaith  am  yrliyua  wna  ycallestryn  llyndwfr. 
Aeth  y  newydd  am  y  cyffro  rhyfeddol  yn   Meddgelert  fel  tán 


231 

gwyllt  yn  ebrwydd  trwy'r  wlad.  Cyrchai  y  dynion  o  bell  ac  agos 
i  weled  y  diwygiad ;  ac.  yn  wir.  yr  oedd  yii  werth  ei  weled. 
Byddai  o  werth  gan  yr  angylion,  o  ran  hyny,  gael  trip  i'r  ddaear  er 
gweled  grâa  en  Duw  yn  gwneydgwaith  mor  ogoueddus  ar  ei  choll- 
edigion.  Ond  dyna  oedd  yn  hynod,  yr  oedd  y  diwygiad  hwn  á 
rhywbeth  yn  heintua  yuddo  ;  pa  air  gwell  ?  Byddai  y  dyf odiaid 
yno  o  ardaloedd  ereill  yi\  ccrfehio  yr  baint,  ac  yn  ei  ddwyn  gyda 
hwynt  i'w  gwahanol  ardaloedd  yn  hollol  yr  un  cyfryw  beth  ag  yn 
Meddgelert !  Pa  gyfrif  sydd  gan  yr  athronwyr  yna,  sydd  yn 
gwybod  y  dirgelion  oll,  i\v  roddi  am  y  íîaith  hon,  tybed?  Ond 
ffaith  ydyw,  modd  bynag.  A  chyn  pen  ychydig  wythnosau  neu 
fisoedd,  yr  oedd  holl  ardaloedd  Arfon,  Eition,  a  Lleyn,  yu  un 
cyffro  byw  o  adfywiad  crefyddol.  Daeth  nifer<>  Ddolyddelen,  fel 
o  fanau  ereill,  i  Beddgelert  i  weled  y  diwygiacL  Â  dywedir  eu  bod 
wrth  groesî  y  mynydd  tuag  yno,  yn  llawn  cellwair.  ac  yn  eu  plith 
Cadwaladr  Owen  mor  gell weirua  a  neb ;  ond  daetbant  adref  yn  ol 
wedi  eu  lladd  a'u  bywhau.  Yn  ganlynol  daeth  Dolyddelen,  Pen- 
machno,  a'r  cylchoedd,  yn  llawn  o?r  un  deffröad,  ac  o'r  un  cyffro. 
Yr  un  modd  y  ìnae  yn  cyrhaedd  y  Penrhyndeudraeth,  a  thr  *  y 
Traethau  i  Feirionydd  :  a  ]»ha  le  y  bu  ei  derfynau  eithaf,  nis 
gwyddom.  Amser  rhyfedd  oedd  hwn !  amaer  yr  oedd  dynion  o 
bob  oed.  gradd.  a  rliyw,  a  llawer  o  rai  diofal  a  diystyr,  wrth  y 
cannoedd  a'r  miloedd,  yn  cael  eu  dwysbigo  yn  eu  calonau  a'u  cyffroi, 
a'u  dychwelyd  at  Grist  a'i  grefydd.  Sain  cân  a  moliant  fyddai  i'w 
glywed  drwy  y  bröydd,  a  hyny  yn  fynych  hyd  drymedd  y  nos.  Á 
mỳnai  llawer  fod  yr  angylion  yn  dyfod  yn  lluoedd  i  awyrgylch  y 
ddaear  i  gymeryd  rhan  yn  y  cydgan.  Ac  nid  rhyfedd  hyny,  gan 
eu  bod  yn  cymeryd  y  fath  ddawr  ynngwaith  grâa  Duw  yn  gwneyd 
saint  o'i  pbechaduriaicL  "  Y  canu  yn  yr  awyr  !  "  pa  beth  ydoedd, 
ai  dychymyg  ai  rhywbeth  arall,  nid  awn  i  ddyfalu.  Ondbyna 
wyddom,  mai  nid  gwaitb  hawdd  fyddai  darbwyllo  y  rhai  a'i 
clywsant  i  gredu  nad  ydoedd  yn  ffaith  mor  wirioneddol  a  dim  a 
glywsant  erii^ed.  Ryw  noa  Sabbotb  yn  ngwres  y  diwygiad,  yn  nhỳ 
Capel  Coch,  Llauberis.  galwyd  ar  Mr.  Richardson.  Caernarfon,  allan 
i  glŷwed  y  "  canu  yn  yr  awyr."  yr  hwn  oeddyntau  yn  anghrediniol 
o'r  fath  beth.  Ar  ol  myned  allan  ac  ymwrando,  codai  ei  ddw^daw, 
a  dywedai,  "  Dyna  nhw  fel  sŵn  dyf roedd  lawer,  ac  f el  sain  telyn- 
orion  yn  canu  ar  eu  telynau."  Yn  yr  adeg  hafaidd  hon  ar  y 
diwygiad,  byddai  rbyw  eneiniad  bencügedig  ar  bob  moddion  o  râs. 
Byddai  yn  hawdd  pregethu— yn  hawdd  canu  a  gweddio,  a  rhyw 
awelou  hyfryd  yn  gwasgaru  eu  peraroglau  gyda  phobpeth.  Y 
cwestiwn  anhawdd  ei  benderfynu  mewn  teulu  a  fyddai,  pwy  a 
arosai  gartre'  i  warchod ;  pawb  am  fyned  i'r  capel. 


Byddai  yn  hawdd  croniclo  lluaws  o  bethau  hynod  a  gymerodd  le 
yn  y  cyffröad  rhyfeddol  hwn  yn  Meddgelert  a  manau  ereill. 
Weithìau  byddai  deffröad  a  dychryn  yn  dal  dynion  yn  sydyn  ac  ar 
unwaith,  gan  nad  pa  le  y  byddent.  Megys  un  ferch  ieuanc,  merch 
fferm  yn  un  o  nentydd  y  Wyddfa,  o  ran  pryd  a  pherson  yn  un  o'r 
rhai  mwyaf  prydferth  yn  y  fro,  ac  yr  oedd  hithau  yn  deall  hyny, 
ac  hefyd  yn  un  ò'r  ychydig  oedd  yn  dirmygu  y  diwygiad.  Ond  un 
boreu  Sabboth,  pan  yn  y  fuches  yn  godro,  disgynodd  rhyw  ystyr- 
iaeth  i'w  meddwl  mor  sydyn,  mor  nerthol,  fel  y  torodd  allan  yn 
y  fan  i  lefain  dros  y  nant.  A  llefain  am  ei  bywyd  dan  deimlad  o 
ddychryn  colledigaeth  yr  oedd  y  llances  ;  ac  nid  gorchwyl  hawdd 
a  fu  ei  thawelu.  Troes  yr  argyhoeddiad  sydyn  a  hynod  hwn  yn 
wir  ddychweliad  i'r  llances  brydferth  hon.  Ac  er  na  welodd 
henaint,  eto  daeth  yn  fam  yn  Israel ;  a  chofìr  yn  dda  am  ei  sirioldeb 
hawddgar  pan  yn  gweini  i'r  achos  goreu.  Mor  wresog  fyddai 
teimladai  y  lluaws  y  pryd  hyn,  fel  y  byddai  dechreu  sẃnio  cânu 
rhy w  benill  yn  ddigon  i'w  henyn  i  orf oledd.  Dywedir  f od  Richard 
Williams,  mab  Hafod  y  Rhisgl,  yn  myned  gyda'r  forwyn  yn  y  gert 
i  bentref  Beddgelert,  ac  iddynt  ddechreu  canu  rhyw  benill,  ac  o 
ganu  i  orfoleddu,  a  than  orfoleddu  y  daethant  i'r  pentref.  Ond  nid 
oedd  gorfoleddu  y  pryd  hwnw  yn  beth  mor  gyffredin  yn  mhob 
rhyw  le.  Yr  hyn  a  barai  syndod  oedd,  fod  y  meirch  wedi  talu 
mwy  o  sylw  i'r  ffordd  na'r  neb  oedd  i'w  gyru.  Clywsom  Richard 
Roberts,  Caergors,  Beddgelert,  yn  dywedyd  eu  bod  yno,  ar  yr  adeg 
boeth  hon  ar  y  diwygiad,  yn  cario  gwair,  a'i  fod  ef  yn  y  gadlais  yn 
gofalu  am  y  dás,  ac  iddo  rywbryd  o  ben  y  dâs  daflu  ei  olwg  at  y 
weirglodd,  pan,  er  ei  syndod,  y  gwelai  griw  y  cae  gwair  wedi 
taflu  eu  cribiniau— yn  gorfoleddu  ac  yn  neidio  â'u  holl  egni.  A'r 
achlysur  i  hyn  drachefn  oedd  dechreu  sẁnio  canu  y  penill, 

"  Mae'r  Iesu  oll  yn  hawddgar, 

Vdyw'n  wir  ; 
Mae  yn  well  na  phethau'r  ddaear, 

Vdyw'n  wir; 
Ennillodd  ef  fy  ftghalOD  ; 
Ffarwel,  eilunod  mudion, 
Mae  gwedd  ei  wyneb  tirion, 

Ydyw'n  \\ì\\ 
Vn  foroedd  o  gysuron  ; 
"ì 'dyw'n  wir." 
Vr  ydym  yn  rhoddi  y  pecill  achod  yn  llawn,  am  ei  fbd,  yn  nghyda 
phenillion  o'r  un  hŷd.  yn  Iioff  bemllion  y  diwypad.      Wel,  mae  yn 
anmhosibl   i   ni,    mewn   oes   mor  oer  a   rhewllyd  ar  deimladau 


233 

crefyddol  ag  yw  yr  un  bresenol,  gydymdeimlo  â  theimladau  mor 
wresog  a  thanllyd,  ac  mor  barod  i  dori  allan  yn  orfoledd  ag  oedd  y 
rhai  hyn.  Ac  eto  dylid  cofio  nad  yw  difrawder  yr  oes  galed  hon 
ẃedî  newid  dim  ar  bwysfawredd  y  pethau  a  gymhellir  arnom  i'w 
credu  yn  ngair  Duw.  Y  mae  cymaint  o  echryslonrwydd  o  hyd  yn 
ngholledigaeth  dyn,  a'i  weled  yn  glir,  ag  a  lanwai  y  dyn  cryfaf  ei 
netoe  á  dychryn  niarwolaeth  ;  ac  mae  y  fath  fawredd  gogoneddus 
o  hyd  yn  parhau  yn  nhrefn  grâs  Duw  i  gadw  pechadur  colledig,  a'i 
adnabod  yn  ngoleuni'r  Yspryd,  ag  a  roddai  holl  enaid  dyn  ar  dàn 
rnewn  roawl  a  chlodforedd !  Nid  oes  un  peth  y  gweddai  i  ni 
gywilyddio  yn  gymaint  o'i  herwydd  a  bod  ein  medclyliau  yn  rhy 
ddẁl  i  weled,  a'n  calunau  yn  rhy  ddaearol  i  deimlo,  yr  hyn  bethau 
y  mae  y  Duwdod  yn  ymogoneddu  ynddynt,  a'r  angylion  yu 
chwenych  eclrych  arnynt.  Ond  ni  a  gredwn,  er  pobpeth,  fod  y 
marw(  ir  sanctaicld — ÿ  M  meddwl  puraicld,"  i'w  gael  eto  yn  nghalonau 
miloecìd  o'ncened],  ond  ei  fod  dan  ludw  ;  a  phe  delai  yr  hén  awelon 
i  chwythu  arnynt,  fe  roddid  ein  ('ymru  anwyl  eto  ar  dán  er  maint 
ei  chlaearineb  ! 

Yn  mis  Medi,  yn  y  flwyddyn  1818,  sef  yn  ngwres  y  diwygiad,  y 
cynelid  y  Gyindeithasfa  yn  Xghaernarfon,  yn  yr  hon  y  pregethodd 
Ebenezer  Morris  y  bregeth  hynod  ar  y  geiriau,  "  Y  gwaed  hwn  a 
wna  g  ,-ruocl  dros  yr  enaid."  Pregeth  i'w  choíio  oedd  hon.  Mae 
yr  ychydig  sycìd  eto  yn  fyw — a  rhyw  un  yma  ac  un  acw  ydynt 
erbyn  hyn— ag  oedd  yn  gwrando  pregeth  '•  y  gwaed  hwn,"  yn 
colio  yn  dda  am  dani.  Nid  rhaid  ond  ei  choffa  iddynt  na  bydd  eu 
llygaid  yn  y  fan  yn  sirioli.  Er  y  cyfrifid  Ebenezer  Morris  yn 
dywysog  fel  pregethwr  yn  mhlith  ei  frodyr,  eto  fe'i  dyrchafwyd  y 
trn  hwn  yn  mhell  uwchlaw  iddo  ei  hun.  Yr  oedd  ei  lais  yn  natur- 
iol,  fe  ddywedir,  fel  udgorn,  yn  uchel,  yn  glir,  a  soniarus,  ac  yn 
cynhyrfu  teimlaclau  y  galon.  Yr  oedd  pobpeth  pregethwr  o  radd 
uchaf  wedi  cydgyfarfod  ynddo  yn  gyfiawn  a  phrydferth.  Ond  ei 
Jloédd,  fel  ein  hysbysir,  oedd  yn  coroni  y  cwbl.  Bloecldiai  ryw  air 
fyddai  yn  ei  destyn  drachefn  a  thrachefn,  a  rhyw  oleuni  newydd 
yn  fnachio  i  deimladau  ei  wrandawyr  gyda  phob  bloedd.  Yr  oedd 
ei  floedd  y  tro  hwn  wrth  waeddi  "  Y  gwaed  hwn,"  drosodd  a  thros- 
odd,  yn  fwy  o  udgorn  Duw  na  dynol.  Yr  oedd  Duw  yn  y  fìoedd, 
nes  yr  oedd  beddau  yn  agoryd,  a  meirw  yn  cael  eu  bywhau.  Yr 
oedd  dylanwad  a  nerth  ei  tìoedd,  nid  yn  unig  yn  cynhyrfu  ac  yn 
tanio  y  gynulleidfa  fawr  oedd  o'i  flaen  ar  y  maes,  ond  hefyd  yn 
sobri  ac  yn  distewi  y  crachfonedd  oedd  draw  yn  segura  ac  yn 
dirmygu  ar  fryn  y  Twthill.  A  disgynai  eifloedd  hefyd  fel  taran  ar 
y  'lref,  gan  grëu  braw  a  syndod  ar  y  rhai  a  drigent  yn  y  tai  ac  a 
grwydrent  yr  heolydd.     Ië,  pregeth  i'wchofio  a  fu  hon  !  mae  pawb 


234 

a'i  clywodd  yn  ei  chofio  yn  mha  fyd  bynag  y  maent.  Gwnaeth 
pregeth  "y  gwaecl  hwn"  waith  mawr;  bu  yn  godiad  i  achos  y 
Methodistiaid  yn  y  dref,  ac  yn  achubiaeth  i  gannoedd  o  bechadur- 
iaid,  fel  y  gelìir  hyderu  ;  a  bu  felly  i  rai  cymeriadau  tra  isel  yn 
Xghaernarfon,  ac  yn  eu  plith  un  butain  gyhoeddus  nodedig.  Dal- 
iwyd  y  fenyw  ddrygionus  hon  yn  ddisymwth  megys  â  gwýs  o'r 
nef,  ac  ymddrylliai  gan  gnofeydd  cydwybod  ;  ond  daeth  y  "  gwaed 
h  wn  "  a  gobaith  i'w  heuaid  trallodedig.  A  bu  y  tro  iddi  yn  edifeir- 
wch  i  fywyd.  Er  y  bu  ei  thymhernaturiol  wyllt  yn  llawer  o  boen 
iddi  hi  ac  ereill  drwy  ei  hoes,  eto  clywsom  Mr.  Robert  Evans,  yr 
hên  ddiacon  enwog  yn  Nghaernarf  on,  yn  dywedyd  am  dani  ar  ryw 
achlysur  mewn  Cyfarfod  Misol,  yn  mhen  ugain  mlynedd  a  mwy  ar 
ol  hyn,  fod  mwy  o  ôl  grâsDuw  ar.Jane  Prichard  na  neb  a  adwaenai 
efe.  Bu  y  Gymdeithasfa  hon,  fel  y  gallesid  disgwyl,  yn  hynod  ar 
gyfrif  ei  gorfoledd.  Ymwasgarai  y  dorf  o'r  niaes  i  heolydd  y  dref, 
yn  gannoedd,  os  nad  miloedd,  mewn  hwyl  gorfoledd.  Rhoes  hyn 
ail  daniad  i'r  diwygiad,  gai:  ei  weithio  rhagddo  yn  fwy  angerddol 
naa  o'r  blaen,  os  oedd  modd.  O'r  Gymdeithasf'a  lion  y  torodd  y 
diwygiad  drosodd  i  lànau  Mon.  l'a  mor  bell  yr  ymledodd  dros  yr 
ynys  nid  ydym  yn  gwybod.  Os  ydyw  ein  hadgof  yn  gywir,  yr 
oedd  yn  ddiwygiad  grymua  yn  Món  pan  ddaeth  y  Gymdeithasfa  yn 
mhen  y  ddwy  flynedd  drachefn  i  Gaernarfon.  Ai  parhad  o'r  un 
blaenorol  oedd  hwnw,  nid  ydym  yn  sicr. 

Fel  peth  naturiol  i'w  ddisgwyl,  nis  gallasai  cyffröad  mor  nerthol 
ag  oedil  y  diwygiad  hwn  barhau  am  amser  maith.  Buasai  hyny, 
ni  a  dybygem,  yn  ormod  i'r  natur  ddynol  yn  y  bywyd  hwn.  Mae 
cyffro  mawr  yn  naturiol  mewn  amser  yn  disgyn  i  lonyddwch.  Eto 
parhaodd  gwres  y  diwygiad  yn  nheimladau  lluaws  mawr  yn  yr 
eglwysi  i  fesur  lled  helaeth  am  íiynyddoedd.  Ond  fel  yr  oedd  y 
cyffro  yn  tawelu,  dechreuodd  pethau  dreio  i'w  level  briodol.  A 
daeth  pethau  poenua  i  ddechreu  tori  allan  mewn  cwympiadau  a 
gwrthgiliadau ;  nifer  nid  bychan  o'r  rhai  mwyaf  tanllyd  yn  y 
diwygiad  yn  dychwelyd,  fel  yr  hwch  er  ei  golchi,  í'w  hymdreiglfa 
ynydòm.  A  fu  rhyw  adfywiad  crefyddol  mewn  unrhyw  wlad 
neuoes,  oa  byddai  i'r  diaf òì  yn  y  diwedd  lwyddo  i  wneyd  rhyw 
gav.d  <-h"n<>  i*w  amcanion  drygionus  ei  hun  ?  Tebj-gol  mai  at 
gyffröadau  fel  y  diwygiad  hwu  gyda'i  deyrnaa  y  cyfeiria  ein 
Gwaredwr  pan  y  dywed,  "Cyffelyb  yw  teyrnas  nefoedd  i  rwyd  a 
fwriwyd  yn  y  môr,  ac  a  gasglodd  bob  rhyw  beth."  Pelly  yn 
gymhwya  y  bu  yma.  A  bellach,  gwaith  poenus  yr  eglwysi  a'u 
dogion  a  ín  bwrw  ymaith  y  rhai  drwg,  a  gwneyd  y  goreu  <>"r 
rhai  ila.  < >nd  wedi  tynu  yniaith  y  wear  and  tear,  y>  dywed 
masnachwyr,  yr  oedd  y  cynyrch  pur  i'r  eglwysi  yn  fawr  dros  beu. 


235 

Do,  gwnaed  gwaith  mawr  a  gogoneddus,  a  hyny  mewn  amser  byr  I 
Xid  oedd  yn  holl  Arfon  cyn  y  diwygiad  hwn,  os  ydym  yn  coflo  yn 
gywir,  ond  rhyw  bymtheg  o  gapelau,  a'r  rhai  hyny,  oddieithr  dau 
neu  dri,  yn  rhai  bychain  a  salw,  wedì  eu  gwueyd  y  ffordd  rataf. 
A  dyna  hefyd  oedd  rhif  yr  eglwysi,  oddigerth  fod  un  neu  ddwy 
wedì  dechreu  ymffurtìo  mewn  tai  anedd,  a'r  rhai  hyny  hefyd  yn 
wan  a  thlodaidd,  a  nifer  ohonynt  wedi  bod  er's  amser  maith  yn 
boenus  o  ddigynydd.  Golwg  isel  oedd  ar  Fethodistiaeth  yn  Arfon 
yn  ílaenorol  i'r  flwyddyn  1818  ;  ond  yn  ganlynol  i'r  diwygiad 
bendithiol  hwn,  bu  raid  ëangu  ac  ailadeiladu  braidd  yr  oll  o'r 
capelau  hyn.  Ac  yn  bur  fuan  bu  raid  adeiladu  deuddeg  neu  fwy  o 
gapelau  newyddion  mewn  manau  nad  oedd  yr  un  yn  tìaenorol,  a 
sefydlu  cynifer  â  hyny  o  eglwysi  newyddion.  Moi  ryfeddol  y 
llwyddodd  Gair  Duw,  ac  y  cynyddodd  yr  achos  goreu  trwy'r 
adfywiad  hwn.  fel  y  tybiwn,  er  nad  oes  genym  ystadegau  i  brorì 
hyny,  fod  rhifedi  yr  aelodau  eglwyaig  yn  Arfon  wedi  treblu  wrth 
yr  hyn  ydoedd  yn  tìaeuorol. 

Dyma  yr  adeg  hefyd  y  dechreuodd  Methodistáaeth  Arfon  ddyfod 
yn  enwog,  goddefer  y  gair,  ar  gyfrif  dyledion  eu  capelau.  Ac  y 
maent  wedi  cadw  ar  y  blaen  yn  eu  henwogrwydd  hwn,  bid  a  fo, 
hyd  heddyw.  Mae  poblogaeth  Arfon  yn  nghorff  y  triugain 
mlynedd  diweddaf,  fel  y  mae  yn  hysbys,  wedi  cynyddu  yn  llawer 
cyflymach  nag  un  rhan  arall  o  Ogledd  Cymru.  Ac  o  ddaioni  Duw, 
y  mue  gwrandawiad  yr  efengyl  wedi  cynyddu  bron  yn  gyfartal. 
Byddai  y  cynydd  mor  gyflym,  yn  enwedig  yn  ardaloedd  y 
chwarelau,  fel  y  byddai  capel  da  yn  ebrwydd  yn  myned  yn  rhy 
fychan,  a  byddai  raid  ei  helaethu.  Codai  pentrefi  poblogaidd 
mewn  byr  amser  niewn  lleoedd  nad  oedd  neb  wedi  dychymygu  am 
y  fath  beth  yn  tìaeiiorol ;  a  rhaid  oedd  i  rywrai  ddarparu  lle  a 
moddion  crefyddol  ar  eu  cyfer.  Gwir  y  gwnaeth  enwadau  ereill 
eu  rhan  yn  ardderchog  at  hynyma :  a  da  fu  eu  gwaith :  buasai  y 
daag  yn  ormod  i  un  enwad,  a  hwnw  braidd  oll  yn  weithwyr. 
Disgynodd  y  gorchwyl  hwn  hefyd  o  ddarparu  addoldai  ar  gyfer 
poblogaeth  gynyddol  ar  Fethodistiaeth  Arfon  yn  arbenig  ar 
adeg  wasgedig  iawn  ar  amgylchiadau  bydol  y  trigolion.  Yr 
oedd  masnach  y  deyrnas  wedi  parlysu,  y  gwaith  yn  brin,  a'r 
cyflog  yn  brmach,  a  holl  adnoddau  y  deyrnas  wedi  eu  trethu  i'r 
eithaf,  oherwydd  y  rhyfel  maith  a  mwyaf  gwastraffus  fu  yn  holl 
hanes  Prydain  Fawr.  yr  hwn  oedd  wedi  terfynu  ychydig  yn  flaen- 
orol  i  ddiwygiad  Beddgelert.  Ac  felly  y  gwaith  mawr  a  pharhaus 
yn  Arfon  byth  er  y  diwygiad  hwnw  a  fu  adeiladu,  ac  ail  a 
thrydydd  adeiladu  capelau.  Ac  felly,  wrth  gymeryd  pobpeth  yn 
nghyd— wrth  gofio  nad  oedd  yn  Arfon  pan  dorodd  y  diwygiad 


allan  ond  rhyw  bymtheg  o  gapelau  bychain  a  salw,  a  bod  yn  yr  un 
dosbarth  yn  bresenol  deuddeg  a  thriugain,  a'r  rhai  hyny  hefyd  yn 
adeiladau  heirdd,  ëang,  a  gorphenedig,  ac  y  bu  hefyd  ail  a  thrydydd 
adeiladu  ar  y  rhan  fwyaf  ohonynt,  a  hyny  gan  mwyaf  gan 
ddosbarth  o  weithwyr,  nid  rhyfedd  fod  Arfon  wedi  cyrhaedd  y 
fath  enwogrwydd  ar  gyfrif  ei  dyled.  A  ydyw  yn  ormod  i  ni 
awgrymu,  pe  buaaai  y  Methodistiaid  trwy  Gymru  wedi  anturio  yn 
gyffelyb  i'w  brodyr  yn  Arfon,  buasai  ein  dyled  fel  Cyfundeb  yn 
aruthrol  mae  yn  wir,  ond  buasem  ya  yymaiat  arall  o  rifedi !  Yr  hyn 
Bÿdd  yn  dyfodyn  brofedigaeth  eto  yw,  fod  amryw  o'r  capelau  pryd- 
ferth  a  gorphenedig  hyn  yn  Arfou  ar  fyned  yn  rhy  fychain.  Xid 
oes  dim  yn  fwy  trallodus  a  chapel  rhy  lawn  ond  capel  rhy  wag. 
Ond  boed  a  fyddo,  na  oddefer  i  waliau  ceryg  a  choed  a  morter 
gyfyngu  dim  ar  achos  y  Gwaredwr.  Yr  ydym  wedi  ymdroi  fel 
hyn,  er  ceisio  dangos  i'n  brodyr  mewn  siroedd  ereill  paham  a  pha 
fodd  y  dechreuodd,  y  cynyddodd,  ac  y  cyrhaeddodd  Metho- 
distiaid  Arfon  y  fath  enwogrwydd  ar  gyfrif  dyled  eu  capelau. 

Cymrchodd  yr  adfywiad  nerthol  hwn  lu  dirfawr  o  ddynion 
grymus  a  gwerthfawr,  y  rhai  a  ddaethant  yn  golofnau  yn  yr 
eglwy.-d,  ac  yn  eu  plith  nifer  helaeth  o  flaenoriaid  a  phregethwyr. 
Dyma  a  fu  yn  gychwyniad  i  John  Jones,  Talysarn,  a'i  frodyr, 
Cadwaladr  Owen,  a  Moses  Jones,  Robert  Owen,  ac  ereill.  Mae 
cynyrch  Diwygiad  Beddgelert  erbyn  hyn  yn  mhlitli  y  byw,  modd 
bynag,  wedi  myned  yn  brin  ;  ambell  i  hên  frawd  a  hén  chwaer 
yma  ac  acw,  fel  grawn  addfed  yn  niwedd  y  cynhauaf ;  a  bydd  son 
wrthynt  am  y  "  diwygiad  mawr"  yn  cyffwrdd  á  man  tyneraf  eu 
calon. 

Yn  ffodus  iawn  i  ardaloedd  Arfon,  daeth  y  diwygiad  hwn  arnynt 
yn  yr  adeg  yr  oedd  eu  chwarelau  yn  dechreu  ymagor  i  fri  a 
phoblogrwydd ;  a  thrwy  hyny  cafodd  yr  efengyl  a'i  chrefydd  afael 
ar  barch  a  theimlad  y  dosbarth  pwyng  hwn  o  weithwyr,  paH  nad 
pdoedd  eto  ond  megys  yn  ei  fachgendod.  Ac  y  mae  parchiAir 
Duw  a'i  weinidogaetli  wedi  dal  gafael  lled  gref  yn  meddyliau 
y  mwyafrif  mawr  o  chwarelwyr  Arfon  a  Meirion  hyd  heddyw. 
Onid  yw  yn  ffaith  lled  hynod,  na  cheir  yn  mhlith  miloedd 
chwarelwyr  Arfou  a  Meirion  gymaint  ag  un  yn  proffesu  Anffydd- 
iaeth  na  Sosrniaeth!  Yr  ydym  yn  gwneyd  y  datganiad  pwyaig 
hwn  ar  ol  gwneyd  yraholiad.  Kr  nad  yw  parch  i  grefydd  a'i 
phethau  ond  prin  ac  arwynebo]  gan  lawer,  eto  mae  yn  fil  gwell 
na'r  hyn  fo  gwaeth.  Atolwg,  a  geir  rhyw  ddosbarth  arall  o 
weithwyr  ar  wyneb  y  ddaear  mor  glir  oddiwrth  yr  heresiau 
dinystriol  a  nodwyd,  ag  yw  chwarelwyr  Gogledd  Cymru  ?  Gwir 
fod  meddwdod  ac  afreolaeth  wedi  cynyddu  yn  ddirfawr  yn  ddi- 


2?7 

wedâar  yn  mhlith  y  dosbarth  hwn  fel  gyda  phob  dosbarth  o  ddyn- 
ion.  Tybia  dyeithriaid  wrth  gyfarfod  â  nifer  o  chwarelwyr 
ieuainc  ar  yr  heol,  ar  y  statûm,  ac  yn  y  train,  kc.  a'u  gweled  mor 
feddwon  ac  afreolus,  fod  y  chwarelwyr  fel  dosbarth  yr  isaf  mewn 
cymdeithas.  Nîfl  gall  dim  fod  yn  fwy  camsyniol.  Erbyn  gwneyd 
eyfrif  lled  f anwl,  yn  ddiweddar  caed  allan  nad  oedd  y  rhai  meddwon 
afreolus  yn  eu  plith  ond  rhy  brin  yn  chwech  neu  saith  y  cant.  A  ellir 
dywedyd  hyn  am  ryw  ddosbarth  arall  o  ddynion,  isel  neu  uchel  ? 
Mae  i'r  chwarelwyr  eu  diffygion  luaws,  bid  gwir.  ac  mae  iddynt  le 
mawr  i  ymwellhàu,  ond  mae  iddynt  hefyd  eu  rhagoriaethau.  Pa 
ddosbarth  o  ddynion,  a  chyrueryd  y  mwyafrif  mawr  o  honynt.  a 
geir  mor  barchus  i  Air  Duw  a  gweinidogaeth  yr  efengyl  ?  pa 
ddosbarth  yn  pwrcasu  cymaint  o  bob  llyfrau?  pa  ddosbarth  mor 
haelionus  at  bob  gwaith  da  ?  a  pha  ddosbarth  a  chynifer  o  honynt 
yn  llwyrymwrthodwyr  oddiwrth  ddiodydd  nieddwol  ?  Ond  pa 
ragoriaeth  bynag  a  berthyn  iddynt  fel  adran  fawr  o'r  dos- 
barth  gweithiol,  mae  y  cwbl  i'w  briodoli  i  ddylanwad  efengyl 
Crist.  Am  danynt  fel  dosbarth  dywedwn  yn  ngeiriau  Cowper  am 
Brydain, 

"  With  all  thy  faults,  1  love  thee  still." 
Medi,  1878. 


GOLWG     AE,     ADFYWIAD    CREFYDDOL     Y 
FLWYDDYN     1832. 

Fel  y  mae  yn  hysbys  i'r  rhai  sydd  mewn  oed  i  gofio,  bu  amryw 
adfywiadau  neu  ddiwygiadau  crefyddol  trwy  rauau  o  Ogledd 
Cymru,  ac  am  a  wyddom  ni  trwy  ranau  o'r  Deheudir,  ar  ol  yr  un 
a  ddechreuodd  yn  Meddgelert,  at  yr  hwn  y  cyfeiriasom  yn  jnr 
ysgrif  flaenorol,  pan  oedd  M  bÿs  Duw  "  mor  amlwg.  Y  cyntaf  a 
ganlynodd  a  dorodd  allan  yn  y  flwyddyn  1832;  o  leiaf.  dyna  yr 
adeg  yr  oedd  yn  ei  rym  yn  Arfon.  Wrth  fyned  heibin.  ^allwn 
nodi  mai  blwyddyn  i'w  chofio  a  fu  hon  yn  hanes  Prydain  Pawr, 
gan  mai  dyma  y  flwyddyn  y  pasiwyd  y  Refbru  Bill,  a  hyny  wedi 
yr  ymdrech  mwyaf  egniol  a  phenderfynol  gan  y  Toriaid  yn  ei 
erbyn,  a  chan  y  Whigiaid  o'i  blaid  ;  ymdrech  mor  fileinig,  yn  wir, 
ag  a  beryglodd  yr  orsedd  a  bodolaeth  Tŷ  yr  Ai-glwyddi,  ac  a 
ddygodd  y  wlad  o  fewn  dim  i  ddiph^ws  chwyldroad.  Ond  tra  yr 
oedd  rhanau  ereill  ot  deyrnas  yn  y  cyffro  politicaidd  mwyaf ,  yr 
oedd  Cymru  dawel,  oedd  hyd  yn  hyn  heb  ymddeffro  i  gwestiynau 
politieaidd,  yn  cael  ei  deffroi  gan  adfywiad  crefyddol,  a'i  dyfrhau 


238 

â  chawodydd  bendithiol  efengyl  y  tangnefedd.  Er  nad  oedd  y 
diwygiad  hwn  yn  llawn  mor  rymus  a'r  un  a  ddechreuodd  yn 
Meddgelert,  eto  yr  oedd  yn  fwy  cyffredinol.  líyd  yr  ydym  ni  yn 
gallu  cofio,  bu  diwygiad  1818  braidd  yn  gwbl  gyda'r  Methodistiaid, 
a  brodyr  parchus  o  enwadau  ereill  yn  ei  ddiystyru,  gan  ei  gyfrif 
yn  benboetlmi  Methodistaidd.  Eithr  am  ddiwygiad  1832,  yr  oedd 
pob  enwad  fel  eu  gilydd  yn  ei  werthfawrogi  ac  yn  ei  fwynhau.  A 
da  iawn  fu  hyny.  Yr  oedd  y  Methodistiaid,  ar  ol  cael  y  diwygiad 
blaenorol  braidd  yn  gwbl  iddynt  eu  hunain,  yn  y  brofedigaeth  o 
dybied  eu  bod  hwy  yn  fwy  yn  ffafr  y  Goruchaf  na  Chyfundebau 
ereill,  ac  mai  yr  eiddo  hwy  oedd  y  diwygiadau.  Ond  trwy  yr 
adfywiad  diweddaf  hwn,  cawsant  ddeall  "  nad  yw  Duw  dderbyn- 
iwr  wyneb,  eithr  yn  mhob  cenedl,"  yn  mhob  enwad,  "  y  neb  sjTdd 
yn  ei  ofni  ef,  ac  yn  gweithredu  cyfiawnder,  sydd  gymeradwy 
ganddo  ef."  A  gwelodd  yr  amrywiol  enwadau  Ymneillduol  fod  y 
diwygiadau  hyn  yn  bethau  i'w  ffafrio  yn  hytrach  nag  i'w  dibrisio  ; 
a  chawsant  eu  rhan. 

Nid  yw  ein  hadgofìon,  rywTfodd,  yn  gallu  bod  mor  fanwl  gyda'r 
modd,  y  lle,  a'r  pryd,  y  dechreuodd  yr  adfywiad  hwn  â'r  un  a 
ddechreuodd  yn  Meddgelert,  pe  byddai  hyny  o  ryw  bwys.  Eithr 
dechreuodd  y  tu  hwnt  i'r  Eifl,  yn  Lleyn  neu  Eifionydd,  os  nad 
oedd  yn  cyd-ddechreu  mewn  amryw  fanau  braidd  ar  unwaith. 
Yn  misMediynl831,  mewn  Cymdeithasfa  yn  Mhwllheli  y  pregeth- 
odd  Mr.  Elias  y  bregeth  hynod  ar  y  geiriau  "  Cyfoded  Duw, 
gwasgarer  ei  elynion,  a  fföed  ei  gaseion  o'i  flaen  Ef."  A  chydna- 
byddir  fod  y  bregeth  ryfeddol  hon  wedi  parotoi  yr  eglwysi  i'r 
diwygiad  grymus  a  dorodd  allan  yn  mhen  rhai  misoedd  ar  ol  hyn. 
Un  o  lawer  o  droion  hynod  Mr.  Elias  a  fu  y  bregeth  hon.  Mae  yr 
ychydig  o'i  gwrandawyr  ag  sydd  eto  yn  fyw  yn  cofio  yn  dda  am 
dani  hyd  heddyw.  Byddai  Mr.  Elias  bob  amser,  fel  y  mae  yn 
hysbys,  yn  arfer  bod  yn  feistr  y  gynulleidfa.  Gwrandawsom  lawer 
arno  ;  ond  ni  chlywsom  ef  erioed  yn  digwydd  bod  yn  llai  nag  ef 
ei  hun,  fel  y  digwyddai  i  bregethwyr  ereill,  pa  mor  enwog  bynag. 
Yn  wir,  byddai  yr  olwg  ar  John  Elias  pan  y  cyfodai  ac  y  safai 
gerbron  cynulleidfa,  arunwaith  yn  ei  meistroli.  O  leiaf,  felly  y 
gwelsom  ac  y  teimlem  ni.  Y'r  oedd  yr  olwg  ar  Elias  y  tro  hwn  yn 
Sasiwn  Pwllheli,  pan  y  safai  o  flaen  y  gynulleidfa  fawr,  ac  y 
darllenai  ei  destyn  yu  bwyllog  a  hyglyw,  yn  deffro  ystyriaeth  y 
dyrfa  fod  ganddo  genadwri  Duw  i'w  chyhoeddi,  a'i  fod  ef  ei  hun 
yn  tt'inilo  i'r  bywT  oddiwrthi ;  a  bu  raid  i'r  gynulleidfa  cU'imlo  felly 
cyn  y  diwedd.  Ai  nid  dyma  yn  wastad  ddirgelwcb,  pregethu 
llwyddiannus  ?  Pan  y  dwysdeimla  pregethwr,  bydd  raid  i'w 
wrandawyr   deimlo   rhywbeth.     Atolwg,   a  oes  dim  nodiadau  o'r 


239 

bregeth  hynod  hon  i  Mr.  Elias  wedi  eu  cadw  gau  neb  ?  Mor  bell 
ag  yr  ydyni  yu  gallu  cofio,  darfu  iddo,  wrth  gynihwyso  ei  destyn 
at  agwedd  bresenol  y  wlad,  gyda'i  hyawdledd  augbydmarol,  dynu 
daiiimiad  tywyU  a  phrudd  o  agwedd  foesol  a  chrefyddol  y  geuedl ; 
pechu  rbyfygus  a  phenuchel  oedd  argynydd  ac  yu  llenwi  y  wlad, 
a  hyny  yn  nghauol  goleuni  yr  efengyl,  a  bod  y  drygau  oedd  yn 
llifeirio  yn  y  byd  oddiallan  yn  tori  i  rnewn  yn  llifeiriaut  i'r 
eglwysi,  "y  gelyu  yu  dyfod  i  niewn  fel  afon,"  a  disgyblaeth  yr 
eglwysi  yu  rhy  lesg  i'w  atal,  ac  o'r  herwydd  fod  yr  Arglwydd  yn 
cuddio  ei  wyueb  oddiwrtbyiit :  ac  yu  gerydd  ar  ei  bobl  oherwydd 
eu  balchder  yspryd<jl  a'u  hunan-ddigonedd.  yn  eu  gadael  i  fyued 
yn  nilaeii  gyda'i  waith  heb  ei  gynorthwyon  grasol,  megys  yn 
awgrymu  iddynt,  "  Gan  eich  bod  yn  gallu  gwneyd  hebof  ti.  myfi  a 
äf  ac  a  ddychwelaf  i'm  lle.  hyd  oni  chydnábyddoch  eich  bai  a 
cheisio  fy  wyneb :  ewcb  chwithau  rhagoch  fel  yr  ydych  :  pregeth- 
wcb,  dysgwch,  a  llwyddwch."  Och  ni !  meddai  y  pregethwr 
hyuod.  llwyddo  heb  Dduw !  Uwyddo  i  lenwi  y  wlad  â  gwatwarwyr, 
a'r  eglwysi  k  rhagrithwyr  !  Nid  rhyfedd,  gau  hyny,  fod  ei  gaseion 
Ef  mor  hỳf,  a'i  elynion  yn  gofyu  mewD  dirmyg,  Pa  le  yu  awr  y 
mae  eich  Duw  chwi  ?  Fel  hyu  yr  elai  Mr.  Elias  yn  mlaen  gyda'i 
ddarluniail  tywyll,  gan  ddefnyddio  ymadroddion  cryfion  a  chyn- 
hyrfus,  ac  â'i  hyawdledd  llifeiri<:i  yn  cario  y  cwbl  u'i  liaeu.  Erbyu 
hyn,  dyma  y  gynulleidfa  fawr  wedi  ei  nieddiannu  gan  brudd-der 
dwys,  a'i  chau  i  fyny  mewn  tywyllwch  oedd  yu  ymylu  ar  anobaith. 
Gofynai  aml  un  iddo  ei  huu,  u  Weà,  wel,  pa  beth  ddaw  ohouom  ?  "  a 
gruddfanai  y  Uuaws  dan  faich  y  geuadwri.  Ar  hyn,  yn  ol  ei  arfer, 
pan  fyddai  ei  feddwl  yu  llawn  cyffro,.  ac  am  daíiu  rhyw  wirionedd 
adref,  wele  y  pregethwr  am  foment  yn  ymatal ;  a  theimlai  pawb 
fod 

"  Ei  atal  ddywedyd 
Yn  gyfrwng  <:>'i  hyawdledd  cu." 

Tybiai  llawer  fod  disglaerdeb  wyuebpryd  angel  yn  ei  wedd.  Yna  gau 
ddyrchafu  ei  law,   a  chyfeirio  â'i  fŷs,  codai  ei  olygon  tua'r  neJ 
ar  ben  ei  lais  uchel,  ciir.  gwaeddai,  "  Cyfoded  Dtt^",  gwasctARer 

EI  ELYN'ION,  A  FFOED  EI  GASEION  O'l  FLAEX  Ef  ?  "       Os    lUld    Oedd 

y  ddaear  dan  draed  y  gynulleidfa  yn  crynu.  fel  y  tybiai  rhai.  yr 
oedd  uffern  yn  crynu !  Yr  oedd  uerthoedd  y  byd  a  ddaw  yn  y 
lleferydd.  Mae  teimladau  prudd  ac  ochain  distaw  y  miloedd  yn 
cael  goll}-ngdod  mewn  goleuni  gobaith — pob  llygad  ya  ffynon  o 
ddagrau — yr  Amenau  i'r  weddi  heb  rifedi,  a'r  un  modd  y  diolch — 
diolch — diolch,  yn  ngwyneb  fod  gobaith  eto.  Yna  elai  y  pregethwr 
rhagddo  bellach,  mewn  rhyw  hyawdledd  goruwch-ddynol,  i  ddar- 


240 

lunio  pa  beth  a  fyddai  i'r  eglwys-  i'r  byd— i'w  elynion  a'i  gaseion, 
pan  gyfodai  Duu\  Byddai  ceisio  darlunio  yr  hyawdledd  rhyfedd, 
yn  nghyda'r  dylanwad  gorthrechol  ar  y  gynulleidfa  fawr,  yn 
rhwyin  o  fod  ynom  yn  fethiant  truenus.  O'r  diwedd  boddwyd 
llais  uchel  a  chlir  ypregethwr  gan  lêf  gorfoledd  y  dyrfa  luosog. 
Bu  y  bregeth  nerthol  hon  yn  foddion  i  ddychwelyd  lluaws  i'r 
eglwysi  ar  y  pryd.  Ac  er  na  thorodd  y  diwygiad  allan  yn  union- 
gyrchol,  eto  bu  pregeth  Mr.  Elias  yn  barotoad  bendithiol  iddo. 
Gwelodd  a  theimlodd  pobl  grefyddol  Lleyn  ac  Eifìonydd  fod  yn 
rhaid  cael  Duw  i  lwyddo  ei  waith,  ac  os  ydoedd  wedi  darfod 
o'r  ddaear,  nad  ydoedd  felly  o'r  nefoedd.  Ac  ni  adawsant  lonydd 
iddo  hyd  oni  chyfododd  a  thrugarhau  wrth  Seion. 

Rywbryd  cyn  diwedd  y  flwyddyn  hon  (1831),  yr  oedd  pregethwr 
arall,  ac  un  ofnadwy  a  dyeithr,  wedi  cychwyn  i'w  daith  o  ry wle  yn 
nghanolbarth  Asia,  gan  deithio  yn  gyflym  trwy  Rwssia,  Awstria, 
a  Germany  a  pharthau  ereill  y  Cyfandir,  gan  greu  dychryn  a 
gwneyd  galanastra  yn  y  ffordd  yr  elai — y  choleba  marwol.  Yr 
oedd  y  son  am  ei  ddynesiad  yn  peri  arswyd  yn  meddyliau  pawb. 
Cyn  hir  daeth  y  newydd  ei  fod  wedi  tirio  yn  Ngogledd  Lloegr,  ac 
ar  fyr  daeth  i  Gymru.  Nid  oedd  yn  arbed  na  gradd  nac  oed ;  yr 
oedd  ei  saethau  angeuol  yn  cyraedd  y  palas  fel  y  bwthyn.  Ac  i 
chwanegu  at  y  dychryn,  ni  wyddai  y  meddygon  yn  y  byd  pa  beth 
i'w  wneyd  o  hono,  gan  fel  yr  oedd  mor  hollol  ddyeithr  iddynt. 
Rywbryd  yn  ngwanwyn  1832,  cyhoeddwyd  dydd  o  ympryd  i 
ymostwng  ger  bron  Duw  oherwydd  y  pla,  ac  i  erfyn  am  arbed- 
iad.  A'r  fath  oedd  yr  arswyd  a  feddianai  bawb,  fel  y  caed  pob 
llàn  a  chapel  yn  llawn  am  y  diwrnod  hwnw,  bid  a  fo.  Bu  yniwel- 
iad  y  pregethwr  arswydus  hwn  yn  foddion  i  brysuro  yr  adfywiad 
crefyddol  rhagddo,  yr  hwn  oedd  eisoes  wedi  dechreu  ymdaenu 
tua  Lleyn  ac  Eifionydd,  trwy  ddifrifoli  meddyliau  dynion  a'u 
deffroi  i  ystyriaeth  o'u  perthynas  â  byd  arall.  Atolwg,  ai  nid  yw 
y  difaterwch  trwehus  o  genadwri  dyner  yr  efengyl,  sydd  yn 
bresenol  wedi  ymdaenu  fel  niwl  barug  dros  fyd  ac  eglwys,  yn 
cymhell  Duw  i  anfon  y  pregethwr  erchyll  hwn,  neu  ryw  un 
cyffelyb  iddo,  i'n  deffroi  o'n  trwingwsg  ysbrydol  ?  Gŵyr  Duw  pa 
fodd  i  daro  fel  y  bydd  raid  i  bawb  deimlo. 

Fel  y  crybwyllasom,  y  tu  hwnt  i'r  Eitì  yn  Lleyn  ac  Eifionydd 
dechreuodd  ac  yr  ymdaenodd  y  diwygiad  liwn  gyntaf.  Yr  ydym  yn 
cofio  yn  dda  fel  yr  oedd  ei  sŵn  yn  dyfod  i  Arfon  o'i  flaen.  Vr 
oedd  y  son  am  dano  yn  creu  syched  am  ei  gael,  fel  ani  y  gwlaw  ar 
amser  syclider,  a  hyny  hefyd  yn  barotoad  i'w  dderbyn.  Mawr 
oedd  y  llawenydd  pan  ddeallwyd  ei  fod  wedi  tori  allan  tua 
Chlynog  a   Llanllyfni.     Yn   mhen   enyd  yr   oedd  holl  ardaloedd 


241 

Arfon  yn  im  berw  byw  o  adfywìad  crefyddol.  Pa  fodd  y  bu 
mewn  siroedd  ereill,  nid  oes  genym  yr  im  f antais  i  wybod  ;  ond  yr 
ydym  yn  tybied  i  ranau  helaeth  o'n  gwlad  gael  eu  dyfrhau  gan  y 
cawodydd  graslawn  hyn. 

Cynyrchwyd  y  diwygiad  hwn.  f el  yr  un  o'i  flaen  a  ddechreuodd  yn 
Meddgelert,  gan  dy  walltiad  grymus  o'r  Ysbryd  Glân  trwy  weinidog- 
aeth  y  gair  ;  y  pregethu  wedi  ei  wisgo  â  nerth  o'r  uchelder.  Xis  gall- 
asai  hyawdledd  na  dawn  dynol  ar  eu  heithaf  gynyrchu  y  fath 
effeithiau,  na  dim  yn  debyg.  Nid  oedd  pregeth  rymus  Mr.  Elias  yn 
Mhwllheli  ond  blaenbrawf  o  lawer  o  bregethau  yr  un  mor  nerthol 
a  fu  trwy  y  wlad  cyn  pen  y  deuddeng  mis.  Peth  cyffredin  y 
pryd  hwnw  a  fyddai  cynulleidfa  yn  cael  ei  gorchfygu  yn  LLwyr 
gan  nerth  yr  efengyl ;  nid  nerth  hyawdledd  dynol — yr  oedd  hwnw 
y  pryd  hyn  ar  ei  uchelfanau — ond  "  nerth  Duw"  os  gwelwch  yn 
dda  ! — a'r  gynulleidfa  dau  ei  ddylanwad  yn  toddi  yn  foddfa  o 
ddagrau,  ac  o'r  diwedd  yu  gorfod  tori  allan  mewn  llèf  gorfoledd. 
Ar  rai  adegau,  byddai  y  Nerth  Dwyfol  yn  tori  i  mewn  yn  sydyu 
heb  ei  dcüsgwyl,  megys  gydag  un  gair,  fel  gwynt  nerthol  yn 
rhuthro  ac  yn  llenwi  y  lle,  annuwioldeb  mewn  dychryn,  y  caled- 
galon  yn  toddi  yn  llyn — cydwybod  yr  anghredadyn  yn  gorfod 
tystio  fod  Duw  yn  wir  yn  llanw  y  lle  !  Peth  a  welwyd,  a  pheth 
a  brofwyd  gan  lawer  sydd  eto  yn  fyw,  ydoedd  hyn.  "  Y  peth 
hwn  "  y  galwai  Pedr  ef  ;  ond  "  y  peth  hirnu:"  y  gelwir  ef  bellach 
gan  y  nifer  fu  yn  dystion  ohono. 

Ië,  y  weinidogaeth  nerthol !  mae  yn  amheus  genym  a  fedydd- 
iwyd  yr  un  genedl  â  chymaint  o'r  nerthol  gyda  gweinidogaeth  y 
gair  ag  a  brofwyd  genym  ni  fel  cenedl  a  chyf undeb,  yn  enwedig  yn 
adegau  y  diwygiadau  grymus  a  fu  genym  dan  sylw,  yn  nghyda'u 
cyffelyb  yn  flaenorol  iddynt.  Gelwir  y  dylanwad  Dwyfol  hwn  yn 
"  nerthoedd  y  byd  a  ddaw.''  A  pha  enw  mwy  priodol  ?  y  byd 
mawr,  ysprydol  ac  anweledig,  yn  gollwng  rhyw  fesur  prin  o'i 
gynwya  ei  hun  i'n  byd  bychan  a  daearol  ni !  Pa  ryfedd,  gan  hyny, 
ei  f od  yn  beth  mor  ddyeithr,  mor  nerthol,  ac  mor  annirnadwy  ? 
gwasanaeth  a  chynulleidfa  grefyddol  dan  eneiniad  yr  Yspryd 
Glân.  0  !  mor  brydferth  ac  mor  ogoneddus  !  Mae  yn  deilwng  o 
sylw  nad  y w  y  "  peth  hwn  "  byth  yn  disgyn  i'n  daear  ni  ond  yn 
ei  gyuulliad  priodol  ei  hunan.  Ni  adnabyddwyd  mohono  erioed 
mewn  naSeneddna  ehwareudỳ,  mewn  Coneert  iZr<r/7nacEisteddfod, 
nac  tm  cyuulliad  arall  o  dalentau  dynol,  ond  yn  unig  yn  y  cynull- 
iad  hwnw  ag  y  mae  yr  Iesu  bencügedig  wedi  addaw  bod  yn  ganolwr 
iddo.  Y  nefolion  leoedd  o  hyd  ydyw  y  f an  i  ddisgwyl  am  y  nefotion 
bethau. 
Yn  mhob  adfywiad  crefyddol  y  gwyddom  am  dano,  byddai  rhai 
Q 


242 

pregethwyr  yn  fwy  nag  ereill  yn  cael  eu  bedyddio  âg  yspryd  y 
diwygiad.  A  digwyddai  weithiau  fod  pregethwyr  o  ddoniau  digon 
cyffredin  â'u  gweinidogaeth  am  yr  adeg,  dan  eneiniad  yr  Yspryd, 
yn  gwneyd  gwaith  mawr,  ac  ani  y  pryd  yn  cael  eu  dyrchafu  yn 
anrhaethol  uwchlaw  iddynt  eu  hunain ;  ond  y  brodyr  hyny, 
drachefn,  ar  ol  i'r  cyffro  dawelu,  yn  disgyn  i*W  lerel  briodol,  ac 
weithiau  ialaw  hyny.  Byddai  Duw  trwy  hyny  yn  dangos  fod 
"  ífolineb  Duw  yn  ddoethach  na  dynion,  a  gwendid  Duw  yn  gryfaeh 
na  dynion."  Yr  oedd  cewri  fel  pregethwyr  yn  y  wlad  yn  adeg  y 
diwygiad  sydd  genym  dan  sylw.  Yr  oedd  John  Jones,  Talysarn,  y 
pryd  hwn,  yn  nghyflawnder  ei  nerth,  ac  wedi  ei  lenwi  âg  yspryd  y 
diwygiad.  Cofir  yn  dda  gan  lawer  sydd  eto  yn  fyw,  fel  y  byddai 
ei  weinidogaeth  nerthol,  yn  arbenig  y  pryd  yma,  yn  berwi  y 
cynulleidfaoedd  lluosog  a  gyrchai  i  wrando  arno  pa  le  bynag  y 
byddai.  Yr  oedd  nifer  o  frodyr  ereill,  a  gyfrifid  yn  llawer  ialaw 
iddo  ef  fel  pregethwyr,  eto  wedi  eu  bedyddio  â  mesur  helaeth  am 
y  pryd  o'r  un  yspryd  ;  a  bu  eu  gweinidogaeth  yn  fendithiol  i  droi 
llaweroedd  at  yr  Arglwydd.  Ond  dichon  mai  y  mwyaf  llwydd- 
iannus  yn  adeg  y  diwygiad  hwn,  fel,  yn  wir,  trwy  ei  oes,  i  ddeffroi 
meddyliau  dynion  a'u  dychwelyd  at  Grist  a'i  grefydd  a  fu 
Cadwaladr  Owen,  Dolyddelen.  Yr  oedd  John  Williams,  Llech- 
eiddior,  hefyd  y  tymor  hwn,  ys  dywedai  Mr.  Lloyd,  Beaumaris, 
am  dano,  fel  óg  fawr  yn  rhwygo  ac  yn  dryllio  yffordd  yr  elai.  Vr 
oedd  gweinidogaeth  ysgythrog  y  gŵr  hynod  hwn  yn  cael  gafael, 
rywfodd,  ar  ddosbarth  o  ddynion  ag  yr  oedd  pregethu  pawb  ereill 
yn  eu  pasio.  Yr  ydym  yn  cofio  fod  Mr.  Griffith  Ilughes,  Edeyrn, 
er's  llawer  blwyddyn  bellach,  niewn  cyfarfod  o  bregethwyr  mewn 
Cwrdd  Misol  yn  Moriah,  Caernarfon,  yn  gwneyd  sylw  i"r  perwyl  a 
ganlyn  :  mai  "  anffawd  i  ni  fel  Cyfundeb  a  fyddai  i'r  pregethwyr 
oll  fyned  yn  rhy  debyg  i'w  gilydd;  fel  cywion  gwyddau,  yr  un 
faint,  yr  un  lliw,  a'r  un  llûn."  Yr  oedd  hyny  ar  y  pryd  yn  cael  ei 
ddarogan^y  byddai  i  goethder  a  disgyblaeth  dysgeidiaeth  Athrofäol 
leihau,  os  nad  dinystrio,  y  gwahaniaeth  naturiol  rhwng  dynion  â'u 
gilydd.  Ychwanegai  Mr.  Hughes,  "Dyna  yr  hên  frawd,  John 
Williams,  Llecheiddior,  wedi  cadw  noaŵyl.  Yr  oedd  ganddo  ef 
ddosbarth  o  wrandawyr  nad  oedd  neb  arall  yn  gallu  pregethu 
iddynt.  Mae  ei  wrandawyr  ef  bellach  wedi  eu  gadael  heb 
bregethwr.  Gk)beithio  ycyfyd  Duw  rywun  i  bregethu  i  wranda- 
wyr  John  Williama."  Cîywaom  am  im  o'rdosbarth  hwn  yn  dyfod 
i'r  capel  i  wrando  John  Ŵilliama  un  boreu  Sabboth,  ac  yn  myned 
adref  dan  ei  regu,  ac  eto  yr  un  creadur  barbaraidd  yu  pry.suro  i 
gapel  arall  i'w  wrando  at  yr  hwyr,  ac  yn  myned  adref  dan  weddîo. 
^lae  y  dosbarth  yma  wedi  cynyddu  yn  ddirfawr  yn  ein  hardaloedd 


243 

poblogaidd  er  y  pryd  hwnw,  ac  y  maent  eto,  rywfodd,  heb  neb  i 
bregethu  iddynt.  A  pha  ryfedd  eu  bod  mor  farbaraidd  ?  YsLyriwn 
mai  priodol  gwneyd  yr  adgof  hyn  o'r  hên  frawd  o  Lecheiddior, 
gan  y  bu  ei  weinidogaeth  arw  mor  fendithiol  i  laweroedd,  yn 
arbenig  yn  adeg  yr  adfywiad  dau  sylw. 

Er  nad  oedd  y  diwygiad  hwn  mor  nerthol,  o  ran  ei  effeithiau  ar 
gorff  a  theimlad  a'r  un  blaenorol,  eto  byddai  arddeliad  anghyffredin 
yn  fynych  ar  y  pregethu.  a  llawer  yn  tori  allan  ruewn  hwyl  gor- 
foledd.  Ond  plant  a  phobl  ieuainc,  gan  niwyaf,  a  fyddai  yn  eadw 
niwyaf  o  dwrf .  Bu  yr  adfywiad  hwu  yn  achubiaeth  i  uifer  luosog  o 
bechaduriaid,  fel  y  profodd  eu  bywyd  dilynol.  Ychydig  ohonynt 
bellach  sydd  i*w  cael  yn  mhlith  y  rhai  byw.  Heb  sou  am  yr  hyn  a 
wnaed  mewn  siroedd  ereill,  ac  yn  mysg  enwadáu  ereill,  ychwaneg- 
wyd  drwyddo  rai  miloedd  o  eneidiau  at  eglwysi  y  Methodistiaid 
yn  unig  yn  Sir  Gaernarfon. 

Eithr,  megys  yn  niwedd  pob  adfywiad  cyffrous,  pau  dderfydd  y 
cyffro,  ac  yr  oera  y  teimladau,  y  bydd  Uawer  yn  dychwelyd  at  eu 
hên  arferion,  felly  hefyd  y  bu  yn  niwedd  yr  adfywiad  hwn.  Yr 
oedd  diota  a  meddwdod  eto  mewn  rhwysg.  Dirwest,  f el  cymdeithas, 
heb  ei  geni,  na  neb  yu  breuddwydio  am  dani,  ac  eistedd  yn  y 
dafarn  yn  cael  eclrych  arno  gan  bawb  yn  beth  digon  parchus.  Bu 
hyuy  yn  fagl  i  lawer.  Ond  anlladrwydd  yn  benaf  a  fu  yn  nithio 
disgyblion  ieuainc  y  diwygiad.  Fel  yr  oedd  y  diwygìad  yn  oeri, 
gwnaeth  y  drwg  hwn  hafoc  difrifol  yn  yr  eglwysi,  a  hyny  hefyd 
ar  ryw  nifer  o'r  rhai  mwyaf  poethlyd  yn  ngwres  y  diwygiad. 
Wrth  weled  hyny,  tybiodd  rhai  fod  yr  hyn  a  fyddo  yn  deffroi  ac 
yn  gwresogi  teimladau  y  galon  yn  gwneyd  dynion  hefyd  yn  fwy 
agored  i  ymosodiadau  chwautau  anianol ;  ac  os  na  bydd  y  cyfryw 
deimladau  gwresog  dan  ddylanwad  sancteiddiol  yr  Yspryd  Glân, 
mae  yn  bur  debyg  y  gall  hyny  fod  yn  gywir. 

Pa  fodd  bynag,  daeth  un  daioni  parhaol  o'r  diwygiad  hwn.  Hyd 
y  gwelsom  ni,  byddai  pob  diwygiad  yn  deffroi  yr  eglwyà  at  ryw 
waith  penodol  a  fyddai  wedi  ei  ordeinio  iddynt  gan  eu  Harglwydd. 
Trwy  ddiwygiad  Beddgelert,  defErowyd  eglwysi  Arfon,  yr  ydym 
yn  sicr,  i  feddiannu  y  "  tir  lawer  iawn  oedd  eto  i'w  feddiannu." 
Yr  ydyni  yn  enwi  Arfon  o  hyd,  am  mai  am  y  rhan  hon  o'r  wlad  y 
gwyddom  oreu.  Y  daioni  anmhrisiadwy  a  ddaeth  i  eglwysi  Arfon, 
ac  am  a  wyddom  na  bu  yu  gyffelyb  mewn  manau  ereill,  trwy 
adfywiad  1832,  oedd  eu  deffroi  i  dalu  mwy  o  sylw  ar,  ac  i  arfer 
gwell  gofal  am,  y  plant  a  fegid  ynddynt.  Er  y  byddai  plant 
proffeswyr  yn  cael  eu  cychwyn  yn  yr  eglwysi  yn  flaenorol  i  hyn,  ac 
mewn  rhai  manau  yn  cael  eu  harfer  i  í;  ddywedyd  eu  hadnodau," 
ac  y  byddai  cyfarfodydd  a  elwid  yn  "  seiat  y  plant "'  yn  cael  eu 


244 

cynal  yma  ac  acw  ;  eto,  rywfodd,  nifer  bychan  mewn  cymhariaeth 
o'r  plant  hyny  a  fyddai  yn  aros  yn  yr  eglwysi  i  oedran  priodol  i'w 
derbyn  i  gytiawn  aelodaeth.  Byddent  yn  ymadael  o'r  eglwysi  yn 
dô  ar  ol  tô,  pan  gyrhaeddent  ddeuddeg  neu  bymtheng  mlwydd  oed. 
Barnai  yr  hên  bobl  nad  cymhwys  derbyn  rhai  pur  ieuainc  i 
gymundeb  heb  argoelion  lled  glir  ynddynt  o  ofn  yr  Arglwydd.  O 
leiaf,  felly  y  byddent  o  fewn  y  cylch  adnabyddus  i  ni.  Pe  buasai 
ystadegau  yn  cael  eu  casglu  a'u  cyhoeddi  y  pryd  hwnw  fel  yn 
bresenol,  ni  a  dybiem  y  buasai  y  nifer  ar  y  golofn,  "  Derbyniwyd  o 
hâd  yr  eglwys  "  yn  druenus  o  fychan.  Ond  gan  fod  yr  adfywiad 
hwn  yn  dylanwadu  mor  rymus  ar  blant  a  rhai  pur  ieuainc, 
dechreuwyd  meddwl  o  ddifrif  am  wneyd  y  goreu  ohonynt.  Ac  os 
ceid  rhyw  argoel  o  ddif rif wch  cref yddol  ynddynt,  hwy  a  dderbynid 
yn  bur  ieuainc  i  gyflawn  aelodaeth.  Ac  o  hyny  hyd  yn  bresenol, 
derbyniwyd  llawer  mwy,  fel  yr  ydym  ni  yn  credu,  i  aelodaeth 
eglwysig  o  hâdyr  eglwys,  fel  eu  gelwid,  nag  a  dderbyniwyd  o'r  un 
cyfeiriad  arall.  O'r  "  hâd  sanctaidd  "  hwn  bellach  y  gwneir  i  fyny 
y  corff  mawr  o'n  pregethwyr,  a'n  blaenoriaid,  a'n  prif  ddynion. 
Cyflawnodd  yr  Arglwydd  yn  nodedig  ei  addewid  arnom, 
"  Tywalltaf  fy  Yspryd  ar  dy  hâd,  a'm  bendith  ar  dy  hiliogaeth  ;  " 
a  daeth  y  meibion  yn  lle  y  tadau  yn  dywysogion — yn  Bwyddwyr  a 
dynion  blaenllaw — gyda'r  gwaith  da  trwy  holl  eglwysi  y  Cyfundeb; 
a'r  un  modd  daeth  y  merched  yn  lle  y  mamau  i  weini  i'r  Iesu  a'i 
achos.  Ni  a  gredwn  mai  diwygiad  1832,  yn  benaf  oll,  a  roes  y 
syinbyliad  hwn  o  wir  ofalu  am  hâd  yr  eglwys  yn  ein  Cyfundeb. 
Ac  mor  ryfeddol  a  fu  y  ffrwyth  !  Os  ydym,  fel  yr  ofna  rhai,  wrth 
dderbyn  rhai  ieuainc  fel  hyn  i  gyflawn  aelodaeth,  oherwydd  rliyw 
ddiffygion  neu  gilydd,  yn  dwyn  i  mewn  i'r  adeiladaeth  eglwysig  fwy 
nag  a  fyddai  ddymunol  o'r  defnyddiau  diwerth,  coed  a  gwair,  a 
sofl,  yr  ydym  trwy  yr  un  moddion  yn  cael  i'r  adeilad  y  defnyddiau 
mwyaf  gwerthfawr,  aur,  arian,  a  meini  drudfawr;  defnyddiau  y 
bydd  eu  gwir  werth  a'u  rhagoriaeth  o  hyd  yn  dyf od  yn  fwy-rwy  i'r 
golwg. 

Rhagfyr,  1878. 


ADFYWIAD     CREFYDDOL     Y     BLYNYDDOEDD 
1839  A  1840. 

Cyn  dyfod  i  ddechreu  ymdroi  gyda'r  adfywiad  bendithfawr  a  fu 
yn  y  blynyddoedd  a  nodir  yn  y  penawd  uchod,  priodol,  dybygem, 
fyddai  aroa  ychydig  gyda  diwygiad  arall,  yr  hwn,  os  nad  oedd  yn 
hollol  o  natur  grefyddol,  eto  ydoedd  y  peth  nesaf  at  hyny,  sef  y 


245 

Diwygiad  Dirwestol,  neu  Lwyr-ymataliaeth,  fel  ei  gelwid  ar  y 
cyntaf.  Yr  oedd  yr  ysgogiad  llwyr-ymataliol  wedi  eychwyn,  a 
gwneyd  gwaith  mawr,  yn  flaenorol  i'r  adeg  a  nodwyd  uchod,  ac 
wedi  parotoi  y  ffordd  yn  rhagorol  i'r  adf  ywiad  crefyddol  a  ganlyn- 
odd.  Yn  wir,  yr  oedd  y  diwygiad  a'r  adfywiad,  y  naill  yn  rhedeg 
i'r  llall,  fel  nas  gellid  ac  nas  dylid  ceisio  eu  gwahanu. 

Yn  flaenorol  i  doriad  allan  y  diwygiad  llwyr-yrnataliol,  yr  oedd 
diota  a  meddwdod  wedi  cyrhaedd  eu  pwynt  uchaf.  Yr  oeddynt  fel 
llifeiriant  o  lanw  cryf,  o  hyd  yn  codi  yn  uwch  uwch,  ac  yn  bygwth 
boddi  y  genedl,  pob  oed  a  gradd,  mewn  diluw  o  anghymedroldeb. 
Yr  oedd  yr  ymarfer  â  diodydd  meddwol  wedi  dyfod  yn  gyd-bleth- 
edig  â  holl  arferion  y  genedl,  yn  gymdeithasol,  teuluaidd,  a 
chrefyddol.  Tybid  nas  gellid  na  phrynu  na  gwerthu,  trafaelio  na 
gorphwys, bwyta  na chysgu,  pregethu,  priodi na  chladdu,  heb  eu  sym- 
byliad.  Ystyrid  na  byddai  y  croesaw  yn  gyflawn  mewn  tŷ  capel  na 
llettŷ,  nac  unrhyw  dŷ  arall,  oni  ddygid  y  ddiod  feddwol  i'r  bwrdd. 
Edrychid  ar  fasuachu  mewn  diodydd  meddwol  mor  barchus  ag 
unrhyw  fasnach— cadw  tafarn  mor  barchus  a  chadw  siop.  Yr 
oedd  eistedd  ac  ymdroi  yn  y  dafarn,  hyd  oriau  hwyr,  yn  beth  a 
dybid  nad  oedd  gan  neb  hawl  i'w  feio.  Ni  chyfrifid  undyn  yn 
feddw  os  gallai  rywfodd  eistedd  ar  ei  farch,  neu  gerdded  y  ffordd 
heb  syrthio  i'r  clawdd  ac  i'r  ffos.  Trwy  fod  mor  hawdd  cael 
trwydded  i  werthu  diodydd  meddwol  y  pryd  hwnw,  yr  oedd  yr 
holl  wlad  wedi  ei  llenwi  à  thafarndai,  a  llawer  ohonynt  yn  gutiau 
o'r  fath  isaf  yn  mhob  ystyr.  Ac  i  chwanegu  at  yr  afiwydd,  yr  oedd 
disgyblaeth  eglwysig  yn  yr  achos  o  ddiota  a  meddwdod,  rnewn 
lluaws  mawr  o  eglwysi,  yn  llesg,  gan  nad  oedd  llawer  o'r  swydd- 
ogion  eu  hunain  yn  ddigon  dieuog  i'w  gweinyddu.  Mae  llawer  o 
gwyno  genym,  ac  nid  heb  achos,  oherwydd  y  cynydd  dychrynllyd 
sydd  wedi  bod  ar  ddiota  a  meddwdod  yn  yblynyddoedd  diweddaf  ; 
ond  y  mae  eto  bellder  dirfawr  rhwng  y  drygau  hyn  â  chyfodi  i'r 
pwynt  uchel  y  buont  unwaith  ;  ac,  yn  wir,  ni  chyfodant  i  hyny 
byth  mwyach,  gwnaed  uffern  a'i  hofferynau  eu  gwala. 

Yr  oedd  llawer  o  bobl  grefyddol  a  dyngarol  yn  ystyriol  o'r 
sefyllfa  ddifrifol  yr  oedd  y  wlad  ynddi,  ac  eto  yn  methu  gwybod 
pa  'f  odd  i  atal  y  pla,  a  gwaredu  y  genedl  rhag  y  trychineb  ofnadwy 
oedd  yn  bygwth  llwyr  ddinystr.  Yr  oedd  pob  pregethu,  dysgu,  a 
rhybuddio  hyd  yma  yn  rhy  wan  i  atal  y  genllif.  Yr  oedd  hên 
arferion  y  wlad,  a'r  cawr  o  feddwdod,  yn  eu  dirmygu.  Yn  gyntaf 
oll,  ffurfíwyd  a  dechreuwyd  sefydlu  (Jynideithasau  Cymedroldeb, 
fel  eu  gelwid.  Yr  oedd  y  cymdeithasau  hyn  yn  anog  llwyr- 
ymataliad  oddiwrth  bob  gwirodydd  poethion,  ond  yn  caniatau 
ymarfer  cymedrol  o  bob  diodydd  meddwol  ereill.    Dechreuwyd 


246 

sefydlu  y  cymdeithasau  daionus  liyn,  fel  llawer  o  bethau  daionus 
ereill,  yn  America.  Yn  bur  fuan  daethant  i'r  wlad  hon,  ac  yn 
ebrwydd  yr  oedd  gan  bob  ardal  trwy  Gymru  ei  Chymdeithas 
Cymedroldeb.  Un  daioni  a  gynyrchodd  y  cymdeithasau  hyn  oedd 
agoryd  llygaid  dynion  da  i  weled  anferthwch  drygau  y  diodydd 
rneddwol,  ac  nad  oedd  neniawr  ddewis  arnynt.  Yr  oedd  drygedd 
meddwdod  yn  weledig  i  bawb  o'r  blaen,  ond  yr  oedd  drygedd  y 
diodydd  a*i  cynyrchai,  rywfodd,  o'r  golwg.  Gwelwyd  yn  fuan  fod 
y  cymedroldeb  hwn  yn  rhy  wan  i  gyfarfod  á'r  mawr-ddrwg.  Yr 
eithaf  a  ellid  ddiagwyl  oddiwrtho  fyddai  cadw  dynion  cymedrol 
rhag  myned  yn  anghymedrol;  ond  am  waredu  y  meddwon 
gwelwyd  ei  fod  yn  ddirmygus  o  eiddil  at  y  fath  amcan. 

Yn  America  drachefn  y  cychwynodd  yr  ysgogiad  llwyr-ymatal- 
iol.  Mae  ein  cefndryd  yr  ochr  arall  i'r  Werydd  wedi  rho'i  eyehwyn 
i  beth  mawr  o  ddaioni  yn  mhob  rhyw  fodd.  Mỳnai  Jonathan 
Edwards  mai  yno  y  dechreua  y  milflwyddiant ;  ac  y  mae  yr  argoel- 
ion  o  hyny  erbyn  hyn  yn  llawer  cryfach  nag  yn  ei  ddyddiau  ef . 
Llyncwyd  yr  idea  o  lwyr-ymataliad  yn  bur  fuan  yn  y  deyrnas  hon. 
Yn  Preston,  yn  Lancashire,  oa  ydyniyncofio  yn  gywir,  y  sefydlwyd 
y  (iymdeithas  Lwyr-ymataliol  gyntaf  o  f ewn  Prydain ;  rhyw  frawd 
yno  ag  atal  dywedyd  arno,  meddir,  yn  ei  sêl  yn  gwaeddi  y  gair 
total  yn  te-e-totaì,  a  fu  yn  achlysur  i  roddi  yr  enw  teetotal  ar  yr 
ysgogiad.  Daeth  yr  enw  hwn  yn  un  cyffredin  ar  lwyr-ymataliad, 
yn  enwedig  gan  ei  ddirniygwyr.  Yn  y  flwyddyn  1S35,  yn  un  o 
gapelau  Lerpwl,  y  ffurfiwyd  y  Gymdeithas  Lwyr-ymataliol  gyntaf 
yn  mhlith  y  Cymry.  Os  oes  rhai  o'r  ysgub  flaenffrwyth  hono  i'w 
cael  yn  mhlith  y  byw,  ac  wedi  parhau  yn  ffyddlawn  i'w  hym- 
rwymìad,  yr  ydym  ynbarnu  y  teilyngant  hwy  fawi  sylw  apharch. 

Yr  ydym  yn  cofio  yn  dda  fod  gŵr  o  Lerpwl  o'r  enw  Robert 
Williams,  tua'r  adeg  hon,  yn  dyfod  ar  ymweüad  at  berthynaaau 
iddo  yn  ardal  Dinorwig,  ac  yn  llawn  o'r  sêl  lwyr-ymataliol. 
Cyhoeddwyd  cyfarfod  iddo  yn  y  capel  i  ddwyn  yr  achoa  i  sylw  yr 
ardalwyr.  Aeth  y  cyhoeddiad  yn  ferw  gwyllt  farwy  y  chwarel,  a 
llanwyd  y  capel.  Y  noswaith  hono  yn  nghapel  Dinorwig,  cawsom 
y  fraint,  yn  nghyda  dau  o  frodyr  ereill  yn  y  weinidogaeth,  o 
lawnodi  yr  ymrwymiad  llwyr-ymataliol  ;  y  tri  phregethwr  cyntaf, 
dybygem,  a  wnaeth  hyny  yn  Nghymru.  Gcddefer  hyn  o  fóst.  V 
ddau  ereill  oeddynt  y  Parch.  Thomas  Edwards,  gweinidog  yr 
Annibynwyr  yn  Hbenezer,  a'r  Parch.  Ellis  Fouìkes,  yn  ddiweddaf  o 
Upper  Bangor;  gwýr  da  a  fuont  ffyddlawn  yn  ogwasanaeth  en 
Harglwydd  hyd  eu  bedd.  V  cyfarfod  hwn  yn  nghapel  Dinorwig 
fu  y  cyfarfod  llwyr-ymataliol  cyntaf  yn  y  wlad  hon  ;  a  bu  yn  dra 
llwyddiannus.     Vn  mhen  ycliydig  wytlino.-au  yr  oedd  yr  ardaloedd 


247 

cylchynol  yn  llawn  eyffro.  Titotaliaeth  oedcl  pobpeth.  Eywbryd 
cyn  hir  cyf  arf  uoru  â'n  hên  gyf aill,  y  Parch.  Griffith  Hughes,  Edeyrn 
a  dywedasorn,  "  A  wyddoch  chwi  beth,  Gruffydd  ?  yr  wyf  wedì 
myned  yn  ditotal.7'  Gan  rythu  ei  lygaid  arnom  mewn  syndod, 
gofynai,  "  Titotal !  beth  yw  hyny,  dywed  ?  "  "  Wel,  yr  wyf  wedi 
ymrwymo  i  beidio  profì  un  math  o  ddiod  feddwol."  Dywedai 
yntau,  "  Y  ffŵl  gwirion,  yn  gwneyd  sport  ohonot  dy  hun !  mae 
rhyw  chwilen  yn  dy  ben  di  er  pobpeth."  "  Chwilen  neu  beidio,'' 
meddem,  "  nid  oes  dim  arall  a  wna  y  tro  i  gyfarfod  â'r  holl  feddwi 
sydd  yn  llenwi  y  wlad."  Dropiwyd  y  mater  ar  hyny.  Cyn  hir 
aeth  cyffelyb  chwilen  i  ben  y  brawd  o  Edeyrn,  a  chafodd  yno 
ddigon  o  le  i  dyrfu  nes  bu  raid  i  Leyn  ac  Àrfon  a  manau  ereill 
deimlo  oddiwrthi.  Nia  gwyddom  am  neb  a  wnaeth  i'wy  yn  erbyn 
meddwdod  ac  arferion  drwg  ereill  sydd  yn  iaelu  dynoliaeth  ua'r 
hên  frawd  o  Edeyrn.     Pan  fydd  efe  marw,  caiff  yntau  glod. 

Yr  cedd  llawer  o'r  liên  frodyr,  yn  bregethwyr  a  blaenoriaid  ac 
ereill,  yn  edrych  ar  y  newyddbeth  hwn  yn  bur  auiheus.  A  pha 
ryfedd  ?  Yr  oedd  yn  beth  mor  ddyeithr  ac  mor  eithafol,  yn  dyfod 
am  ben  y  wlad  gyda'r  fath  ruthr,  ac  yn  bygwth  ehwyldroad  ar  hên 
arferion  ag  yr  oedd,  debygent  hwy,  yn  anmhosib]  gwneyd  heb- 
ddynt.  Eithr  mor  nerthol  oedd  yr  ysgogiad  fel  na  feiddiai  neb  ei 
wrthwynebu  ar  gyhoedd.  Ond  yn  raddol,  daeth  y  mwyafrîf  mawr 
o'r  hën  dadau  i  weled  priodoldeb  llwyr-ymataliad  fel  y  moddion 
mwyaf  llwyddiannus  i  sobri  ygenedl.  Yr  ydym  yn  cofio,  pan  oedd 
yr  ymrysonfa  yn  ei  phoethder,  fod  yr  hên  frawd  anwyl,  yr 
hybarch  John  Jones,  Tremadog.  yn  dyfod  i  Gyfarfod  Misol  yn 
Arfon,  ac  yn  gwneyd  datgania<l  rywbeth  i'r  perwyl  a  ganlyn, 
u  Nid  wyf  yn  cofìo  i  mi  fod  un  diwrnod  er  yn  fachgen  na  byddwn 
yn  arf er  rhyw  gymaint  o  ddiod  feddwol ;  ond  yr  wytlmos 
ddiweddaf  penderfynaia  roddi  prawf  têg  ar  lwyr-ymataliad. 
Daethum  i  Beddgelert  nos  Wener,  a  phregethais,  ac  aethuni  i'm 
gwely  heb  brofi  un  dafn.  Dydd  Sadwrn  daethuni  trwy  Xant 
Gwynant,  a  thros  Gorphwysfa,  ar  dywydd  oer  a  dryghinog,  i 
Eehoboth,  Llanberis,  at  yr  hwyr,  a  phregethais,  ac  aethmn  i'ni 
gwely  yno  hefyd  heb  brofi  un  dafn.  Doe  y  Sabboth  yr  oeddwn  yn 
pregethu  a  chyfranu  yn  Eehoboth  y  bore,  a  phregethu  yn  y  Capel 
Coch  am  ddau  a'r  nos,  a  chyfranu  yno.  Ac  wele  fi  yn  myned  i'm 
gwely  drachefn  nos  Sabboth,  gan  deimlo  yn  flin  a  llesg,  ond  heb 
brofi  yr  un  dafn  o  ddiod  feddwol.  Er  fy  syndod  yr  oeddwn  yn 
codi  y  boreu  heddyw  wedi  eyagu  yn  dda,  ac  heb  yr  hên  gur  yn  fy 
mhen,  gan  deimlo  mor  iach  ac  mor  hoew  a  phan  yn  ieuanc."  Gan 
godi  ei  ddwrn  bach,  a'i  lygaid  mawr  yn  tanio,  dywedai,  "  A 
bellach  Teetotal  am  byth  I  "      Derbyniwyd  y  cyffesiad  hwn  gan 


248 

bleidwyr  llwyr-ymataliad  oddiwrth  yr  hên  dad  o  Dremadog  yn 
gyfystyr  á  datganiad  o  f uddugoliaeth  lwyr. 

Ar  ol  i'r  ysgogiad  llwyr-yinataliol  ddechreu  gafael,  aeth  rhagddo 
gyda  nerth.  Yr  oedd  yn  syndod  mor  gyflym  yr  oedd  y  naill  ardal 
ar  ol  y  llall  yn  syrthio  i  mewn  iddo.  Eithr  ar  un  olwg,  nid  rhyfedd 
hyny  ychwaith  ;  yr  oedd  y  wlad  yn  aeddfed  iddo.  Ystyriai  dynion 
sobr  oedd  yn  goíidio  oherwydd  meddwdod  y  genedl  f od  "  cymedrol- 
deb"  wedi  troi  yn  fethiant.  Yr  oedd  diotwyr  a  meddwon,  lawer 
ohonynt,  f el  wedi  blino  ar  eu  diota  a'u  meddwi,  ond  eu  bod  rywf odd 
yn  methu  ymryddhau  o'r  hudoliaeth.  Gwelent  mai  eu  hunig  obaith 
am  ymwared  oedd  llwyr-ymataliad.  Y  canlyniad  a  fu  i  filoedd  a 
miloedd  o  feddwon  cyhoeddus  a  diotwyr  cyson  ddyfod  yn  üwyr- 
ymatalwyr  trwyadl  a  selog.  Cymerid  yr  ardystiad  dirwestol  y 
pryd  hyny  gyda  difrifwch  penderfynol,  a  pharhaodd  y  mwyafrif 
mawr  i  lynu  wrtho  yn  drwyadl  o  hyny  allan.  Glanhawyd  yr 
eglwysi  yn  llwyr,  yn  Bwyddogion  ac  aelodau,  oddiwrth  yr  liên 
gŵyn  a  roddid  yn  eu  herbyn  trwy  y  blynyddoedd  o  yfed  i 
ormodedd.  Alltudiwyd  y  ddiod  feddwol  yn  llwyr  ac  am  byth  o'r 
tý  capel  ac  o'r  llettŷ,  o'r  briodas  ac  o'r  angladd,  o'r  Cwrdd  Misol 
a'r  Gymdeithasfa.  Gwelid  bellach  y  gellid  gwneyd  pobpeth  yn 
llawer  gwell,  ac  yn  llawer  mwy  diberygl,  heb  ei  symbyliad ;  a 
daeth  y  fasnach  mewn  diodydd  meddwol  dan  fesur  o  warth. 
Sychwyd  a  diddymwyd  peth  aneirif  o  dafanidai  oedd  mor  hudol- 
iaethus  yn  llenwi  y  wlad.  Cynyrchodd  y  diwygiad  bendithiol 
hwn  y  fath  chwyldroad  yn  yr  arfer  o  ddiodydd  meddwol,  nad 
oedd  neb  yn  flaenorol  wedi  ei  ddychymygu  fod  yn  bosibl  i'r  fatli 
gyfnewidiad  gymeryd  lle  byth.  Ac  nid  rliyw  danchwa  o  gyffro 
byrhoedlog,  fel  y  gwelwyd  lawer  tro,  ydoedd;  ond  cychwynodd 
gyda  nerth,  ac  aeth  rhagddo  am  flynyddoedd  lawer,  gan  ddal  ei 
ffordd  a  chwanegu  cryfder.  Gwreiddiodd  mor  ddwfn  yn  ein 
Cyfundeb,  fel  bron  na  ddywedem  y  daeth  yn  un  o'i  elfenau 
hanfodol.  Mae  y  ffrwyth  o  hyn  i'w  gael  yn  ein  heglwysi  yn 
doreithiog  y  dydd  hwn.  Y  fath  nifer  o  awyddogion  ac  aelodau 
eglwysig  sydd  i'w  cael,  o  ran  dim  a  fu  a  wnelont  â  diodydd 
medcìwol,  yn  Xazareaid  o'r  bru  !  Nac  edrycher  yn  ddibris  ar  beth 
mor  ardderchog  a  hyn,  os  gwelwch  yn  dda !  Y  Duw  mawr  a  ẃyr 
pa  faint  o  ddiogelwch  ac  ymwared  i  filoedd  a  fu  eu  Xazareaeth 
hwn  !  Mae  yn  annirnadadwy  i  neb  y  daioni  a'r  diogelwch  a  ddaetfa 
i  bregethwyr  y  ('yfundeb,  heb  son  am  ereill,  trwy  y  diwygiad 
Dirwestol  bendithfawr  hwn.  Pe  buasai  y  diodydd  meddwol  wedi 
cael  llonydd  i  deyrnasu  gyda'r  un  rhwysg  am  y  deugain  mlynedd 
diweddaf  ag  y  buont  unwaith,  pwy,  atolwg,  erbyn  hyn  a  fuasai  yn 
ddiogel     rhag    eu    hudoliaethau    a'u    cwympiadau?      Llawer    a 


249 

gwympasant  hwy  yn  archolledig,  ie,  a  gwŷr  grymus  lawer  !  Yn  ben- 
difaddeu  teilynga  y  diwygiad  llwyr-ymataliol  gael  lle  helaeth  a  lle 
parchus  yn  hanes  ein  Cyf  undeb  a'n  cenedl.  Os  y w  Dirwestiaeth  wedi 
llacio  ei  gafael  ar  luaws  yn  yr  eglwysi,  hyny  sydd  am  fod  pethau 
daionus  ereill,  a'r  Efengyl  yn  eu  plith,  wedi  Uacio  eu  gafaelîon  yn 
gyffelyb  ;  a  phan  ddêl  adfywiad  ar  grefydd,  daw  adfywiad  hefyd 
ar  Ddirwest. 

Fel  y  sylwyd,  darfu  i'r  diwygiad  Dirwestol  barotoi  y  ffordd  i'r 
adfywiad  crefyddol,  a  daeth  y  naill  i  niewn  megys  yn  ysgil  y  llall. 
Yr  oedd  yr  adfywiad  hwn  o  nodwedd  wahauol  i*r  un  arall  y 
gwyddom  am  dano.  Ei  nodwedd  mewn  gair  oedd  dicys  a 
dystaic,  megys  "trwy  losgiad  a  chynyd  tàn,"  heb  ddim  bra 
cyffrous  yn  perthyn  iddo.  Oherwydd  ei  nodwedd  dystaw  hw 
ni  fynai  rhai  ei  alw  yn  ddiìoygiad  o  gwbl.  Dechreuodd  yn  ddidrwst 
yn  y  flwyddyn  1839,  neu  gynt ;  a  pharhaodd  i  fyned  rhagddo  nas 
gwyddom  yn  gywir  dros  ba  hyd.  Dylifai  dynion  o  bob  oed  a 
gradd  i'r  eglwysi.  weithiau  gynifer  a  deg  neu  ddeuddeg  ar 
unwaith,  a  hyny  mewn  pwyll  ac  wedi  bwrw  y  draul,  yn  fwy  fel 
mater  o  gydwybod  a  barn  nag  o  deimladau  cynhyrfus.  Ac  0 !  mor 
ddymunol  fyddai  yr  olwg  arnynt :  Pe  caem  adfywiad  eto  fel  a 
ddymunem  ni,  un  fel  hwn  a  fyddai.  Er  nad  oes  genym  ystadegau  i 
brofi,  eto  meiddiwn  ddywedyd  y  bu  y  chwanegiadau  at  yr  eglwy.-i 
trwy  y  wlad,  a  chyda'r  amrywiol  enwadau.  yn  amryw  flloedd  o 
rifedi.  Yr  hyn  hefyd  a  wnaeth  yr  adfywiad  mor  dra  dymunol 
ydoedd,  mai  ychydig  iawn,  os  braidd  neb,  o'i  ddychweledigion 
a  droes  allan  yn  siomedig.  Nid  peth  dyeithr  y  pryd  hyny  fyddai 
gweled  teulu  cyfan — gŵr,  a  gwraig,  a  phlant,  fel  wedi  penderfynu 
y  c^estiwn  gyda'u  gilydd  cyn  cychwyu,  yn  dyfod  i  mewn  i'r 
eglwys  ar  unwaith.  Daeth  nifer  mawr  o  afradloniaid  y  diwyg- 
iadau  blaenorol  adref  yn  ol  yn  yr  adfywiad  hwn,  wedi  eu  sobri 
gan  Ddirwest  a'u  dwyshau  gan  y  gwirionedd,  a  hên  greithiau  y 
diwygiadau  gynt  megys  wedi  eu  hailagor  yn  eu  teimladau. 

Ni  a  dybygem  mai  yr  hyn  fu  y  moddion  mwyaf  arbenig  i 
gynyrchu  y  chwanegiadau  lluosog  hyn  at  yr  eglwysi  oedd  y 
nodwedd  gymhelliadol  ar  bregethu  a  ddaeth  yr  adeg  hon  i  fwy  o 
arferiad.  Yr  oedd  y  pregethu  wedi  bod  cyn  hyn,  mae  yn 
ymddangos,  yn  fwy  o  athrawiaethol  nac  o  ymarferol,  a'i  amcan  yn 
fwy  at  adeiladu  yr  eglwys  na  dychwelyd  y  byd.  Yr  oedd  Dirwest 
erbyn  hyn  wedi  gwaredu  Uuawa  niawr  iawn  o  ddiotwyr  a  meddwon 
o  gyfeddach  y  dafarn,  a'u  gwneyd  yn  ddynion  sobr  a  dichlyn,  yn 
wrandawyr  cyson  ac  yn  aelodau  ffyddlawn  o'r  Ysgol  Sabbothol. 
Er  y  byddai  llawer  ohonynt  yn  teimlo  yn  ddwys  dan  y  pregethau, 
eto  rhywfodd  ymesgusodent  rhag  dyfod  yn  mlaen  i  wneyd  proffes 


250 

gyhoedcìus  o  Grist  a'i  grefydd,  er  y  teimlent  mai  hyny  a  ddylasent. 
Gallem  feddwl  na  bu  yn  ein  gwlad  na  chynt  na  chwed'yn  gymaint 
o  wrandawyr  yn  cloffi  rhwng  dau  feddwl,  ys  dywedir,  âg  yn  yr 
adeg  dan  sylw.  Uh  o'r  rhai  cyntaf  i  ganfod  a  theimlo  i'r  byw  yn 
herwydd  y  lluaws  mawr  gwrandawyr  hyn  oedd  yr  enwog 
bregethwr  John  Jones,  Talysarn ;  ac  a'i  ddawn  anghydmarol  efe  a 
ymroes  i  ymosod  ar  a  chwalu  eu  gau  lochesau.  Dilynwyd  ef  gan 
ereill,  fel  y  daeth  y  wedd  gymlielliadol  a  nodwyd  ar  bregethu  yn 
beth  cyffredinol ;  a  bu  dros  dynihor  yn  hynod  o  lwyddianus.  Yr 
oedd  y  nodwedd  hwn  ar  y  weinidogaeth  ar  y  cyntaf  braidd  yn 
beth  newydd,  ac  felly  yn  cael  mantais  i  daro  rhyw  fan  ar 
feddyliau  dynion,  os  priodol  dyweyd,  na  fu  nemawr  o  guro  arno 
yn  rlaenorol,  ac  felly  yn  cael  ei  deimlo  yn  fwy  byw.  A  mawr  f u  y 
llwyddiant.  Yn  y  cyfnod  hwn  galwycl  allan  yr  holl  destynau  hyny 
oedd  yn  rhodcli  mantais  i'r  wedd  gymhelliadol  hon  o  bregethu 
ddyfod  i"w  llawn  waith,  megys,  "  Nid  ymryson  fy  Yspryd  i  á  dyn 
yn  dragywydd."  "  Pa  hycl  yr  ydych  chwi  yn  cloffi  rhwng  dau 
feddwl?"  "  Pe  dywedasai  y  prophwyd  beth  mawr  wrthyt,"  &C. 
"Tâl  dy  addunedau  i'r  Arglwydd."  "  Canys  pwy  a  ddiystyrodd 
ddydd  y  pethau  bychain?"  "Nid  wyt  ti  bell  oddiwrth  deyrnas 
Dcluw."  "  A  hwy  oll  a  ddechreuasant  yn  unfryd  ymesgusodi."  "  Vr 
wyt  ti  o  fewn  ychydig  i'm  henill  i  fod  yn  Gristion,"'  yn  nghyda'r 
cyffelyb  destynau.  Tybiwyd  gan  lawer  ar  y  pryd  fod  y  testynau  hyn 
a'u  cyffelyb  wedi  eu  dyhysbyddu  gan  amled  y  pregethu  arnynt 
Eithr  bu  i'r  cyfeiriad  cymhelliadol  hwn  ar  bregethu  ei  dymhor. 
Gweithiodcl  yn  dda  dros  ryw  acleg,  ac  yna  dechreuodd  yn  raddol 
golli  ei  afael  ar  y  gwrandawyr.  Dichon  y  cariwyd  y  clull  hwn  o 
bregethu  gan  rai  brodyr  yn  rhy  bell.  Yn  eu  sêl  aeth  eu  cymhell 
ganddynt  yn  ddirgymhell ;  neu  pa  air  a  ddywedwn  ?  Tybiodd  y 
gwrandawyr,  ac  nicl  heb  achos  bob  amser,  fod  gan  y  pregethwr 
fwy  o  awydd  i'w  proeelytio  i'r  eglwysna'u  henill  at  Grist,  a  chau- 
asant  eu  drysau  yn  erbyn  y  fath  amcan  gyda  dirmyg. 

Hwyrach  mai  Cadwaladr  Owen,  Dolyddelen,  o  bawb  a  fu  y  mwyaf 
llwyddianua  yn  yr  adeg  hon,  ac  yn  wir  drwy  ei  oes,  i  ddeffroi 
meddyüau  clynion  a'u  dychwelyd  at  Grist  a'i  grefydd.  Deuai  ar 
gyhoecldiad  drwy  y  naill  ran  neu  y  llall  o'r  wlad  yn  aml,  ond  nid  yn 
rhy  aml— i  hyny  yr  oedd  wedi  ei  dori  allan ;  a  byddai  y  wlad  yn 
du  am  ei  weinidogaeth.  Pan  y  deuai,  byddai  y  dyfroedd 
megys  yn  frigwyn  ar  ei  ol — y  dychweledigion  yn  aml.  Gyda  llaw, 
a  oes  neb  cyfarwydd  a  rydd  ysgrif  yn  y  Dry*<>rfa  ar  dclirgelwch 
llwyddiant  y  gẃr  hynod  hwn  fel  pregethwr?  Xi  chyfrifid 
ef  mewn  un  níodd  yn  bregethwr  mawr,  ac  nid  amcanodd  efe 
erioed  at  hyny.     Yr  oedd  ganddo  gyflawnder  o  ddawn  ymadroddi 


251 

yn  rhwydd  a  rhag  blaen ;  ac  y  mae  hyny  yn  rhywbeth  i 
bregethwr ;  ond  yr  oedd  ac  y  mae  llawer  mor  rhwydd  eu  dawn  âg 
yntau.  Dyma  un  dirgelwch,  dybygem,  am  ei  fawr  lwyddiant  : 
yr  oedd  ei  yspryd  yn  cael  ei  wresogi,  a'i  ddawn  ei  thymheru  gan 
gariad  Crist.  A  theimlai  ei  wrandawyr  mai  ei  amcan  syml  a 
íyddai  eu  hachubiaeth.  Tra  byddai  rhai  o'i  wrandawyr  yn  cadw 
gwyliadwriaeth  rhag  i  ddim  ddyfod  i  niewn  trwy  ddrws  y 
proselytio,  deuai  Cadwaladr  Owen  o  hyd  i  ryw  agen  yn  eu  cyd- 
wybod,  ac  heb  eu  cenad  elai  i  mewn  trwy  hono,  meddiannai'r  castell 
a  chwympai  gedyrn.  Diau  fod  ei  goffadwriaeth  yn  barchus  gan 
laweroedd  fel  eu  tad  yn  Nghrist. 

Gŵr  arall  y  bu  ei  weinidogaeth  yn  llwyddianus  hynod,  yn  adeg 
y  chwanegiadau  mawrion  at  yr  eglwysi,  oedd  Griffith  Williams, 
Bwlan.  Yn  nhŷ  Capel  Uchaf,  Clynnog,  yr  oedd  efe  yn  byw  pan 
ddechreuodd  bregethu.  Gan  ei  fod  yn  ŵr  priod,  ac  heb  gael  dim 
manteision  dysgeidiaeth,  ac  yn  gyffredin  o  ran  gwybodaeth,  bu 
gradd  o  wrthwynebiad  iddo  gael  dechreu  pregethu.  Ond  yn  fuan 
ar  ol  dechreu,  daeth  rhyw  eneiniad  hynod  ar  ei  weinidogaeth. 
Byddai  y  cynulleidfaoedd  yn  fynych  yn  toddi  yn  foddfa  o  ddagrau 
dani,  ac  weithiau  yn  tori  allan  mewn  gorfoledd.  Yr  enilìgar  oedd 
nodwedd  ei  weinidogaeth  yntau,  fel  y  brawd  o  Ddolyddelen,  a 
llaweroedd  a  droes  efe  at  yr  Arglwydd.  Gwyddoni  i  gynifer  a 
deuddeg  a  phymtheg  gael  eu  dychwelyd  trwy  ei  weinidogaeth  ar 
unwaith,  a  hyny  hefyd  heb  ddim  o'r  dirgymhell.  Buddugoliaeth 
nawsaidd  yr  Efengyl  oedd  yma  yn  toddi  ac  yn  enill  !  0  !  mor 
fendigedig  !  Mae  coffa  cynhes  am  Griffith  Williams,  Bwlan,  mewn 
llawer  mynwes  hyd  heddyw.  Tymhor  yr  adfywiad  neu  y  chwan- 
egiadau  lluosog  hyn  at  yr  eglwysi,  a  f u  tymhor  byr  ei  weinidog- 
aeth  yntau.     Yna  bu  farw. 

Yr  amser  a  ballai  i  ni  ymdroi  gyda  brodyr  ereill  y  bu  eu  gwein- 
idogaeth  yn  fendithiol  er  dychweliad  pechaduriaid  at  Grist  a'i 
grefydd  yn  y  cyfnod  llwyddianus  dan  sylw.  Er  mai  anfynych  y 
byddai  y  nerthol  iawn  i'w  deimlo  gyda'r  pregethu  yn  y  cyfnod 
hwn  fel  yn  y  diwygiadau  blaenorol,  eto  yr  oedd  yn  hawdd 
pregethu,  o  achos  yr  oedd  rhyw  atdyniad  dedwydd  yn  y 
gwrando. 

Y  ffrwyth  parhaus  i'r  eglwysi,  fel  canlyniad  i'r  adfywiad  hwn, 
a  fu  mwy  o  weithgarwch  crefyddol.  Chwanegwyd  iddynt  luaws 
mawr  o  ddynion  gwir  dda,  dynìon  pwyllog,  o  wybodaeth  a  barn, 
y  rhai  a  droisant  allan  yn  weithwyr  ymroddgar  gyda  holl  ranau 
gwasanaeth  Duw.  A  bu  dda  iawn  i'r  eglwysi  eu  cael  ar  y  pryd. 
Yíae  dychweiedigion  yr  adfywiad  ddeugain  mlynedd  yn  ol,  er  eu 
bod  yn  Uawer  y  pryd  hyny,  erbyn  hyn  wedi  myned  yn  ychydig ; 


252 
ac 


eto  mae  y  nifer  ohonynt  Bydd  i'w  cael  wedi  eu  profi  yn  weith- 
wyr  difefi,  ac  o  hyd  yn  cadw  tua'r  blaen. 
Mawrth,  1879. 


ADFYWTAD    CREFYDDOL    Y    FLWYDDYN   1859. 


Ceisiasom  alw  sylw  ein  darllenwyr  yn  barod  at  ddiwygiadau 
crefyddol  y  blynyddoedd  1818,  1832,  ac  1839.  Y  nesaf  yn  rhestr 
diwygiadau  Cymru  oedd  yr  un  a  fu  yn  y  flwyddyn  1859.  A  hwn 
hefyd  fel  un  cyffrous  a  chyffredinol  iawn  a  fu  yr  un  diweddaf ;  ac 
y  mae  hyny  bellach  er's  ugain  mlynedd.  Tra  yn  bwriadu  gwneyd 
rhyw  adolygiad  ar  y  diwygiad  hwn,  fel  ar  y  rhai  a'i  blaenorodd, 
edrychasom  i'r  Drysorfa  am  y  fiwyddyn  hono— 1859 ;  a  gwelsom 
fod  y  diwygiad  hwn  wedi  cael  cyflawnder  o  le  ynddi  gan  ohebwyr 
o  wahanol  barthau'r  wlad.  Ceir  yma  ddwy  ysgrif  arweiniol,  ys 
dywedir;  un  yn  rhifyn  Ebrill,  gan  y  gŵr  anwyl,  y  diweddar 
Barch.  Thomas  Edwards,  Penllwyn.  yn  rhoddi  hanes  manwl  am 
ddechreuad  y  diwygiad,  ac  un  arall  yn  mis  Hydref  gan  y  Parch. 
Jolm  Jones,  Castellnewydd  y  pryd  hwnw,  yn  rhoddi  hanes  cynydd 
y  diwygiad  hyd  hyny,  yn  nghydag  amddiffyniad  iddo.  Ddarllen- 
ydd !  os  ydyw  y  gyfrol  hono  o'r  Drysorfa  yn  dy  f eddiant,  ni  a'th 
gynghorwn  i  ddarllen  y  nodiadau  a  geir  ynddi  ar  y  diwygiad  dan 
sylw;  ac  nid  rhyfedd  os  bydd  i  ti  deimlo  rhywbeth.  Dichon  yr 
edrycha  rhai  ar  ryw  hanesion  fel  hyn  a  groniclir  yn  y  Drysorfa,  a 
misolion  ereill,  ar  y  pryd  yn  bethau  digon  diwerth;  ond  fel  y 
treigla  amser  rhagddo,  bydd  eu  gwerth  o  hyd  yn  mwyhau;  ac 
mewn  oesoedd  a  ddêl  byddant  uwchlaw  eu  prisio.  Wrth  weled 
fod  y  diwygiad  hwn  wedi  cael  y  fath  gyflawnder  o  le  yn 
nghylch-gyhoeddiad  ein  Cyfundeb,  yr  oeddym  yn  petruso  ai  doeth 
ynom  a  fuasai  gwneyd  rhyw  sylw  pellach  ohono.  Ond  gan  i  ni 
ddechreu  gyda'r  diwygiadau,  teimlem  awydd  gwneyd  rhyw  lun  o 
orpheniad.  Ac  wrth  ystyried  hefyd  fod  oes  arall  wedi  codi  er 
liyny,  ac  felly  doeth  neu  beidio,  ni  a  grynhown  yn  nghyd  rai  o 
brif  ffeithiau  y  diwygiad.  yn  nghyda'r  gwersi  y  mae  hyn  yn  eu 
cymhell  arnom  yn  ein  hadeg  bresenol  hon. 

Wrth  sylwi  ar  y  nodiadau  yn  y  gyfrol  hon  o'r  Drysorfa  (1869), 
gwelwn  fod  y  diwygiad  liwn  wedi  tori  ar  y  wlad  mewn  adeg  yr 
oedd  gwir  angen  am  dano.  Ymddengys  fod  mawr  gwyno 
oherwydd  iselder  crefydd  ysprydol,  a  difaterwch  cyffredinol  y 
genedl  o  bethau  Dwyfol,  yn  fiaenorol  i  doriad  allan  y  diwygiad 
hwn,  cyffelyb  i'r  cwyno  sydd  gan  ddynion  difrifol  yn  yr  adeg 


253 

bresenol  hon.  Adeg  ydoedd  o  "  sychder  mawr"  fel  y  pryd  hwn. 
Cwynid  y  pryd  hyny,  niegys  yn  awr,  er  amled  y  pregethu,  mai 
ychydig  iawn  oedd  y  llwyddiant.  Yr  oedd  blwyddyn  a  dwy  o 
bregethu  cyson  a  da  yn  niyned  heibio  mewn  llawer  man  heb  un 
argoel  fod  neb  yn  cael  eu  hachub.  Ac  oddigerth  am  y  derbyniad  a 
wneid  o  "  hâd  yr  eglwys,"  buasai  y  Ueihad  mewn  llawer  eglwys  yn 
ddifrifol.  Yr  oedd  rhai  eglwysi,  fe  ddywedir,  yn  gwywo  ymaith 
yn  brysur,  ac  amryw  o  rai  bychain  a  gweiniaid  ar  ddiflanu.  Ceid 
y  bobl  ieuainc  perthynol  i'r  eglwysi — y  lluaws  ohonynt,  yn  boenus 
o  afreolus  a  phenrhydd,  ac  yn  ddiafael  mewn  pethau  crefyddol.  Ac 
yr  oedd  y  rhai  i  arfer  gweddi  gyhoeddus  o  hyd  yn  lleihau.  Cwynid 
fod  lluaws  mawr — y  mwyafrif  fe  ddywedir — o'r  rhai  oedd  yn 
proffesu  crefydd,  heb  gymaint  â  rhith  o  addoli  Duw  yn  eu  tai.  Yr 
oedd  y  diffyg  crefydd  hwn  drachefn  yn  y  rhai  a  broffessut 
grefydd,  yn  rhoddi  mantais  i  bechodau  rhyfygus— i  annuwioldeb  o 
bob  math,  i  dori  allan  yn  fwy  cynyddol  a  beiddgar.  Ac  yr  oedd 
llawer  o  ddynion  difrifol  yn  ofni  ac  yn  petruso  pa  beth  a  ddeuai 
o'r  genedl. 

Ond  yn  adeg  y  sychder  mawr  hwn  ar  grefydd  y  genedl,  fe 
gofiodd  Duw  am  danom,  a  gwlawiodd  gawodydd  graslawn  ar  ei 
etifeddiaeth  wedi  ei  blino  gan  hir  sychder,  nes  mewn  gwirionedd 
y  daeth  yr  anialwch  i  flodeuo  fel  rhosyn.  Daeth  amser  i'r  adar 
ganu — clywid  llaia  y  ddurtur  yn  ein  gwlad — llygaid  y  deillion  a 
chlustiau  y  byddarion  a  agorwyd—  daeth  y  cloff  i  laniu  fel  hydd,  a 
thafod  y  mudan  i  ganu.  Do  !  fe  brofodd  ein  cenedl  gyflawniad 
llawn  yn  y  flwyddyn  ryfedd  hon  o'r  ymadroddion  godidog  uchod. 
Y  fath  gyfnewidiad  rhyfeddol  a  ddaeth  dros  y  wlad,  a  hyny  mewn 
byr  amser  !  Er  na  pharhaodd  y  diwygiad  yn  hir,  eto  yr  oedd  yn 
dda  odiaeth  ei  gael  ar  y  pryd.  Ac  fel  y  cawn  ddangos  eto,  nid 
ydyw  ei  ffrwyth  wedi  colli  i  eglwysi  Cymru  hyd  heddyw.  A  da 
fyddai  i  ni  gofio  fod  yr  un  gallu  Dwyfol  a  wnaeth  rymusderau  yn 
yr  amser  gynt,  i'w  gael  eto  i  wneyd  yn  gyffelyb,  a  llawer  mwy, 
ond  ei  geisio  o  ddifrif . 

Oddiwrth  y  cofnodau  yn  y  Drysorfa,  ymddengys  fod  y  blyn- 
yddoedd  hyn— 1858  a  1859,  yn  "  flynyddoedd  deheulaw  y  Goruchaf  " 
niewn  amrywiol  wledydd  heblaw  Cymru.  Torodd  diwygiad 
grymus  allan  ar  y  pryd  yn  Ngogledd  Iwerddon,  ac  hefyd  yn 
Scotland,  ac  yn  Sweden  a  Xorway.  Ond  yn  America  y  bu  yn 
fwyaf  grymus  a  chyffredinol  o  unman.  Dechreuodd  yno  yn 
nechreu  y  flwyddyn  1858,  neu  gynt,  mewn  canlyniad  i  gynal 
cyfarfodydd  gweddi'au  bob  canol  dydd  gwaith  yn  Xew  York  i 
ddechreu,  ac  yna  yn  yr  holl  brif  drefydd.  A  chyn  diwedd  y 
flwyddyn,  yr  oedd  wedi  ymdaenu  dros  yr  holl  Dalaethau  Gog- 


254 

leddol,  a  Deheuol  mewn  rhan.  Dichon  mai  hwn  a  fu  y  diwygiad 
mwyaf  cyffredinol  a  gaed  erioed  yn  yr  [Jnol  Dalaethau,  ac  hefyd  y 
mwyaf  lhvyddiannus.  A  pharhaodd  i  fyned  rhagddo  heb  oeri 
llawer,  hyd  oni  ddaeth  y  cyffro  politicaidd  o  ethol  Arlywydd  i'w 
lwyr  ddiffoddi,  yr  hyn  hefyd  a  ddiweddodd  mewn  rhyf  el  gartrefol 
o'r  fath  fwyaf  ffyrnig  a  dinystriol.  Mae  yn  eglur,  debygem,  nad 
y\v  diwygiad  crefyddol  a  chyffro  politicaidd  erioed  eto  wedi  gallu 
cydfyw  â*u  gilydd;  ac  mae  yn  debyg  nas  gallant  byth.  Bhydd 
"  Llyfr  y  brophwydoliaeth"  ar  ddeall  i  ni  yn  ddigon  clir,  mai  ar  ol 
i  "  ryfel  y  dydd  hwnw,"  a'r  "daeargryn  fawr,  yr  hon  ni  bu  ei 
chyffelyb  er  pan  yw  dynion  ar  y  ddaear,"  orphen  eu  gwaith,  y  tỳr 
y  diwygiad  mawr  a  gogoneddus  diweddaf  ar  drigolion  ÿ  ddaear. 
A  raid  i  ni  aroa  eto  yn  Nghymru  heb  adfywiad  crefyddol,  hyd  ar 
ol  i  gyffro  yr  Etholiad  Cyffredinol  sydd  i  fod  cyn  hir  bellach 
dawelu  arnom?  Os  felly,  rhaid  i  lawer  syrthio  i'w  beddau  heb  na'i 
weled  na'i  brofi ;  a  rhaid  i  ddynion  da  y  genedl  rwyf o  eto  yn  galed 
dros  ryw  dymhor,  yn  groes  i'r  llanw  cryf  o  ddifaterwch  sydd  yn 
llifeirio  i'w  herbyn. 

Cawn  bob  hysbysrwydd  yn  nghyfrol  1859  am  y  pryd,  y  lle,  a'r 
modd  y  dechreuodd  y  diwygiad  sydd  i  fod  genym  dan  sylw.  Mae 
yr  hanes  am  ei  ddechreuad,  dybygem,  yn  un  hynod  o'r  dyddorus ; 
a  bydd  i  ni  ymdroi  ryw  gymaint  gyda  hyny.  Dechreuodd  gyda'r 
Methodistiaid  yn  Yspyttŷ  Ystwyth,  Sir  Aberteifi,  yn  niwedd  y 
flwyddyn  1858.  Yr  oedd  wedi  dechreu  gyda'r  AYesleyaid  mewn 
rhyw  fanau  yn  flaenorol,  ond  yn  yr  un  sir.  Yr  hyn  fu  yn  foddion 
i'w  gychwyn  oedd  dyfodiad  gweinidog  ieuanc  o  Gymro,  perthynoi 
i  Gyfundeb  y  Wesleyaid,  i'r  wlad  hon  o'r  America,  y  Parch. 
Humphrey  R.  Jones.  Yr  oedd  wedi  ei  fedyddio  yn  helaeth  âg 
yspryd  diwygiad  cyn  eychwyn  ;  a  daeth  i'r  hên  wlad  gyda'r  amcan 
o  ddeffroi  yr  eglwysi  We.deyaidd  at  eu  gwaitli.  Ond  yr  oedd  yn 
ddigon  anenwadol  i  amcanu  gwneyd  hyny  gyda  pha  enwad  bynag 
y  caffai  gyfle.  Yr  oedd  feîly  yn  meddu  yspryd  diwygiwr  o'r  iawn 
ryw.  Yn  mhell  y  bo  yr  yspryd  enwadol  yma  !  Arwydd  er  daioni, 
arwydd  fod  yr  háf  yn  nesu,  yw  fod  y  gwahanol  enwadau  yn 
tueddu  i  ymgymysgu  ychydig  â'u  gilydd  weithiau.  Idea  gampus 
oedd  y  "  Cyfarfodydd  (iweddiau  EJndébOl.'1  Ysywaeth,  profodd  yr 
awyrgylch  grefyddol  yn  rhy  oer  iddynt  hyd  yma  i  allu  byw  yn 
hir.  Da  fu  y  cynyg,  serch  hyny ;  daw  yn  gynesach  bob  yn 
ychydig.  Ámeas  .Mr.  II.  R.  .lones  oedd  deffroi  yr  eglwysi  a'u 
swyddogion  at  eu  gwaith.  Ystyriai  y  gẃr  da  hwn  mai  gobaith 
gwan  oedd  am  ddeffroi  y  l)yd  onid  ellid  Uwyddo  i  ddeffroi  yr 
eglwy.-i.  A  diau  ei  fod  yn  gywir.  Da  fyddai  i  ni  ystyried  fod 
eglwys  gysglyd,  a  chrefyddwyr  difraw,  ar  ffordd  achubiaethy  byd. 


255 

Wrth  Bglwya  a  gweinidog  felly  y  dywed  y  Pen  Mawr,  "  Mi  a'th 
chwydaf  di  allan  o'm  genau."     Dychrynwn,   a   deffrown  at  ein 
gwaith. 
Yr  oedd  y  eynhwrf  yn  ngwersyll  y  Wesleyaid,  ag  y  bu  Mr.  Jones 

yn  offerynol  i*w  gyffroi,  yn  cael  edrych  arno  gan  y  Methodistiaid 
gyda  mesur  o  ddirmyg.  Yr  ydym  yma  yn  arfer  y  termau  Metho- 
distiaid  a  Wesleyaid,  cofier,  nid  o  briodoldeb,  ond  er  hwylusdod. 
Sÿlwai  Mr.  Edwards,  Penllwyn,  u  Mae  son  fod  rhywbeth  tua 
Thre'rddol  yua  er's  tro;  ond  nid  yw  yr  hanes  yn  cael  llawer  o 
effaith  arnom  ;  yr  ydym  yn  hynod  o  anghrediniol,  ac  i  raddau  yn 
rhagfarnllyd  hefyd  ;  ond  nis  gwyddom  yn  iawn  beth  i  wneyd  ohono 
hefyd."  Cyfaddefiad  gonest,  priodol  i  feddwl  pur  y  brawd  anwyl 
o  Benllwyn.  Ond  newidiodd  Mr.  Edwards  ei  feddwl  cyn  liir  am  y 
gweinidog  Wesleyaidd,  a'r  cyffro  y  bu  yn  foddion  i'w  gynyrchu. 
Yn  ei  ysgrif  dywed,  "  Bydd  genym  barch  mawr  i'r  gẁr  hwn  fel  un 
sydd  wedi  bod  yn  offeryn  yn  llaw  Duw  i  ddeffroi  yspryd  amryw  i 
ddechreu  ;  a  hyderwn  y  bydd  llwyddiant  mawr  ar  ei  lafur  yn 
mhob  man  lle  byddo."  Yr  oedd  Mr.  Edwards,  fel  y  gwelwn,  yn 
agored  i  argyhoeddiad — yn  ddigon  rhydd  i'w  gyffesu,  ac  yn  ddigon 
gwrol  i'w  ddilyn. 

Daeth  y  gŵr  effro  hwn  i  gymydogaeth  Yspyttý  Ystwyth,  a 
dechreuodd  gynhyrf  u  ei  frodyr  Wesleyaidd  yno.  A  daeth  i  gyfar- 
fyddiad  â'r  Parch.  David  Morgan,  gweinidog  gyda'r  Methodistiaid. 
Edrychai  Mr.  Morgan  ar  y  cyffroad  ar  y  cyntaf  gyda  mesur 
helaeth  o  ragfam,  fel  yn  wir  yr  edrychai  y  Methodistiaid  yn 
gyffredinol  arno.  Ond  wrth  ddyfod  yn  nêa  i'w  gyfeillach,  gwelai 
a  theimlai  nad  oedd  yspryd  ac  amcan  Mr.  Jones  mewn  un  modd  yn 
beth  i'w  ddiystyru.  Ac  wrth  ymrwbio  yn  eu  gilydd,  dechreuodd 
Mr.  Morgan  gyfranogi,  rywfodd,  o  yspryd  y  diwygiwr  ieuanc  o'r 
America.  Gadawn  i  Mr.  Edwards,  Penllwyn,  gael  adrodd  yr 
hanes  yn  ei  eiriau  ei  huu :  "  Mae  Mr.  H.  R.  Jones  yn  awgrymu  i 
Mr.  Morgan  nad  yw  pethau  yn  iawn  fel  y  maent  yn  bresenol — fod 
diffyg  yn  y  pregethwyr  a'r  pregethu,  ac  yn  fwy  na'r  cwbl  diffyg 
yspryd  grâa  a  gweddíau  yn  yr  eglwysi.  Mae,  mewn  gwirionedd, 
yr  un  peth  a  phe  b'ai  trydaniaeth  yn  myned  trwj-ddo  gyda  phob 
crair.  ****** 

Yn  mhen  ychydig  dacw  Mr.  Morgan  yn  ymadael,  ond  yn  methu 
cael  fawr  o  lonydd.  Yn  fuan  iawn  dacw  fe  gyda  Mr.  Jones 
drachefn.  Ac  meddai  Mr.  Morgan,  '  Yr  wyf  yn  gweled  nas  gallai 
f od  niwed  mawr,  beth  bynag,  i  ni  wneyd  ein  goreu  i  gjŵoi  y  wlad, 
a  chadw  cyrddau  gwedd'iau,  pe  na  byddai  ond  dyn  yn  y  cwbl 
wedy'n.'  Sylwer  ar  atebiad  Mr.  Jones:  '  Xa  fyddai,  ond  treiwch 
chwi  hyny ;  nid  hir  y  byddwch  na  bydd  Duw  yno  gyda  chwi.' " 


256 

Yn  ol  y  darluniad  uchod  gan  Mr.  Edwards,  Penllwyn,  gwelwn 
fod  Mr.  Morgan  yn  cael  gwaith  mawr  ymryddhau  o'r  hên  syniad 
MethodÌ8taidd,  fod  yn  rhaid  i  ddiwygiad  crefyddol  ddyfod  yn 
gwbl  o'r  nefoedd,  ac  nad  oes  gan  yr  eglwya  ar  y  ddaear  ddim  i'w 
wneyd  ond  rhyw  òfyn  am  dano  a  dysgwyl,  yn  hollol  fel  yr 
amaethwr  am  y  gwlaw;  ac  os  daw,  deled,  ac  oni  ddaw,  na  bydd 
ddim  i'w  wneyd  ond  cwyno  a  pharhau  i  ddisgwyl.  Yr  oedd  Mr. 
Jones  o'r  tu  arall  yn  llawn  o'r  syniad  Americanaidd  a  Wesleyaidd, 
fod  rhyw  ofyn  yn  ffurfìol  a  dysgwyl  yn  glaear  yn  annheilwng  o'r 
amcan — fod  yn  rhaid  i'r  gweddio  fod  yn  daer,  ac  oddiar  deimlad 
byw-  fod  yn  rhaid  i'r  hwn  sydd  yn  deffro  ereill  fod  wedi 
ymddeffro  ei  hun — ac  os  mynir  diwygiad,  fod  yn  rhaid  myned  mor 
bell  yn  y  ffordd  o'i  gynyrchu  ag  y  gall  dynion  fyned ;  a  lle  y 
byddo  y  dynol  ar  ei  eithaf,  yna  gellir  disgwyl  yn  hyderus  i'r 
Yspryd  gyflawni  yr  hyn  y  mae  y  dynol  yn  anrhaethol  rhy  wan  i'w 
gyrhaedd,  megys  yn  y  geiriau  hyny,  "  A  mi  a  adawaf  iddynt  f y 
nghael  pan  y'm  ceisiont  â'u  holl  galon."  Profodd  y  diwygiad  dan 
sylw  fod  rhywbeth  yn  y  syniad  diweddaf  na  ddylid  mewn  un 
modd  ei  ddirmygu.  Os  ydyw  adfywiad  crefyddol  yn  beth  i'w 
ddymuno  o  gwbl,  yna  mae  yn  deilwng  o'i  geisio  gyda  phob  difrif- 
wch.  Nid  yw  ceisio  yn  unig  fel  inater  o  ffurf  yn  debyg  o  lwyddo. 
Nid  yw  y  gweddio  hwnw  nad  oes  ganddo  afael  ar  deimlad  y 
Lrw.'dd'rwr  ei  hun  yn  werth  gan  Wrandáwr  gweddi  gymeryd  sylw 
ohono.  Ond  pan  ddêl  eglwys,  neu  nifer  mewn  eglwys,  pe  ond 
"  dau  neu  dri,"  i  geisio  yr  Àrglwydd  o  ddifrif  calon — oddiar 
deimlad  byw  fod  yn  rhaid  ci  gad,  yna  mae  iddynt  y  sicrwydd 
mwyaf  o  lwyddiant :  "  Mi  a  adawaf  iddynt  fy  nghael." 

Mae  y  ddau  frawd  hyn,  wrth  ymrwbio  yn  eu  gilydd,  yn  dyfod  y 
naill  yn  gyfranog  o  yspryd  y  llall.  Mae  yr  yspryd  byw,  gwresog, 
ac  eiddigeddus  am  achubiaeth  pechaduriaid,  oedd  yn  Uosgi  yn  y 
brawd  o'r  America,  rywfodd,  ynymlenwi,  yn  cynhyrfu,  ac  ynenyn 
yn  y  brawd  o'r  Yspyttŷ.  Wele  eto  beth  teilwng  o'n  sylw — yr 
y*]>njd  di>ryyiadol—iieu  beth  ei  galwn  ?  Dyina  ffaith  hynod,  pa 
esboniad  bynag  roddir  arni.  Er  fod  yn  Nghymru  ar  y  pryd  luaws 
mawr  o  bregetliwyr  gwir  dda,  yn  pregethu  yr  efengyl  yn  ei 
phurdeb,  a  chyda  phoh  difrifwch,  eto  yr  oedd  y  genedl,  gan 
mwyaf,  yn  dawel  mewi  difaterwch,  a'r  Uwyddiant  yn  boenus  o 
brin.  Ond  wele  ŵr  ieuanc  o  ddawn  a  gallu  digon  cyffredin  yn 
dyfod  drosodd  yma  o'r  America,  eithr  yn  llawn  o  ryw  yspryd 
angerddol  am  ddeffroi  yr  eglwysi  ac  ennill  pechaduriaid  at  Círi.-t 
a'i  grefydd  ;  a  thrwyddo  ef  fel  offeryn,  mae  yr  un  yspryd  deffrous 
yn  meddiannu  ereill ;  a  chyn  pen  ychydig  fisoedd,  dyna  Gymru  oll, 
pob  sir  ac  ardal,  yn  un  berw  cyffrous  o  adfywiad  crefyddol !     Nid 


257 

ffaith  y w  hon  i'w  phasio  heibio  yn  ddisylw,  achos  y  mae  yn  sefyll 
yn  nnig  yn  hanes  ein  cenedl.  Pa  beth,  atolwg,  a  allai  yr  yspryd 
diinjr/ìadol  liwn  f od  ?  Haws  y w  gofyn  nag  ateb.  Xid  dawn  a  medr 
dynol,  nid  dirnadaeth  gref,  ac  nid  hyawdledd  chwaith  mohono. 
Er  y  gall  y  pethan  hyn  fod  yn  fanteisiol  iddo,  eto  gall  y  peth  byw 
fod  yn  annibynol  aruynt.  Ac  eto  mae  yr  ygpryd  angerddol  hwn 
yn  gwneyd  y  neb  a  feddiennir  ganddo,  ar  adegiui,  yn  ofnadwy— y 
tuhwnt  i  bob  darluniad  o  hyawdl !  Dichon  mai  y  darnodiad  goreu 
o'r  yspryd  diwygiadol  hwn  yw  yr  un  hwnw,  "  A  hwy  oll  a 
lanwyd  o'r  Yspryd  Gl-A.n\"  Pa  le  bynag  y  byddo  yr  yspryd 
diwygiadol  yma,  er  nas  geliir  dyweyd  beth  ydyw,  eto  bydd  raid  i'r 
byd  deimlo  oddiwrtho,  nes  naill  ai  gwaeddi  fel  gwrandawyr  Pedr, 
"  Ha  wŷr  f rodyr,  pa  beth  a  wuawn  ni  ?  "  neu  ynte  fel  gwrandawyr 
Stephau,  "  Ysgyrnygu  eu  danedd  arno."  Pe  byddai  pregethwyr 
Cymru,  neu  nií'er  ohonynt,  wedi  eu  lleuwi  á'r  yspryd  hwn,  y  fath 
hafog  a  wnaent  ar  deyrnas  y  diafol,  er  mor  gadam  yw  !  "  0  frodyr, 
gwedd'iwch  drosom  !  " 

Un  nodwedd  arbenig  ar  y  diwygiad  dan  sylw,  a  hyny  o'i 
ddechreuad  ydoedd,  fod  yr  un  yspryd  deffrous  ag  oedd  yn  llosgi 
yn  y  naill  ddyn  yn  eael,  trwy  gydgyfarfyddiad,  wrth  gwrs, 
gyfranogi  ohono  a'i  enyn  mewn  dynion  ereill.  Pa  fodd  y  mae 
yspryd  y  naill  ddyn  yn  cyfranogi  o  ysprydiaetb  dyn  arall,  Bydd 
ddirgelwch  i  ni.  Leied  a  wyddom  am  ysprydion  wedi'r  cwbl ! 
Eithr  fod  yspryd  y  naill  ddyn  yn  gallu  dylanwadu  yn  ddeffrous  ar 
ysprydoedd  dynion  ereill,  sydd  ffaith  ag  iddi  ddigonedd  o  brofton. 
Ac  y  mae  yr  Yspryd  Glân,  yn  ffordd  ei  râs  achubol,  yn  gwneyd 
defnydd  hael  o'r  dramwyi'a  ysprydol  hon.  Mae  yn  hên  sylw, 
"  Gair  o  galon  a  gyrhaedd  galon."  Cawn  siampl  nodedig  o  hyn  yn 
y  gyfrol  hono  o'r  Drysorfa  gan  un  a  eilw  ei  hun  yn  "  Un  o  Blant 
y  Diwygiad."  "  Ar  y  Sabboth,  y  3ydd  o  Hydref  (1858),  cafwyd  Mr. 
H.  R.  Jones  yma  (Yspyttỳ),  i  bregethu.  Cadwyd  society  ar  ol ;  a 
chododd  Mjr.  Jones,  a  dywedodd,  mai  oedfa  led  galed  oedd  efe 
wedi  gael.  Cododd  blaenor  o'r  eglwys  hon,  a  dywedodd 
mai  peth  anhawdd  i  ddyu  pan  fyddai  y  weinidogaeth  yn 
ei  gondemnio,  a  fyddai  gwaeddi  "Ameu"  gyda  hi.  Ar  ei  waith  yn 
dywedyd  y  geiriau  hyn,  eisteddodd  i  lawr  fel  mewn  llew^-g.  Ar 
yr  adeg,  yr  oedd  rhywbeth  na  ẁn  i  pa  beth  oedd,  ond  ei  fcd  yn 
rhywbeth  na  theimlais  i  na  neb  arall  oedd  yno  ar  y  pryd  ei  gyffelyb 
— wedi  myued  dros  yr  holl  gynulleidfa,  nes  oedd  pawb  a'i  ben  i 
lawr  yn  wylo."  Caed  protíon  aneirif  o  bethau  cyffelyb  yn  ein 
gwlad  er  boreu-ddydd  Methotüstiaeth :  dyn  a'i  yspryd  wedi  ei 
gyffroi  a'i  danio  gan  gyffyrddiad  rhyw  yspryd  arall,  Yspryd  y 
Duw  byw,  jn  taflu  gair  neu  frawddeg  fèr  nes  lluchio  teimlad 
R 


258 

cyffelyb  i  bawb  ereill.  Teimlwyd  llawer  o'r  "rhywbeth  '*  cyffrous 
yma  yn  y  diwygiad  hwn.  Nid  rhyfedd  fod  "  un  o  blant  ydiwygiad  " 
yn  ei  alw  "  yn  rhywbeth  nas  g\\n  pa  beth."  Nid  brodor  eiii  daeai 
ni  ydyw,  ac  nid  oes  yn  ngallu  neb  na  dim  daearol  i'w  gynyrchu. 
Ac  nicl  oes  chwaith  yn  ngallu  neb,  na  dynol  na  dieflig,  i'w  wrth- 
sefyll  pan  y  delo  ;  mae  yn  gryfach  na  phawb  ac  na  phobpeth.  Vn 
aicr,  nid  rhaid  i'r  rhai  hyny  sydd  yn  milwrio  yn  yr  un  ochr  a  Duw 
fod  yn  wan-galon.  Mae  ganddo  ef  gyíiawnder  o'r  "rhywbeth" 
Dwyfol  hwn  i'w  roddi  o  blaid  ei  deyrnaa  pan  y  gwelo  liyny  yn 
oreu.  A  da  iawn  mai  ganddo  Ef  y  mae.  Pe  byddai  yn  meddiant 
dynion,  a  dynion  <la,  buan  y  gwneid  rhyw  ddifrod  ohono.  Mae  yr 
eglwya,  hyd  yn  hyn.  yn  rhy  sectaidd  ei  hyspryd  i  ymddiried  iddi 
allu  mor  feiatrolgar  a  hwn.  Pel  hyna  y  cawn  hanes  am  ddiagyniad 
dafnau  cyntaf,  hyd  y  gwyddom,  ond  dafnau  breision,  o'r  gawod 
fawr  o  ddeffröâd  crefyddol  a  ddiagynodd  ar  Ddehau  a  Grogledd 
Cymru  yn  y  mîsoedd  canlynol. 

Ehaid  i  ni  symud  yn  mlaen.  Bellach  mae  y  brodyr  hyn,  Jones  a 
Morgan,  trwy  fod  yn  gyfranog  o'r  un  yspryd  deffrous,  yn  ymosod 
gyda'r  amcan  o  ddeffroi  ardalwyr  Yspyttý  Ystwyth  i  ddechreu, 
trwy  gynal  cyfarfodydd  gweddiau  yn  nghapelau  y  naill  enwad  a'r 
llall  bob  yn  ail,  yn  nghydag  arfer  pob  moddion  arall  i'r  un  amcan. 
A  rhyfeddol  fu  y  Ilwyddiant !  Yn  gymhwys  fel  y  dywedodd  Mr. 
Jones  wrth  Mr.  Morgan  ar  y  cyntaf,  "Treiwch  chwi  hyny,  ac  nid 
hir  y  byddwch  na  bydd  Duw  gyda  chwi."  Mae»yn  dyfod  yn  gyffro 
byw  trwy  yr  holl  ardal :  y  capelau  yn  rhy  fychain,  dynion  difraw 
o  bob  rhyw  fath  yn  cael  eu  deffroi,  dynion  paganaidd  na  byddent 
byth  i'w  gweled  mewn  eynulliad  crefyddol  yn  ymwthio  i  mewn,  a 
hwy,  fel  ereill,  a  drallodid  ac  a  ddelid.  Mae  y  newydd  am  y  cyffro 
tua'r  Yapyttŷ  yn  ebrwydd  yn  ymdaenu.  A  beth  i  feddwl  ohono? 
mae  yn  beth  mor  ddyeithr.  Tra  yr  ydoedd  yn  ngwersyll  y 
AN'esleyaid  yn  unig,  yr  oedd  yn  fforddio  i'r  brodyr  Methodistaidd  «i 
ddirmygu,  gan  ei  alw  yn  "  ddiwygiad  gwneyd."  Und  bellach  mae 
wedi  diagyn  i'w  gwersyll  hwy  ;  ac  y  maent  yn  dechreu  petruao, 
gan  ofyn  y  naill  i'r  llall,  Pa  beth  a  ddichon  hyn  fod  ?  Yr  oedd  yr 
hên  frodyr  wedi  gv.-eled  diwygiadau  grymus  o'r  blaen,  ond  nid  yr 
unwedi  eychwyn  a'i  ddwyn  rhagddo yn gyffelyb  i  hwn;  ac  nid 
rhyfedd  eu  bod  yn  petruso.  Ond  tra  yr  oedd  dynion  da  yn  sefyll 
draw,  yn  beirniadu,  ac  yn  beio,  yr  oedd  y  cyffro  yn  myned  rhagddo 
o  ardal  i  ardal  gyda  chyflymdra,  ac  heb  t-ii  cenad  hwy.  <■ 
oedd  hyny  hefyd.  ^lor  gyflym  y  mae  y  naill  ardal  ar  oî  y  llall  yn 
cael  eu  cymeryd  i  mewn  ganddo,  fel  tân  wedi  ei  enyn  a'i  chwythu 
gan  awel  gref  trwy  anialwch  o  sychgoed!  Mae  y  brodyr,  yn 
bregethwyr  a  blaenoriaid,  ac  ereill,  yn  dechreu  newid  eu  barn  am 


259 

y  cyffro,  yn  ei  ddymuno,  yn  ei  geisio,  ac  yn  ei  gael.  Gan  fod  Mr. 
D.  Morgan  wedi  ei  fedyddio  mor  helaetli  àg  yspryd  y  diwygiad, 
mae  y  galwadau  am  ei  wasanaeth  yma  ac  acw  ac  i  bobmau  yn 
dyfod  ato  yn  aml  ;  ac  y  mae  llwyddiant  yn  ei  ganlyn  braidd  yn 
mhob  lle.  Mae  brodyr  ereill  yn  y  weinidogaeth  yn  dyfod  yn 
gyfranog  o'r  unrhyw  ysprydiaeth.  ac  yn  eu  plith  y  brawd  anwyl  o 
Benllwyn ;  ac,  yn  wir,  efe  oedd  un  o'r  rhai  cyntaf.  Fel  y  tystia 
Mr.  Jones,  y  pryd  hyny  o'r  Castellnewydd,  yn  ei  ysgrif,  "ddarfod 
i'r  Pareh.  David  Morgan  gael  cydlafurwr  ffyddlawn  a  doeth  yn  y 
Parch.  Thomas  Edwards,  Penllwyn,  yr  hwn  a  deimlodd  yspryd  yr 
adfywiad  yn  ei  gychwyniad  cyntaf,  a'r  hwn  hefyd  a  fu  yn  foddion 
neillduol,  trwy  ei  yspryd  addfwyn,  ond  gwrol,  i'w  amaethu.  A 
gellir  ychwanegu  hefyd  ddarfod  i  rywbeth  hynod  ddiagyn  ar 
bregethwyr  y  sir,  rhywbeth  nas  gellir  rhoddì  darluniad  ohono,  a 
gobeithio  nas  collir  mohono  niwy."  Ond,  ysywaeth,  mae  dynion 
dawedi  profi  yn  llestrì  pridd  rhy  fregus,  rhy  graclyd,  i  ddal  y 
"  rhywbeth  "  hwn,  fel  y  mỳnai  Mr.  Jones  hefyd  ei  alw,  heb  oeri, 
cnawdoli,  a  cholli  ymaith,  oddieithr  iddo  yn  fynych  gael  ei  ail 
enyn  gan  yr  Hwn  a'i  rhoddodd  ar  y  dechreu ! 

Yn  Sir  Aberteiíi,  fel  y  gwelwn,  y  torodd  y  diwygiad  hwn  allan 
gyntaf,  ac  yno  hefyd  y  teimlwyd  ef  gryfaf.  Dywedir  y  bu  yno  yn 
y  flwyddyn  ryfedd  hono,  185'.»,  Gymdeithasfa  yn  Llangeitho,  ac 
amryw  Gyrddau  Misol,  mor  hynod  fel  y  mae  coffa  am  danynt,  a 
hiraeth  am  eu  cyffelyb,  yn  aros  yn  fyw  yn  nheimladau  llaweroedd 
hyd  y  dydd  hwn.  Wrth  yr  ysgrifau  yn  y  Drysorfa,  gwelwn  y  bu 
chwanegiadau  at  eglwysi  y  Methodistiaid  yn  uuig  yn  y  sir  hon 
yn  rhywbeth  oddeutu  wyth  mil,  a  hyny  mewn  deuddeng  mis  o 
amser ;  ffaith,  dybygem,  na  cheir  dim  yn  gyfartal  iddi  yn  holl 
hanes  crefyddol  Cymru.  Esgusoded  ein  brodyr  yn  Xgheredig- 
ion  nyni  sydd  mor  ddyeithr  iddynt,  oherwydd  arfer  yr  hyfdra  o 
drafod  fel  hyn  am  y  cyffroad  rhyfeddol  hwn,  a  ddechreuodd  yn 
eu  sir. 

Mehefin,  1879. 


EHAN     II. 

Ymdaenodd  y  newydd  am  y  deffröad  rhyfeddol  yn  Sir  Aberteifi 
trwy  yr  holl  wlad.  Ac  yr  oedd  y  són  am  y  diwygiad  yno  yn  enyn 
awydd  augerddol  yn  mhob  man  am  gael  peth  cyffelyb.  Yr  oedd  y 
genedl,  yn  fyd  ac  eglwys,  yn  addi ed  iddo,  wedi  blino  bellach  ar  hir 
dawelwch  a  gwersyllu  yn  yr  un  f an.  Teimlai  llawer  yn  yr  eglwys, 
ac  allan  ohoni,  awydd  cryf  am  ryw  ddeffroad  i'w  cychwyn  a'u 
symud  oddiwrth  f od  f el  yr  oeddynt.    A  diau  genym  f od  yr  eglwys, 


260 

a'r  byd  hefyd  i  ryw  fesur,  yn  teimlo  yn  gyffelyb  yn  yr  adeg 
loI  hon  arnom.  Gwyddoin  fod  lluaws  mawr  wedi  Ilwyi 
flino  ar  y  tawelwch  trymaidd  sydd  ert  hir  amser  bellach  wedi 
ymdaeno  droaom  fel  cenedl.  Ac  mae  y  blino  hwn,  drachefn,  yn 
arwydd  er  daioni 

Ffaith  hynod  am  y  diwygiad  dan  sylw,  fel  yn  wir  am  ereill  o'i 
flaen,  oedd  ei  wedd  ymdaenol;  neu  pa  air  a  ddywedwn?  Dechreu- 
odd  fel  y  gwelsom  yn  Yspyttŷ  Yatwyth,  ac  ymdaenodd  yn  gyflym 
o  ardal  i  ardal  gan  gynieryd  y  wladmegya  o'i  chẁr.  Tybygem  fod 
hyn,  fel  llawer  o  bethau  ereill  yn  ngoruchwyliaeth  grá<  Duw,  y 
tuhwnt  i  ni  allu  rhoddi  cyfrif  am  dano.  Gan  fod  y  wlad  mor 
addfed  iddo,  wele  efe  yn  prysuro  droa  y  Dyfi — drwy  yr  Abermaw 
— y  Traethau,  a  bylchau  yr  Eryri,  tua'r  Gogledd.  Nld  oes  nac  afon 
na  mynydd  yn  arafu  dim  arno.  Ac  am  a  wyddom  na  bu  yn 
gyflelyb  trwy  holl  siroedd  y  Deheudir.  Hwnw,  yn  ddiau,  oedd  y 
dìwygiad  mwyaf  cyffredinol  a  fu  erioed  yn  Xghyniru.  Yr  oedd 
pawb— pob  enwad  fel  eu  gilydd,  a'r  eglwyai  gwladol  fel  ereill,  ag 
oedd  yn  ei  geisio,  yn  ei  gael.  "  Nid  yw  Duw  dderbyniwr  wyneb," 
er  mor  gíisbeth  yw  hyny  i'r  teimlad  enwadoL  Dyweder  a  fyner 
am  y  diwygiad  hwn,  ni  a  gredwn  mai  y  flwyddyn  1859  a  fu  yr  un 
fwyaf  hynod  yn  hanes  grefyddol  Cymru  o'r  un  flwyddyn  yn  y 
ganrif  hon  o  leiaf.  Clywem  gyla  hyfrydwch  fod  y  cyffro  diwyg- 
iadol  wedi  ymdaenu  dros  Feirionydd,  a  cliyn  hir  ei  fod  wedi  tori 
allan  yn  nghyrau  deheuol  Sir  Gaernarfon  ;  ac  yn  ebrwydd  dechreu- 
odd  gynhyrfu  yn  ardaloedd  poblogaidd  ein  chwarelau  yn  Arfon. 
A  mawr  oedd  ein  Ilawenydd.  Cofiwn  yn  dda  y  noa  Sabboth  y 
törodd  allan  yn  hên  gapel  yr  Ysgoldŷ,  yn  niwedd  cymundeb  wrth 
ganu  y  penill, 

••  Pale 
V  gwnaf  fy  noddfa  dan  y  nef, 
Ond  yn  ei  glwyfau  anwyl  ef  ?" 

Yr  oedd  cyagu  y  no<  Sabboth  hwnw  i  lawer  allan  o  g^-estiwn.     A 
chredwn  fod  llawer  eto  yn  barod  iawn  i  golli  noswaith  a  dwy  o*u 

.    p'- caeiit  eu  hatal  gan  gyffro  cyfftdyb  i'r  cyíîro  bendig 
hwnw. 

dwedd  neillduol  y  diwygiad  hwn  o'i  ddechrenad  ydoedd, 
Dynion  wedi  eu  deffro  gan  gyffyrddiad  y  "  peth  byw  "  a 
fu  yn  foddion  effeithiol  i  ddeffroi  ereill.  Mae  yn  deilwng  o  sylw 
nad  yw  liyuy  braidd  byth  yn  metliu  yn  ei  amcan.  l^regethwr  a'i 
yspryd  wedi  »i  ddeffroi  gan  yr  Yapryd  ölân  yn  bregetliwr 
aflwyddiannus  :  Nac  ydyw  byth  !  Byddai  dynion  difraw,  dynion 
hollol  annuwiol,  yn  cael  eu  dihuno  ar  unwaith,  a'u  lleiiwi  á  dychryn  a 


261 

thrallod.  Arnl  i  dro  y  gwelwyd  y  deffrüad  a'r  dychryn  hwn  yn 
disgyn  ar  gynulleidfa  fel  rhuthrwynt  ar  goedwig,  gan  ddryllio  a 
diwreiddio  yn  y  ffordd  yr  elai.  Dynion  caled — dynion  paganaidd 
— pobl  ieuainc  penrhydd  ac  afreolua — meibion  a  merched — dini 
gwahaniaeth  pwy  na  pha  fath,  wedi  eu  dal  megys  â  dychryn  Duw, 
dychryn  y  byd  a  ddaẃ,  ac  yn  ffoi  yn  eu  trallod  i'r  egîwysi  fel  y 
noddfa  nesaf  i  law!  Yr  oedd  ayrthio  i  lawr  iweddîo  bellach  yn 
beth  nior  hawdd,  ac  rnor  naturiol  iddynt,  ag  fyddai  arfer  llwon  a 
rhegfeydd  yn  flaenorol.  Ymddangosent,  ar  y  pryd  o  leiaf ,  f el  wedi 
eu  troi  a"u  gwneyd  fel  plaut  bychain,  yn  harod  i  wneyd  unrhyw 
beth  a  geisid  ganddynt.  Tröent  ymaith  ar  unwaith  oddiwrth  eu 
hên  arferion  pechadurus.  Codent  addoliad  teuluaidd  yn  eu  tai  yn 
y  fan.  A  chan  gofio  fod  y  deffröad  cyffrous  hwn  wedi  ymdaenu 
dros  holl  Gymru,  ac  effeithio  y  cyfnewidiad  rhyfeddol  hwn  ar  ei 
miloedd  mewn  un  ffwyddyn — mewn  gwirionedd,  onid  ydoedd  yn 
beth  hynod  ?  Na  ddirmyger  ni,  gan  hyny,  am  geisio  galw  sylw  at 
yr  hyn  a  fu  yn  ein  gwlad  y  flwyddyn  ryfedd  hoii  !  Diolch  i"r 
Nefoedd  am  brawf,  pe  ond unwaith boh ugain mlynedd,  fod  ei  gallu 
hi  yn  gryfach  nag  annuwioldeb— yn  gryfach  nag  anyatyriaeth  ac 
anghrefydd  y  genedl !  Ydyw,  y  mae  gweled  gallu  y  tywyllwchyn 
cael  un  gurfa  feistrolgar  unwaith  niewn  oes,  yn  rhywbeth  gwerth 
ei  gofio  a  diolch  am  dano  !  Mae  yn  ernes  i  filwyr  yr  Oen,  er  maint 
eu  haflwydd,  fod  gallu  cryfach  o'u  tu  hwy  nag  a  ddichon  fod  i*w 
herbyn,  ac  mai  yr  eiddynt  hwy  yn  y  diwedd  fydd  y  fuddugol- 
iaeth !     Ymwbolwn  ! 

Fel  un  esiampl  o  laweroedd  o  bethau  cyffelyb,  yr  ydym  yn  cofio 
yn  dda  fod  cyfarfod  gweddi  mewn  capel,  fel  y  byddai  bob  nos 
braidd  y  pryd  hyny  ;  ac  wrth  gwrs  cyhoeddid  seiat  i  aroa  ar  ol,  fel 
yn  niwedd  pob  moddion.  Wedi  i'r  gynulleidfa  ymwahanu,  a  chau 
y  drysau,  gwelwyd  fod  rhai  o  newydd  wedi  aroa  yn  ol.  Ond  braidd 
gyda  hyny,  gwelwyd  y  drwa  yn  cael  ei  agor  drachefn,  a  chwech 
neu  wyth  o  ddynion  ieuainc  yn  brysio  i  mewn  fel  yn  y  dychryn 
mwyaf,  yn  eistedd  yn  rhêa  ar  fainc,  yn  rhoddi  eu  penau  i  lawr,  ac 
yn  wylo  yn  hidl.  Wrth  eu  gweled  hwy  aeth  pawb  i  wylo.  Á 
chyfarfod  i  wylo,  gan  mwyaf,  fu  hwn  :  tadau  yn  wylo,  a  mamau 
yn  wjio,  brodyr  a  chwiorydd  yn  wylo  ;  wylo  distaw,  wylo  o'r 
galon,  ac  addoli  wrth  wylo.  Nid  oedd  gan  neb  flàs  dros  enyd  yn  y 
cyfarfod  hwn  ar  ddim  ond  ar  wylo  !  Ac  0  !  gyda'r  fath  foddhâd 
yr  wylai  rhai  mamau !  yn  lapio  y  cadach  llogell  âg  un  llaw  ar  y 
wyneb,  a  churo  y  glin  â'r  llaw  arall,  a  wylo  o  fodd  calon.  A  pha 
ryfedd  ?  hawdd  y  gallai  y  mamau  hyn  ddywedyd,  "  Am  y  bachgen 
hwn  y  gweddîais ! "'  0 !  yr  hên  w^do  anwyl  a  welwyd  mor 
gyffrediu  yn  nghynulliadau   crefyddol   Cymru !      A  ydyw  wedi 


262 

myned  allan  o'r  ffasiwn  dros  byth  ?  Na  ato  Duw  !  Pwy  a  wyr  na 
welìi  llawer  eto  yn  dyf od  "  dan  gerdded  ac  icylo  "  i  of yn  y  ff ordd  i 
Sion,  a  Sion  hithau  yn  wylo  gan  lawenydd  wríh  eu  gweled? 

Ond  at  ein  mater.  Nodwedd  y  diwygiad  h\\\\  drwyddo  oedd 
deffrüad  a  chyffro.  Ac  nid  rhyfedd  hyny  chwaith.  Yn  hytrach,  y 
rhyfeddod  yw  fod  dynion  mewn  gwlad  fel  Cymru,  sydd  nior  lawn 
o  wybodaeth  gair  Duw,  a  dynion  o  ddeall  a  barn,  yn  gallu  byw  yn 
dawel  a  difraw  mewn  sefyllfa  y  gwyddent,  pe'r  ystyrient,  ei  bod 
yn  un  ofnadwy  o  echryalawn — yn  golledig,  ac  yn  y  perygl  mwyaf 
bob  dydd  o  syrthio  i  dragywyddol  wae  !  Nid  oes  yr  un  cyfrif  i'w 
roddi  atn  y  difaterwch  damniol  hwn,  sydd  wedi  meddiannu  coríf 
niawr  ein  cenedl,  yn  fyd  ac  eglwys,  ar  hyn  o  bryd,  heblaw  niai 
twyll  ydyw  pechod,  a  bod  duw'r  byd  hwn,  trwy  ei  ystryw,  yn 
gallu  llwyddo  yn  hynod  i  ddallu  a  thwyllo  meddyliau  dynion. 
Nid  oes  yn  eisieu  ar  unrhyw  adeg  ond  i  ddynion  ymddeffro  i 
ymdeimlo  â  difrifwch  eu  sefyllfa  golledig,  na  byddant  yn  y  fan 
wedi  eu  llenwi  â'r  pryder  ac  â'r  trallod  mwyaf.  Mae'r  fath 
ofnadwyaeth  yn  ngholledigaeth  dyn,  ag  a  wnai  o'i  adnabod  yn 
drwyadl,  y  dyn  mwyaf  difraw,  a  chryfaf  ei  neroes,  yn  ddychryn 
iddo  ei  hun  ac  i'r  rnwyaf  dewr  floeddio  yn  chwerw.  Na  ryfedder, 
gan  hyny,  fod  y  deffrüad  a  feddiannai  y  miloedd  yn  adeg  y  diwyg- 
iad  hwn  yn  cynyrchu  y  fath  gyffro. 

Xodwedd  arall,  arbenig,  ar  y  diwygiad  hwn  oedd,  mai  y  cyfar- 
fodydd  gweddiau  yn  fwy  na'r  pregethu  a  fyddai  yn  foddion  i'w 
gynyrchu.  Grwir  y  byddai  y  pregethu  dan  eneiniad  anghyffredin  o 
rymus  yn  awr  ac  eilwaith  ;  ond  byddai  y  cyfarfod  gweddi  am  dymor 
braidd  bob  tro  yn  sicr  ohono.  Gyda  chyfarfodydd  gweddiau  y  dech- 
reuodd  yn  yr  America ;  ac  felly  hefyd  y  dechreuodd  ac  y  parhaodd 
i  fyned  rhagddo  yn  y  wlad  hon.  Gan  gofio,  mewn  cyfarfod  i 
weddio  gan  y  disgyblion,  tua  dydd  y  Pentecost  yn  Jerusalem,  y 
dechreuodd  y  diwygiad  mwyaf  grymus  a  llwyddiannus  a  fu  erioed 
hyd  yma  yn  hanes  yr  eglwys.  Bydd-i  dylanwadau  mor  anghy- 
ffredin  o  nerthol  yn  cael  eu  teimlo  mewn  cyfarfodydd  gweddîau 
trwy  y  wlad  y  pryd  hwn,  fel  nadanghofirmohonynt  yn  ddiau  droa 
byth.  Buont  yn  foddion  i  ddeffroi  a  dychwelyd  miloedd  a  nriloedd 
o  bechaduriaid  at  Grist  a'i  grefydd.  Pel  engraifft  o  laweroedd  " 
gyfarfodydd  gweddi'au  a  fu  trwy  y  wlad  yr  adeg  hon,  gallwn  nodi 
un  amgylchiad  a  ddigwyddodd  yn  agos  atom.  Yr  oedd  yspryd 
grâs  a  gweddîau  îe,  yn  ddios  dyna  ydoedd  ac  nid  dim  arall  wedi 
dechreu  cael  ei  dywallt  a'i  deimlo  gan  laweroedd  ar  hyd  yr  ardal- 
oedd  hyn,  Llanrug,  Llanb  wig,  a'r  cylchoedd  cyfagos,  yn 

nechreu  Awst,  1859,  nes  yr  oedd  cyfarfodydd  gweddiau  yn  dyf od 
yu  amlach  ac  yn  fwy  poblogaidd  na  braidd  yr  un  cynulliad.     Granol 


263 

dydd  y  25ain  o'r  ruis  crybwylledig,  gwelwyd  pedwar  neu  bump  o 
chwarelwyr  ieuainc  blaeu  uchaf  chwarel  Dinorwig  yu  troi  allau  i 
lanerch  gerllaw,  yn  ochr  yr  Elidir,  i  gydweddio.  Deallwyd  eu 
hamcan,  a  dilynwyd  hwy  gan  luawa  o*u  cydweithwyr,  fel  yn 
ebrwydd  y  daeth  i'r  llanereh  hon  gynulleidfa  gref,  ac  yu  eu  plith 
rai  tra  anystyriol.  Ond  cyfarfod  i'w  gofio  ydoedd  hwn.  Disgyn- 
odd  y  "peth  rhyfeää?  fel  y  mỳnai  y  chwarelwyr  ei  alw  y  pryd 
hyny,  ar  y  cynulliad,  ues  yr  oedd  dynion  ieuainc,  ac  ereill  dibris  ac 
anystyriol,  yn  syrthio  ar  eu  gwynebau,  yn  cydio  yn  iigwellt  y 
ddaear,  ar  waDgofi  gan  drallod  a  dychryn,  ac  ereill  drachefn  wedi 
en  llenwi  à  gorfoledd  anrhaethadwy.  Trwy  ganiatâd  siriol  yr  hèn 
oruchwyliwr,  Mr.  Grifhth  Ellis — coffa  da  am  dano !— cyhoeddwyd 
drwy  y  chwarel  y  byddai  cyfarfod  i  weddîo  drachefn  ar  y  Uanerch 
oedd  yn  barod  wedi  ei  chysegru  ar  fynwes  .  ganol  dydd  y 

cyntaf  o  Medi;  a  mawr  oedd  y  disgwyl  am  dano.  Ar  yr  awr 
benodol  daeth  corff  mawr  y  chwarelwyr  yn  nghyd ;  a  daeth 
cannoedd  ereill  o  wỳr,  gwragedd,  a  phlant,  o  bob  cyfeiriad,  i'r  un 
lle,  fel  y  bernir  fod  nifer  y  gynulleidfa  o  ddwy  til  a  haner  i  dair 
mil  o  eueidiau  ;  a  disgynodd  "ypeth  rhyfedd"  yrunmorrymua 
yn  y  cyfarfod  hwn  drachefn  ag  yn  yr  un  cyntaf.  <  >s  teimlwyd 
"  nerthoedd  y  byd  a  ddaw  "  mewn  cyfarfod  erioed— os  yw  yn 
synwyr  dyweyd  hyny— fe'i  teimlwyd  gan  gaunoedd  yn  y  ddau 
gyfarfod  hynod  hyn.  Bu  llawer  o  gyffroadau  ar  lethr  yr  hên 
Elidir  erioed,  yn  ol  iaith  y  chwarelwyr,  gan  ergydion  powdr  hollt, 
a  chwympiadau  aruthrol ;  ond  erioed  o'r  blaen  hyd  y  tro  hwn,  ni 
aflonyddwyd  dim  ar  ei  mynwes  dàlgref  gau  gyfîro  o'r  byd  anwel- 
edig.  Cynyrch  y  cyffroad  rhyfeddol  hyn  a  fu  ycliwanegiadau 
dirfawr  at  yr  holl  eglwysi  yn  yr  ardaloedd  cylchynol  o  bob 
enwad. 

Parodd  fod  cymaiut  o  gyffroad  gyda'r  cyfarfodydd  gweddîau,  a 
dim  neillduol  gyda'r  pregethu  oddieithr  yn  anaml,  gryn  lawer  o 
feirniadu  a  beio  ar  y  pryd,  fel  yr  oedd  yn  naturiol  disgwyl. 
Dygwyddai  yn  gyffredin  yr  adeg  hon  i'r  pregethwr  druau  fod 
wrthi  yn  pregethu  á'i  holl  egui  am  awr  ;  eto  ni  byddai  lléf  na  neb 
yn  ateb — pawb  yn  ddigon  tawel  a  digyffro.  Ar  ol  y  bregeth,  wele 
gyfarfod  i  weddio,  ac  yn  ebrwydd  dyna  bobpeth  yn  gyffro  byw. 
Peth  a  welsom  lawer  gwaith  oedd  hyn.  Yr  oedd  y  gwahauiaeth 
mor  arnlwg  ac  mor  hynod,  fel  mai  nid  rhyfedd  fod  y  beirniadu  mor 
hael.  Edrychai  llawer  yu  ddrwgdybus  ary  diwygiad  am  na  fuasai 
mwy  o  arddeliad  ar  y  pregethu.  M^Tiai  ereill  mai  yn  y  pregethu, 
neu  yn  hytrach  yn  y  pregethwyr,  yr  oedd  y  diffyg,  a  phe  buasai 
yr  un  deffröad  gwresog  yn  yspryd  y  pregethwr  ag  a  enyuai  yn 
yspryd  y  gweddiwr,  y  buasai  yr  effeithiau  yn  gyffelyb.     Elai  rhai 


264 

mor  bell  ag  i  dybied,  er  fod  y  pregethu  yn  efengylaidd  o  ran 
mater,  eto  ei  fod  yn  colli  cymaint  mewn  amcan,  fel  nad  oedd  yn 
wiw  gan  yr  Yspryd  Glân  roddi  ei  sêl  arno.  Ond  yr  esboniad 
mwyaf  cymedrol,  ac  fe  ddichon  mai  y  mwyaf  cyffredinol,  ar  y 
gwahaniaeth  hwn  ydoedd,  fod  Yspryd  Duw  yn  rhoddi  yr  eneiniad 
hwn  ar  y  cyfarfod  gweddi,  er  mwyn  amlygu  ei  allu  grasol  yn  fwy, 
ac  hefyd  er  rhoddi  urddas  ar  gynulliad  oedd  wedi  syrthio  yn  isel 
gan  yr  eglwys.  Yr  oedd  y  cyfarfod  i  weddio,  fel  mae  yn  wybyddus, 
cyn  y  diwygiad  hwn  wedi  syrthio  yn  isel ;  yn  wir,  y  mwyaf 
diwerth  a  hawddaf  ei  hebgor  o'r  holl  gynulliadau  crefyddol  ydoedd. 
Os  byddai  cyfiawnder  o  bregethu  gan  gynulleidfa,  ni  chai  y  cyfar- 
fod  gweddi  le  ganddi  i  roddi  gwadn  ei  droed  i  lawr  o  gwbl ;  dim 
ond  rhyw  fymryn  ar  y  nos  Lun  cyntaf  o'r  mis ;  ac  yr  oedd  hwnw 
hefyd  mewn  llawer  man  yn  barod  i  farw.  Mae  yn  argoel  glir 
bob  amser,  dybygem,  fod  y  teimlad  addolgar  wedi  syrthio  yn 
ddifrifol  o  isel  mewn  cynulleidfa,  os  bydd  rhyw  lún  o  bregeth,  gan 
yw  enw  o  bregethwr,  yn  fwy  derbyniol  ganddi  na  chyfarfod  i 
wedclio  Duw.  Ac  felly  barnai  llawer  o  ddynion  da,  fod  yr  "Fspryd 
Glan,  er  mwyn  codi  urddas  y  cynulliad  crefyddol  oedd  wedi  syrthio 
mor  isel,  yn  tywallt  ei  gorn  olew  ar  ben  y  Dafydd  fychan  hwn,  yn 
hytrach  nag  ar  y  pregethu  y  meddyliai  y  lluawslawer  mwy  ohono. 
Ac  heblaw  hyn  hef yd,  mae  Efe,  tuagat  amlygu  ei  allu  grasol,  wedi 
arfer  gwneyd  pethau  mawrion  trwy  offerynau  a  moddion  a 
gyfrifid  yn  ddirmygus  gan  ddynion.  A  pheidiwn  a  rhyfeddu  os 
bydd  iddo  Ef  eto  wneyd  pethau  mawrion  yn  ein  gwladmewn  rhyw 
wêdd  a  thrwy  ryw  foddion  gwahanol  i'r  hyn  y  byddwn  ni  yn 
disgwyl. 

Yn  hytrach  na  bod  dim  yn  ngwêdd  y  diwygiad  hwn  yn  tueddu 
at  iselu  gweinidogaeth  y  Gair,  caed  aneirif  brofion  drwyddo  i'r 
gwrthwyneb,  sef  nad  oedd  yn  y  diwedd  ond  casgliad  mawr  o 
gynyrch  y  blynyddoedd  blaenorol  o  bregethu.  Wrth  wrando  y 
dychweledigion  lluosogyn  adrodd  eu  helynt,  addefent  heb  eithriad, 
braidd,  fod  rhyw  air  neu  sylw  mewn  pregeth  a  wrandawsent  er*s 
llawer  dydd,  wedi  mỳnu  aros  yn  eu  cydwybodau,  er  gwaethaf  holl 
rwyeg  eu  bywyd  digrefydd.  Addefaj  llawer  o  wrandawyi  cyeon  a 
moesol  y  bu  gweinidogaeth  y  Gair  trwy  y  blynyddoedd  yn  difa 
gwraidd  cryfder  eu  hanufudd-dod  i'r  Efengyl ;  ac  erbyn  dyfod  y 
cyffro  hwn  arnynt,  nid  oedd  ynddynt  nertli  mwyach  i'w  wrthsefyll. 
Do,  do!  bu  yr  adfywiad  eyffrous  hwn  yn  adgyfodiad  i  Iawer  hên 
destyn,  a  pheth  mawr  "  o  ryw  atr"  mewn  pregethau,  oedd  wedi  eu 
claddu  yn  nghydwybodau  gwrandawyr  Cymru,  a  liyny  weithiau 
er's  maith  amser.  Sylw  da  gan  Mr.  Charlee,  fel  y  elywaom,  oedd 
hwnw    wrth    gynghori    pregethwyr   unwaith,     "  Gwneweh    eich 


265 

pregeth  mor  dcla  ag  y  meclroch  ;  oncl  rhyw  a.ìr  ohoiii  a  fendithir  i 
wneyd  y  gwaith  achubol,  a  hyny,  o  bosibl,  ar  ol  llawer  o  ddydcìiau/' 
Clywsom  Mr.  Elias  yn  sylwi  rywbryd,  fod  rhywbeth  yn  debyg  yn 
ngoruchwyliaeth  grâs  Daw  i  ddymon  yn  saethu  craig;  rhaid  cael 
clyn  grymus  a  clyfal  i  dyllo  y  twll  dwfn,  a  dyn  medrus  i  roddi  y 
pylor  i  mewn,  i  stampio  a  chodi  y  pricer,  ac  yn  y  blaen  ;  ond  dichon 
mai  rhyw  fachgen  bywiog  a  llawn  ysfa,  a  fydd  yn  cael  cenad  i 
redeg  1  danio  y  twll,  ya  dywedir,  a  hyny  wedi'r  cwbl  a  barai'r 
ymddrylliad.  Felly  y  bu  gyda'r  diwygiad  hwn.  Yr  oecld  yn 
ganlyniacl  neu  yn  ffrwyth  ogain  mlynedd  o  bregethu,  a  llafur  dyfal 
a  blin.  Ond  talocld  y  costau  yn  dda  pan  y  daeth.  Ymdroisom 
gyda  hynyma,  am  y  gallai  focl  yn  rhyw  gysur  i  bregethwyr  ac 
athrawon  crefyddol  y  blynyddoedd  hyn,  fecldwl  nad  yw  yr  holl 
bregethu  a'r  dysgu  yn  colli  ymaith  yn  llwyr  ar  gydwybodao  y 
lluaws,  er  mor  aflwyddiannus  yr  ymddengya  hyny  ar  y  pryd.  Os 
bydd  bachan  yn  y  bregeth,  fel  y  dywedai  un  hên  flaenor,  mwy  na 
thebyg  y  bydd  i  rai  ohonynt  lynu  mewn  cydwybodau ;  ac  er  holl 
ystryw  diafol,  yno  y  mynant  fod.  Gan  hyny,  fy  mrodyr,  awn 
rhagom  gyda'n  gwaith  yn  galonog.  Pregethwn,  llafuriwn,  a 
phoenwn,  a  gweddiwn,  a  chredwn  y  daw  adeg  cynhauaf  eto  ar 
eiu  Cymru  anwyl !  "  Canys  nid  yw  Duw  yn  anghyfiawn,  fel  yr 
anghoíio  eich  gwaith  a'ch  llafurus  gariad." 

Peth  arall  yn  y  diwygiad  dan  sylw  a  fu  yn  foddion  i  ddeffroi 
meddyliau  lluaws  dirfawr,  a'u  chwanegu  at  yr  eglwysi,  oedd  y 
cyfarchiad  yn  niwedd  y  bregeth,  neu  y  bregeth  ddwbl,  fel  y  mỳnai 
rhai  ei  galw.  Ar  ol  pregeth  fèr  yn  y  pwlpud,  a  gwecldi  fèr,  yna 
disgynai  y  prégethwr  i'r  "sêdd  fawr,"  fel  ei  gelwir,  acaroddai 
gyfarchiad  difrifol  o'r  fan  hono  drachefn  i'r  rhan  annychweledig 
o'r  gynulleidfa  yn  benaf,  gan  eu  cymhell,  oa  byddai  neh  yn  teimlo 
awydd,  i  aros  yn  ol  yn  y  cyfarfod  eglwyaig  a  ddilynai.  Gan  focl 
hyn  yn  beth  mor  newydd  adyeithr,  bu  hyn  hefyd  yn  destyn  llawer 
o  feirniadu  a  beio.  Gofynid  gycla  mesur  o  dcürmyg,  Pa  synwyr 
sydcí  i'r  un  pregethwr  draddodi  dwy  bregeth  i'r  un  gynulleidfa  yn 
yr  un  cyfarf od  ;  un  yn  y  pwlpud,  a'r  llall  yn  y  sêddfawr?  Onicl 
mwy  rhesymol  a  gweddus  a  fuasai  gwneyd  un  bregeth  o'r  ddwy.  a 
thraddodi  hono  yn  y  pwlpucl,  neu  dano,  fel  y  buasai  yn  dewis  ? 
Ond,  beio  neu  beicüo,  dyma'r  dull  oedcl  yn  llwycldo  ;  a  llwyddiannus 
iawn  a  fu  am  ei  dymhor.  Hyd  y  gwyddom  ni,  Mr.  D.  Morgan  a 
f u  y  cyntaf  i  arfer  y  dull  newydd  hwn  :  ac  wrth  ei  weled  ef  yn 
llwyddo,  dilynwyd  ef  gan  ereill.  Modd  bynag,  rhaid  fod  y  brodyr 
hyn  wedi  eu  gwresogi  i  fesur  anghyffredin  âg  "  ysprycl  y  diwyg- 
iad."  pan  y  meiddient  fod  yn  ddigon  gwrol  i  dori  ar  draws  hên 
ffurtìau  sefydlog  pregethu  trwy'r  oesoedd.    O  !  na,  nicl  chwareu  o 


266 

beth  oedd  liyn  !  Dygwyddai  yn  lled  fynych  i'r  bregeth  yn  y 
pwlpud  basio  heibio  yn  ddigoo  cyffredin,  heb  argoel  fod  neb  yn 
teimlo  nemawT  oddiwrthi;  eithr  nid  felly  bob  aniser.  Ond  pan 
ddelai  y  pregethwr  i*r  sêdd  fawr  i  draddodi  ei  ail  bregeth,  byddai 
hono  yn  gafael.  Dan  y  gyntaf  byddai  gwynebau  pawb  yn  ddigon 
sychion  ;  ond  dan  yr  ail,  gan  amlaf,  byddaî  gwynebau  cynulleidfa 
yn  llifeiriant  o  ddagrau.  Ni  byddai  gan  y  pregethwr  ddim  L'w 
ddywedyd  yn  ei  ail  bregeth  mwy  nag  yn  y  gyntaf  nad  ydoedd  y 
gwrandawyr  yn  ddigon  c/neíin  â'u  gwrando  trwy  eu  hoes;  ac  eto 
mor  wahauol  yr  effeithiau  !  Dyma  y  ft'aith,  pa  gyfrif  bynag  sydd 
i'w  roddi  am  danl 

Cwestiwn  naturiol  sydd  yn  codi,  ac  yn  bendifaddeu  y  cwestiwn 
teilwng  o  ystyriaeth  ddofn  pregethwyr  y  blynyddoedd  hyn,  ydyw, 
Paham  yr  oedd  y  cyfarchiad  yn  y  sêdd  fawr  yn  fwy  effeithiol  na'r 
bregeth  yn  y  pwlpud  ?  Cynygiwn  yr  atebion  canlynol  i'r  cwestiwu 
gòr-bwysig  hwn.  Àtebiad  Mr.  Edwards,  Penllwyn,  i  hynycíoedd, 
fod  y  pregethwr  tra  yn  y  pwlpud,  a'i  wrandawyr,  megys  mewn 
dau  gylch  gwahanol,  ac  mewn  pellder  y  naill  oddiwrth  y  llall ;  ond 
pan  ddisgynai  y  pregethwr  i'r  sêdd  fawr,  ei  fod  ef  a'i  wrandawyr 
wedi  dyfod  megys  o  fewn  yr  un  cylch,  ac  i'r  agosrwydd  mwyaf  at 
eu  gilydd.  A  gallwn  ychwanegu ;  yn  y  pwlpud  yr  oedd  y 
pregethwr  yn  ymosod  ar  ei  wrandawyr  megys  o'i  amddiffynfa  ;  ond 
bellach  wele  yr  ymrysonfa  yndyfod  megys  yn  law-law.  ()s  byddai 
y  bregeth  yn  y  pwlpud  ynpasio  yn  ddiafael,  byddai  hyny  drachefn 
yn  cyffroi  teimlad  y  pregethwr,  ac  yn  minio  ei  ymadroddion  at  yr 
ail  ymosodiad.  Yr  oedd  a  fynai  y  pregethwr  yn  ei  gyfarchiad  l'r 
rban  annychweledig  o'i  wrandawyr  yn  benaf,  ac  felly  byddai  yn 
fwy  pwyntiol,  yn  dywedyd  icrth  ei  wrandawyr,  ac  nid  yn  unig  yn 
eu  clyw  ;  a  byddai  o  hyny  yn  fwy  difrifol.  Byddai  yn  ei  gyfarch- 
iad  yn  fwy  rhydd — yn  fwy  extempore,  nag  yn  ei  bregeth,  ac  felly 
yn  fwy  tarawiadol  a  bywiog.  Gŵyr-pregethwyr  drwy  brofiad,  fod 
rhyw  Bylw  newydd  a  fo  yn  taro  i'r  meddwl  yn  sydyn  yn  yr  act  o 
bregethu,  yn  eu  cyffroi  hwy  eu  hunain,  ac  felly  yn  taro  meddyliau 
eu  gwrandawyr  yn  llawer  mwy  grymua  Dyma  y  pelenau  tanllyd, 
y  bombshells,  á  pha  rai  y  byddai  yr  hên  bregethwyr  yn  gwneyd  y 
fath  hafog  ar  eu  gwran<lawyr.  A  byddai  y  gwrandawyr  hwythau 
hefyd  yn  disffnn/Ìam  rywbeüi  yn  y  cyfarchiad  uwch  na'r  boddhâd 
a  ddisgwylienl  yn  y  l^regeth ;  ac  nid  yn  fynych  yr  oedd  y  äisgwyl 
yna  yn  cael  '-i  siomi.  Wrtb  gymeryd  yr  amrywiol  bethau  hyn  i'r 
cyfrif,  yn  nghydag  yspryd  gwresog  y  pregethwr,  ei  awydd 
,  g  ddol am  ennill  eneidiau  i  Grist  a"i  grefydd,  yrhynhefyd  a 
wnelai  ei  gyfarchiad  yn  ddifrifol,  yn  syml,  yn  dyner,  ac  etô  yn 
finiog,  nid  rhyfedd  fo<l  y  cyfarchiad  hwn  yn  cario  y  fath  ddylanwad. 


267 

Ie,  yn  yspryd  y  pregethwr,  cofier,  yr  oedd  dirgelwch  y  llwyddiant. 
Heb  y  peth  byw  yn  yr  yspryd,  ni  buasai  tori  allan  o'r  drefn 
gyffredin  ond  hyfdra  dirmygus.  Goddefer  i  ni  yn  ostyngedig 
awgrymu  i'n  brodyr  anwyl  y  pregethwyr,  Ai  nid  doeth  fyddai  i 
ni,  yn  yr  adeg  hon  o  aflwyddiant  ar  ein  pregethu.  ystyried  yn 
ddifrifol  gerbron  Duw  a  ydyw  ein  hyspryd  yn  peidio  bod  yn  rhy 
gyffredin  gyda'r  gwaith — myned  i'r  pwlpnd  yr  un  fath  ag  i  rywle 
arall  :  ac  a  ydyw  ein  hamcan  hefyd  yn  peidio  bod  yn  rhy  isel —  fj 
boddhau  cynulleidfa  yn  hytrach  na  cheisio  ei  deffrni,  ac,  yn 
mhellach,  ai  nid  doeth  fyddai  newid  rhyw  gymaint  yn  y  daü  o 
bregethu  er  ei  wneyd  yn  fwy  effeithiol  i'w  anican  ? 

Bu  llawer  o  feio  ar  y  pryd  ar  y  brodyr  anwyl  oedd  yn  fwyaf 
selog  gyda'r  diwygiad,  am  eu  hyfdra  hwn  o  dori  ar  drawa  yr  hén 
drefn  sefydlog  gyda  phregethu.  Eithr  hyd  y  gwel»  m,  peth 
naturiol  i  ddiwygiad  cyffrous,  fel  yr  un  dan  sylw,  a  fyddai  taflu 
allan  arferion  dyeithr,  a  ymddangosai  i  sylwedydd  oer  yn  bethau 
afreolus  ac  afresymol.  Mor  afreolus  o  beth  a  fyddai  i'r  hên  Fethod- 
istiaid,  yn  eu  diwygiadau  poethion,  dori  allan  i  orfoleddu  wrth  y 
degau,  a  hyny  ar  ganol  y  gwasanaeth !  ac  eto  arypryd  pabeth 
oedd  mor  naturiol  ac  mor  brydferth  ?  Peth  afreolua  yn  ol  y  drefn 
bresenol  a  fyddai  canu  yr  un  penill  drosodd  a  throsodd  nas 
gwyddom  pa  faint,  ac  eto  yr  oedd  mor  naturiol  i  galonau  gwres  _. 
ag  a  ydyw  i  galonau  oerion  ganu  yr  un  penill  ond  unwaith.  Hên 
chwaer    yn    Nghlynog    mewn    adeg    o    ddiwygiad  brwd,    fel   y    I 

m,  oedd  y  gyntaf  erioed  yn  Nghymru  a  dorodd  allan  i  neidio 
wrth  orfoleddu.  Nid  oedd  y  chwaer  hon  wedi  gweled  na  chlywed 
am  neb  erioed  yn  gwneyd  peth  mor  afreolus  :  ond  yn  mhoethder 
ei  hyspryd,  gan  nas  gwyddai  pá  beth  i  wneyd  á  hi  ei  hun,  dyna  hi 
yn  tori  allan  i  neidio  â'i  holl  egni,  heb  feddwl  unwaith  a  oedd  hyny 
yn  weddus  ai  peidio.  A  daeth  neidio  wrth  orfoleddu  yn  beth  mor 
gyfFredin  gyda'r  hên  bobl,  fel  y  dewisodd  y  Sais  oer  eu  galw  yn 
Jumpers.  Mewn  adeg  o  dawelwch  difraw,  mae  cadw  o  fewn 
cylchoedd  ffurfiol  yn  beth  hawdd ;  yn  wir,  mae  tori  ar  eu  traw 
beth  anhawdd.  Ond  i  yspryd  wedi  ei  danio  gan  gariad  Crist  ac 
awydd  angerddol  am  achubiaeth  dynion,  rhaid  iddo  gael  tori  allan 
yn  ei  ffordd  ei  hun,  ac  eled  ffurfiau  i'r  lle  yr  elont.  Pa  beth  ond 
yr  yspryd  gwresog  hwn  yn  tori  ar  draws  hén  ffurfiau  gosodedig,  a 
roes  fôd  i  Brotestaniaeth,  ac  i  Fethodistiaeth,  a  phob  aeth  arall  y  bu 
y  byd  yn  well  ohonynt  ?  A  meiddiwn  ddywedyd,  pa  bryd  bynag 
y  ceir  diwygiad  mawr  eto  yn  ein  gwlad,  y  bydd  yn  ormod  tâag  i 
unrhyẁ  allu  daearol  ei  gadw  o  fewn  trpfeydd  ffurfiau  gosodedig. 
Bhaid  i  yspryd  wedi  ei  roddi  ar  dàn  gan  sêl  dros  Dduw,  gael  ei 
ffordd  ei'hun,  costied  a  gostio.     "  A  dryüir  yr  iau  oherwydd  yr 


enemiad."  Yr  "eneiniad"  òedd  yn  gwroli  y  brodyr  i  dori  allan  o'r 
hên  drofäu.  Yr  "eneiniad"  oedd  yn  cysgodi  yr  annrhefn,  ac  yn 
prydfertlm  y  cwbl.  Pan  gollwyd  yr  "  eneiniad,"  fe  gollwyd  y 
prydferthwch  a'r  nerth.  Ofer  a  dirmygns  bellach  oeddmyned  allan 
fel  Sanison  ac  yinysgwyd  fel  cynt !  A  da  hefyd  oedd  cael  yr  hên 
gylchoedd  Befydlog  i  syrthio  i  mewn  iddynt,  0  !  yr  "eneiniad,  yr 
eneiniad  ! ''  Pa  bryd  eto  y  disgyna  ar  bregethwyr  ac  eglwysi 
Cymru  ? 
Àwst.  1879. 


IÌHAX    III. 


Yn  yr  adfywiad  dan  sylw,  fel  yr  un  fu  ugain  mljmedd  o'i  flaen, 
daeth  y  wêdd  gymhelliadol  o  bregethu  a  chyfarch  i  lawn  waith  ;  a 
bu  yn  fwy  llwyddiaunus,  os  oedd  modd,  yn  yr  olaf  hwn  nag  yn  y 
cyntaf.  Yr  oedd  teimladau  y  lluaws  yn  llawer  mwy  cyffrous  yn 
hwn,  ac  felly  yn  haws  dylanwadu  arnynt.  Megys  yn  y  diwygiad 
blaenorol,  felly  yn  awr,  cyhoeddid  cyfarfod  eglwysig  ar  ol  pob 
pregeth  a  chyfarfod  gweddi ;  ac  anogid,  os  byddai  neb  yn  teimlo 
awydd  i  ymuno  â  chrefydd,  i  aros  yn  ol  yn  hono.  Bu  hyny  yn 
llwyddiannus  i  gael  chwanegiadau  dirf awr  at  yr  eglwysi  gyda  phob 
enwad  trwy'r  wlad.  Yn  y  diwygiad  cyntaf  a  nodwyd,  yn  rliy 
fynych  byddai  y  cymliell  gan  frodyr  yn  meddu  mwy  o  sél  nag  o 
farn  yn  myned  yn  ädirrjymheU.  Bygythid  y  gwrandawyr  yn 
erwin  onid  ufuddhäent ;  a  byddai  hyny  gyda  llawer  yn  peri 
gwrthdarawiad— yn  caledu  yn  lle  ennill.  Ond  yn  y  diwygiad 
diweddaf,  byddai  y  brodyr  yn  fwy  tyner  a  gwyliadwrus;  ac  eto 
cymhellent  yn  daer  a  difrifol,  os  byddai  neb  yn  y  gynulleidfa  a'u 
meddwl  yn  gogwyddo  at  hyny,  gan  addaw  rhoddi  pob  help  Uaw  i 
rai  pryderus  er  eu  dwyn  yn  mlaen.  Eithr  bu  y  wêdd  gymhell- 
iadol  hon  drachefn  yn  destyn  llawer  o  feirniadu  a  beio.  Dywedid 
y  pryd  hyny,  a  dywedir  gan  lawer  eto,  mai  perygl  y  dull  hwn  o 
gymheU  dynion  at  grefydd,  ya  dywedir,  yw  dangos  yr  eglwys 
iddynt  yn  lle  Crist,  a  rhoddi  yr  un  cyffelyb  bwys  ar  broffesu  Crist 
gg  ur  gredu  ynddo.  A  dywedid  mai  llawer  diogelach  a  fuasai 
cyfeirio  dynion  deffrous  at  Grist  fel  yr  unig  noddfa  i  bechadur 
colledig,  a  gadael  iddynt  hwy  eu  hunain  benderfynu  y  cwestiwn  o 
broffesu  Crist  mewn  pwyU  ac  wedi  bwrw  y  draul.  A  dyma  hefyd 
dybygid  oedd  syniad  yr  hên  Pethodistiaid  ar  hynyma. 

Mae  yn  ddios  fod  y  cymhell  hwn  ar  ddynion  i  wneyd  proffes  o 

grefydd,  fel  y  dywed  (iurnal,  am  "wedöl  anghyffredin,"  yn  arf 

_ìus— yn  galw  am  lawer  o  ddoethineb  pa  fodd  a  pha  bryd  i'w 


ddefnyddio.  Mae  perygl  o'r  ddeutu.  Mae  yn  fwy  na  thebyg  y 
byddai  y  brodyr  anwyJ  ar  adegau,  yn  eu  gòr-awydd  i  chwanegu 
dyehweledigion,  yn  cario  y  cymbell  bwn  braidd  yn  rby  bell,  ac 
felly  yn  y  perygl  o  bacio  dynion  i  fyny  uiewn  proffes  o  grefydd 
heb  ei  bywyd.  Ond  mae  perygl  befyd  o'r  tu  arall,  i  ddyuion 
pryderus  gael  eu  gadael  i  ymdrallodi  ynddynt  eu  bunain,  ac  i  ym- 
nycbu  uiewn  ofnau,  heb  roddi  iddynt  bob  help  i  ddyfod 
yn  uilaen  yn  y  cyfeiriad  y  rnaent  yn  teimlo  cymaint  awydd. 
Barnai  y  brodyr  wrth  arfer  y  dull  cymbelliadol  hwn  i  gael  dynion 
at  grefydd,  y  gallai  hyny  fod  hefyd  yn  foddion  Uwyddiannus  i'w  cael 
at  Grist,  megys  y  caed  aneirif  brofion  yn  hanea  ein  Cyfundeb. 
Tybier  fod  dyn  i  fesur  wedi  cael  ei  ddeffroi  gyda'i  fater  ysprydol, 
ac  niewn  canlyniad  i'r  cymhell  yn  aros  yn  ol  yn  y  cyfarfod 
eglwysig:  oni  fyddai  hyny  yn  fantais  werthfawr  i  arwain  y 
meddwl  cythryblus  i'r  iawn,  ac  i  "  agoryd  ffordd  Duw  iddo  yn 
fanylach?"  Mae  "  dyf od  at  grefydd"  i  ddyn  pryderus,  a  dyweyd 
y  lleiaf,  yn  gychwyn  yn  yr  iawn  gyfeiriad.  Vn  wir,  gwelsom  rai 
yn  gwneyd  hyn  er  mwyn  ennill  gwraig,  ac  eto  yn  y  canlyniad  yn 
troi  allan  yn  ddynion  gwii  grefyddol.  Chwyrnu  y  byddai  yr  bên 
dadau  ar  y  dull  hwn  o  gymhell  dynion  at  grefydd.  Clywsom  Mr. 
J-]lia>.  yn  adeg  y  diwygiad  ddeugain  mlynedd  yn  ol,  yn  ei 
gondemnio  yn  ddifrifol,  gan  ei  alw  yn  ysfa  gnawdol  o  geisio 
myned  a  gwaith  yr  Yspryd  Glân  yn  nychweliad  pechaduriaid 
o'i  law.  Eto  byddai  rhai  ohonynt  liwy  yn  arî'er  y  dull 
cymhellol  yn  awr  ac  eilwaith.  Clywsom  ŵr  yn  adrodd  ei  fod 
er's  mwy  na  haner  can'  mlynedd  yn  ol  yn  gwrando  y  Parch. 
William  Morris,  o  Gilgerran  y  pryd  hwnw,  yn  pregethu  ar  nos 
Sabboth  yn  bên  gapel  Jewin  Crescent,  Llundain,  ac  ar  ddiwedd  y 
gwasanaeth  yn  cymhell,  os  oedd  neb  yn  y  gynulleidfa  yn  teinilo 
awydd  i  roddi  eu  hunain  i  Grist  a'i  grefydd,  ar  iddynt  aros  yn  ol 
yn  y  cyfarfod  eglwysdg  a  ddilynai,  ac  y  byddai  yn  dda  gan  y 
frawdoliaeth  eu  gweled ;  a  chwanegai  ddarfod  iddo  gymhell  yn 
gyffelyb  amryw  droion  yn  Nghymru,  a  phob  aniser  gyda  mesur  o 
Jwyddiant.  Y  canlyniad  y  nos  Sabboth  hwnw  a  fu,  i  dri  ar  ddeg 
aros  yn  ol  o  newydd.  Na !  nid  oedd,  ac  nid  y w  y  cymhell  hwn  gyda 
phregethu  yn  gymaint  peth  allan  o'i  ie  ag  y  mỳn  rhai  brodyr  i  ni 
dybied,  ond  ei  arfer  mewu  modd  difrifol  a  doeth.  Beth  a  wyddom 
ui  pa  bryder  a  ddicbon  focl  ar  feddyliau  dynion  gyda'u  mater 
ysprydol,  hyd  yn  nod  ar  adeg  daweJ  feJ  yr  un  bresenol,  a  pha  mor 
dda  iddynt  a  fyddai  caei  yr  JieJp  Uaw  a  allai  y  cymiielJ  liwn  roddi 
iddynt  ? 

Cyn  myned  yn  mlieJlacJi,   bydd  genym  air  i'w  ddyweyd  wrtii 
"  ymJioJydd  y  byd  Jiwn."     Bu  y  doethyn  yma  a'i  feirniadaetli  yn 


270 

drymach  ar  eîn  dìwygìad  na  neb  rhyw  ddyn.  Mỳnai  efe  nad  oedd 
yr  holl  gyffro  a'r  helynt  yn  ddim  amgen  nag  effaithnaturiol  y  dynol 
yn  ymrwbio  yn  y  dynol,  fel  rhwbio  dau  bren  yn  eu  gilydd  yu 
cynyrchu  gwrea  a  thân.  Dyna,  meddid,  yr  Ámericaniaid  yn  hèl  at. 
eu  gilydd  i'w  camp  meeting  i  wneyd  diwygiad,  ac  wedi  y  cwbl 
"diwygiad  gwneyd"  a  fyddai,  ac  fel  un  gwneyd  y  diflanai ;  canys 
cyn  braidd  i  gynulleidfa  y  camp  meeting  ddychwelyd  bawb  i'w  fan, 
byddai  llawn  cymaint  o  eisieu  diwygiad  ag  erioed.  Addefwn  yn 
rhwydd  fod  gan  y  dynol  ddylanwad  grymua  ar  y  dynol,  er  drwg 
neu  er  da.  PeÚy  y  mae  Awdwr  natur  yn  ddoeth  weçii  ordeinio. 
Eithr  byddai  dyweyd  y  gallai  y  dynol  heb  y  Dwyfol  gynyrchu  y 
deffröadau  cyffroua  a  feddiannai  y  miloedd  yn  adeg  y  diwygiad 
hwn,  yn  berffaith  ynfydrwydd.  Pa  allu  dynol  ar  y  ddaear  allai 
ddaroatwng  dynion  beilchion,  hunanol,  a  chaled-galon,  megya  ar 
unwaith  i*r  llwch  mewn  trallod  a  dychryn  gerbron  Duw,  i  lefain 
am  drugaredd  ?  Beth  ?  gallu  dynol  yn  dwyn  miloedd  o  bobl 
ieuainc  gwylltion,  penrhydd,  ac  afreolus  y  wlad  i'w  dillad  a'u 
hiawn  bwyll,  i  broffe.su  Criat  a  gweddîo  Duw- i  gefnu  yn  Uwyr  ac 
am  byth,  lawer  ohonynt,  ar  eu  holl  arferion  drygionus  blaenorol  ; 
mewn  gair,  i'w  troi  a'u  gwneyd  yn  hollol  wahanol  i'r  hyn  oeddynt 
unwaith  !  Ac  nid,  ychwaith,  y  dynion  oedd  yn  meddu  y  graddau 
helaethaf  o'r  dynol  a  fu  yn  offerynau  i  wneydygwaith  mawr  hwn. 
Yr  oedd  dynion  galluog  y  pryd  hwnw  yn  teimlo  awydd  cryf  i 
wneyd  yr  hyn  y  byddai  eu  brodyr  a  gyfrifid  yn  llawer  îa-raddol 
iddynt  yn  llwyddo  ynddo,  ond  yn  hyny  yn  methu.  Mae  dynion 
da  y  blỳnyddoedd  liyn  yr  un  mor  alluog  ac  mor  "ddynol,"  a'r  un 
mor  awyddua  i  effeithio  cyfnewidiadau  ar  eu  cyd-ddynion,  ag  y 
llwyddodd  dynion  da  ugain  mlynedd  yn  ol  mor  rhyfeddol  ynddo  ; 
eithr  er  gwneyd  eu  goreu,  eto  mor  aflwyddiannua  ydynt!  Gan 
hyny,  pe  gallai  y  dynol  gynyrchu  yr  hyn  a  wnaed  y  pryd  hyny, 
pahaui  nad  allai  gynyrchu  y  pryd  hwn  ?  Eaguaoder  ni  ám  fyned 
ychydig  o'r  ffordd,  gan  i  ni  glywed  rliyw  awgrymiadau  lled  anny- 
munol  o  barth  i'r  äynol  yma  yn  ei  berthynaa  â'n  diwygiadau. 

Gan  i  ni  gael  taflu  y  gair  hwn,  "  dynol,"  i'n  danedd,  yn  ei  gysyllt- 
iad  â'rdiwygiad  dan  aylw,  purion;  yr  ydym  yn  barodi'w  dderbyn. 
Rhaid  cael  y  dynol,  nia  gall  neb  wadu.  Y  dynol  yw  y  moddion,  y 
cyfrwng  a  ordeiniodd  Duw  i'r  Dwyfol  weithredu  trwyddo.  A 
rhaid  cael  y  dynolì  ymrwbio  yn  y  dynol.  A  pho  agosaf  y  del<>  y 
dynol  at  y  dynol,  mwyaf  llwyddiannua  oll  y  gellir  diagwyl  i'r 
moddion  fod  er  cyrhaedd  ei  amcan.  Wele  ni  wedi  ein  harwain  gau  yr 
athronyddyn  hwn,  Mr.  "  Ymholydd,"  yn  anfwriadol,  mae  yn  wir, 
at  wirionedd  teilwng  o  yatyriaeth  mwyaf  difrifol  pob  un  >y<M  yn 
amcanu  at  wir  Leahad  ei  gyd-ddynion.    Mae  Duw  wedi  ordeinio  y 


271 

dynol  yn  foddion  i*w  ras  ;  a  pho  agosaf  y  delo  y  dynol  a.t  y  dynol, 
mwyaf  llwyddiannus  oll  y  gellir  disgwyl  i'r  moddion  hwn  f od.  Pan 
ofynwyd  i'r  diweddar  Mr.  Rees.  fel  y  clywaom,  Pa  fath  bregethu  y 
gellir  yn  benaf  ddisgwyl  i'r  Yspryd  Glân  ei  fendithio  er  dychweliad 
pechaduriaid?  ateb  gŵr  Duw  i'r  cwestiwn  gòr-bwyaig  yna  ydoedd, 
mai  y  pregethu  hwnw  a  fyddai  debycaf  o  lwyddo  i  hyny  pe  heb  yr 
Ysprycl  Glân.  0  !  ddarllenydd  anwyl.  dyna  i  ti  gyfrol  o  synwyr 
mewn  brawddeg  f  er  !  Pregethwr  yn  dywedyd  wrtho  ei  hun,  "  Wele, 
mi  wnaf  fy  ngoreu,  yn  ol  y  cymorth  a  gaffwyf,  i  ddwyn  gwirion- 
edd  pwyaig  fy  nhestyn  — baich  fy  nihregeth,  i  afael  âg  ystyriaeth 
a  chydwybod  fy  ngwrandawyr/'  Da,  was  da  a  ffyddlawn !  oni 
lwyddi  yn  dy  arncan,  nid  arnat  ti  y  bydd  y  cyfrifoldeb,  ac  ni  byddi 
heb  dy  wobr.  Glanhäer  pwlpudau  Cyinru,  a  Lloegr  hefyd,  oddi- 
wrth  y  pregethau  diamcan.  Bu  agos  i  ni  a  dywedyd,  Gwnaed  yr 
yspryd  drwg  ei  faich  ohonynt  !  Ond  gan  gofio,  mae  yn  rhy  dda 
gan  y  gelyn  am  bregethau  cUamcan ;  nis  gall  eu  hebgor.  Da 
fyddai  i'r  pregethwr  gofio  yn  wastad  mai  dynion  yw  ei  wranda- 
wyr,  dynion  pechadurus  mae  yn  wir,  ond  dynion  serch  hyny,  a'i 
fod  i  amcanu  deflroi  y  pechadui  drwy  y  dyn,  a  pho  agosaf  y  deuir 
at  y  dyn,  agosaf  hefyd  at  y  pechadur.  Hawdd  llithro  i  edrych  ar 
y  dyn  a'r  pecha<lur  fel  dau  fód  gwahanol,  a  chymeryd  y  naill  ar 
wahän  i'r  llall,  ac  felly  methu  yn  yr  amcan.  Hên  lyfr  yw  y  ddyn- 
oliaeth  y  gweddai  i  bawb  sydd  am  wneyd  y  byd  yn  well  ei 
efrydu  yn  dda  er  ei  ddeall  yn  gywir.  Ëfallai  y  dywed  rhywun 
ein  bod  wedi  llithro  i  rywle,  ac  anghofio  y  diwygiad.  Xagé,  ddar- 
llenydd,  yr  ydym  yn  ei  ganol,  ond,  druan,  heb  ond  ychydig  o'i 
yspryd.  Nerth  a  bywyd  y  diwygiad  hwn  oedd  fod  Yspryd  Duw 
yn  deffroi  meddyliau  dynion.  a'r  rhai  hyny  drachefn,  trwy 
ddefnyddio  y  moddion  tebycaf  i  lwyddo,  yn  cael  eu  bendithio  gan 
yr  un  Yapryd  Dwyfol  i  ddeffroi  y  wîad.  Nid  yn  unig  dyna  oedd 
nerth  a  bywyd  diwygiad  y  flwyddyn  1859,  ond  dyma  hefyd  fydd 
nerth  a  bywyd  cÜwygiad  rhyw  flwyddyn  hynod  sydd  eto,  ni  a 
hyderwn,  yn  dynesu  yn  y  dyfodol. 

Crybwyllasom  yn  barod  mai  diwygiad  y  flwyddyn  1859,  o  ran 
ychwanegiadau  at  yr  eglwysi  ar  y  pryd,  oedd  yr  un  mwyaf  llwydd- 
iannus  a  fu  yn  Xghymru  erioed  o  dclim  cymhariaeth.  Dywedwyd 
y  bu  ychwanegiad  gyda'r  Methodistiaid  yn  Sir  Aberteifi  yn  unig 
tuag  wyth  mil.  Pe  cymerid  yr  holl  siroedd,  a  phob  enwad,  yn 
nghyda'r  Cymry  yn  nhrefi  Lloegr  i'r  cyfrif,  gallem  dybied  y  bu 
ychwanegiad  at  yr  holl  eglwysi  yu  rhywbeth  uwchlaw  hanner  cant 
oýloedd  o  eneidiau,  a  hyny,  cofier,  mewn  yapaid  mor  fyr  a  deu- 
ddeng  mis  o  amser  !  "Wrth  ystyried  nad  yw  ein  cenedl  ond  bechan, 
fe  saif  y  ffaith  hon  yn  un  hynod  yn  hanes  Cristionogaeth.    Trwy  y 


272 

cyffröad  hwn,  achubwyd  miloedd  o  bechaduriaid  o  bob  gradd  ac 
oed — sobrwyd  llu  mawr  o  feddwon — bu  raid  i  lawer  o  hên  arferion 
drygionus,  fel  adar  y  nos,  ffoi  iw  llochesau,  am  dymhor  o  leiaf — 
daeth  llawer  cynulleidfa  at  grefydd  braidd  yn  ilwyr  -  gwaredwyd 
llawer  o  eglwyai  bychain  a  gwanaidd  rhag  llwyr  ddiflaniad— daeth 
Uawer  o  ddynion  cyson  a  da,  oedd  o'r  blaen  "o  fewn  ychydig," 
trwy  y  deffröad  hwn  yn  "gwbl  oll"  yu  eiddo  i  Grist  a'i  grefydd,  a 
chafwyd  hwynt  yn  ddynion  gweithgar  a  gwerthfawr,  a  pharhaus- 
ant  felly.  Mae  lluaws  mawr  eto  yn  fyw  o  frodyr  a  chwiurydd, 
wedi  profi  eu  hunain  yn  ffyddlawn  i  Grist,  yn  priodoli  dechreuad 
eu  bywyd  crefyddol  i  ddeffrüad  y  flwyddyn  ryfedd  hon. 

Eithr  bu  i'r  diwygiad  hwn,  fel  i  bob  diwygiad  cyffrous  y  gwyddom 
am  dano,  ei  ochr  dywyll — ei  amseroedd  diweddaf  yn  ddyddiau 
enbyd.  Parhaodd  pethau  i  fyned  rhagddynt  yn  lled  hylaw  am 
flwyddyn  neu  ddwy ;  yna  tawelodd  y  cyffro,  oerodd  y  teimladau 
«4 wresog,  a  daeth  "  awr  y  brofedigaeth  "  ar  lawer  o'r  dychweledig- 
ion  ieuainc  yn  arbenig.  Dechreuasant  fod  yn  anhydrin,  fel  plant 
wedi  caei  gormod  o  foethau.  Llithrai  llaweroedd  ohonynt,  y  naill 
ar  ol  y  llall,  a'r  naill  wrth  weled  y  llall,  at  eu  hên  arferion.  Daeth 
gwrthgilio,  llithro  i  bechodau,  a  diarddel,  bellach,  yn  bethau 
cyffredin  drwy  yr  eglwysi.  Wrth  weled  hyny,  tybiodd  llawer  fod 
y  diwygiad  wedi  troi  allan  yn  waeth  i'r  genedl,  ac  yn  fwy  colledus 
i'r  eglwysi,  na  phebuasid  hebddo,  a  bod  yr  Arglwydd  wedi  ei  roddi 
yn  ei  lid,  a'i  gymeryd  ymaith  yn  ei  ddigllonrwydd,  a  hyny  yn 
gerydd  ar  ei  eglwys  am  geisio  ganddo  Kf  wneyd  yr  hyn  y  bu  ei 
bobl  yn  esgeulus  o'i  wneyd  eu  hunain.  Pell  oddiwrthym  ni 
fyddo  cyfranogi  o'r  syniad  hwn  hefyd.  Yr  hyn  a  ymddangosai  yn 
dywyll  ac  anhawdd  rhoddi  cyfrif  am  dano  oedd,  fod  deffroadau 
mor  rymus  ag  a  brofwyd  gan  lawer,  ac  mor  debyg  i  beth  gwirion- 
eddol,  eto  yn  syrthio  yn  fyr  o  wir  ddychweliad.  Pa  fodd  i  esbonio 
y  ffaith  dywyll  hon,  nia  gwyddom  ;  ac  am  hyny  nid  awn  i  geisio. 
ÎJn  peth  sydd  eglur:  yr  oedd  y  deffroad  hwn  yn  gychwyn  da  yn 
yr  iawn  gyfeiriad.  Agwedd  ar  feddwl  dyn  pechadurus,  sydd  yn 
hanfodol  iddo  er  iachawdwriaeth,  yw  ynnldt'ffro— dyfod  yn 
ystyriol  o'r  hyn  ydyw,  o'r  hyn  a  wnaeth,  ac  o'r  hyn  a  haeddai  fel 
troseddwr  euog  yn  erbyn  Duw.  Y  peth  cyntaf  yn  y  ffordd  o 
waredu  pechadur  yw  ei  argylioeddi  o  bechod  ;  a  dyma  y  cyehwyn 
yn  nghyfeiriad  ffordd  ybywyd.  Ondynhytrach  uaffoiatlesu 
fel  yr  unig  Waredwr,  darfu  i'r  llaweroed<l  hyn  yn  eu  trallod,  trwy 
ystryw  diafol  a  thwyll  eu  calonau,  ffoii  ryw  lochesau  gau,  a  syrthio 
yn  fyr  o  fywyd  ysprydol;  acfelly  ciliasant  yn  ol.  Bu  yr  Arglwydd 
lesu  yn  ofalus  i  rag-rybuddio  ei  eglwys  i  beidio  teimlo  yn  rhy 
siomedig  pan  ddelai  adfyd   o'r   fath    yina  i'w  chyfarfod.      Efe  a 


273 

gyffelybai  gyffroadau  a  ymddangosai  yn  llwyddiannus  fel  hyn 
gyda'i  deyrnas,  i  rwyd  a  fwriwyd  yn  y  niór,  yr  hon  a  gasglodd  bob 
rhyw  beth.  Ac  felly  yn  gynihwys  y  bu  gyda'r  diwygiad  hwn. 
Gwaith  yr  eglwysi  a'u  swyddogion  am  dymhor  maith  wedi  hyn  a 
fu  gwneyd  y  goreu  o'r  "  rhai  da,"  a  bwrw  M  y  rhai  drwg  "  ymaith. 
Eto  meiddiwn  ddywedyd,  y  bu  yr  ennill  clir  i  eglwysi  Cymru  trwy 
y  diwygiad  hwn  yn  annrhaethadwy.  Achubwyd  miloedd  a  miloedd 
o  bechaduriaid  ein  cenedl  i  fywyd  tragywyddol — nid  oes  dim  os 
am  hyny — yn  y  flwyddyn  ryfedd  hon. 

Daeth  daioni  parhaol  i'n  Cyfundeb  o'r  diwygiad  hwn,  heblaw 
yr  ychwanegiadau  a  nodwyd  at  yr  eglwysi.  Yn  un  peth,  bu  yn 
synibyliad  i  haelioni  crefyddol  na  bu  dim  yn  hanes  ein  Cyfundeb 
yn  flaenorol  yn  gyffelyb  iddo.  YTae  ein  casgliadau  wedi  mwy  na 
threblu  wrth  yr  hyn  oeddynt  yn  flaenorol  i'r  diwygiad ;  ac  am  a 
wyddom  ni,  y  mae  felly  gyda  phob  enwad.  Yr  unig  gasgliad  sydd 
wedi  aros  yn  ddigynydd  gyda  ni  yw  yr  un  cenadol ;  a  gresyn  yw 
hyny.  Dylasai  y  casgliad  hwn  yn  arbenig  fod  wedi  cynyddu  yn 
ddirfawr.  Mae  swm  yr  hyn  a  gasglwyd  ac  a  wariwyd  ar  ein 
capelau  yn  yr  ugain  mlynedd  diweddaf  yn  aruthrol ;  bron  na 
ddywedem,  yn  gymaint,  os  nad  mwy  nag  a  gaaglwyd  gan  y 
Cyfundeb  o'i  ddechreuad  hyd  hyny.  Yr  un  modd,  mae  y  casgl- 
iad  at  y  weinidogaeth  wedi  cynyddu  yn  fawr  iawn  er's  ugain 
mlynedd. 

Y  diwygiad  hwn  hefyd  a  fu  yn  foddion  i  ddwyn  y  Fugeiliaeth 
yn  ein  Cyfundeb  i  fod  yn  ysgogiad  llwyddiannus.  Yr  oedd  yn  yr 
esgoreddfa,  mae  yn  wir.  yn  flaenorol,  ond  yno  rhwng  byw  a  marw. 
Eithr  yn  ganlynol  i'r  diwygiad  hwn,  daeth  allan  yn  blentyn  iach  a 
chynyddol ;  a  rhagddi  y  mae  yn  dyfod  o  flwyddyn  i  flwyddyn  ;  ac 
y  mae  yn  debygol  mai  rhagddi  yr  ä,  tra  y  profa  yn  gweithio  yn 
ddifefl.  Ond  na  fydder  yn  rhy  hyderus,  canys  y  mae  i'r  Fugeiliaeth 
ei  pheryglon. 

YTele  ni  bellach  yn  diweddu  gyda'r  diwygiadau.  Ein  hamcan 
gyda'r  ysgrifau  hyn  ydoedd  ceisio  deffroi  pawb  a'u  darlleno  i 
ystyried,  Ai  nid  da  iawn  a  f yddai  i  ni,  f el  cenedl,  gael  rhy wbeth  yn 
gyffelyb  drachefn  ?  A  fyddai  yn  ddymunol  i  ni  yn  ein  tymhor 
presenol  hwn  gael  adfywiad  crefyddol— rhywbeth  yn  gyffelyb  i'r 
hyn  a  gaed  yn  yr  amseroedd  aeth  heibio  ?  Gwyddom  fod  dau 
feddwl  ar  hynyma.  Y  mae  rhai  dynion  o  w^'bodaeth  a  barn  yn 
golygu  mai  lle  yr  eglwysi,  yn  hytrach  na  sychedu  am  ryw  gj*ffro- 
adau,  yw  gweithio  yn  mlaen  yn  gyson  ac  ^miroddgar,  gan  foddloni 
ar  gynyâä  graddol,  oddiar  farnu  mai  hwn  yn  y  diwedd  yw  y 
cynydd  iach,  sylweddol,  a  mwyaf  diogel.  Ystyria  y  brodyr  hyn 
fod  yr  eglwys  yn  Xghymru  bellach  wedi  dyfod  yn  allu    digon 


274 

grymus,  ac  yn  meddu  pob  manteision  i  gyflawni  ei  chenadaeth,  heb 
y  cyffroadau  diwygiadol  a  fu  yn  cynhyrfu  y  genedl  ar  acìegau  ereill. 
a  bod  yr  rspryd  Dwyfol  o  hyd  yn  bendithio  ymdrechion  ei  bobl 
yn  ol  mesur  eu  llafur,  ac  f eUy  f od  pob  aflwyddianl  gyda  gwaith 
Duw  i'w  briodoli  i  ryw  esgeuluadra  anesgueodol  yn  ygweithwyr. 
Yr  ydym  yn  ystyried  nad  yw  syniadau  y  brodyr  hyn  mewn  un 
modd  yn  rhai  i'w  diystyru.  Cynwyaant  wirionedd  pwysig,  a 
theilwng  o  bob  ystyriaeth.  Eithr  caniataer  i  ni  droi  i'r  oohr  arall, 
a  thaflu  nifer  o  awgrymiadau  i  ystyriaeth  pawb  a'u  darlleno.  A 
ydyw  corff  mawr  eglwysi  Cymru,  yr  aelodau  mwyaf  ystyriol 
ynddynt,  yn  gallu  teimlo  yn  foddìiaol  ar  y  cynydd  graddol# 
presenol  ?  Yn  wir,  a  ydynt  yn  gallu  gweled  yn  glir — a  gochel  pob 
eithafion— fod  crefydd  yn  y  blynyddoedd  diweddaf  hyn  yn  cynyddu 
o  gwbl  ?  Xa  chymerer  golwg  unochrog,  ac  na  farner  yn  ol  y 
teimlad  ar  gwestiwn  mor  dra  phwysig.  Onid  yw  yn  rhy  amlwg 
fod  lluaws  dirfawr  yn  yr  eglwysi  hyd  yn  hyn  heb  brofi  y  cyfnewid- 
iad  achubol — heb  eugeni  drachefn,  ac  felly  heb  yr  un  gwahaniaeth 
rhyngddynt  âg  un  dosbarth,  o  leiaf,  yn  y  byd  oddiallan,  ond  yu 
unig  mewn  proffes  ?  Ac  os  ydyw  fel  hyn,  o  ba  le  y  daw  yr 
ymwared  ? 

Bu  yr  adfywiad  a  fu  genym  dan  sylw  yn  fywyd  o  farwolaeth  i 
filoedd  yn  yr  eglwysi ;  ac  onid  tra  dymunol  a  fyddai  cael  hyny 
drachefn?  Bu  y  diwygiad  diweddaf,  ys  dywedai  hên  frawd  o  óf, 
yn  "  dwymniad  asiad"  i  luaws  pobl  ieuainc  yr  eglwysi  ar  y  pryd. 
Ac  oni  byddai  yn  ddymunol  dros  ben  i  ni  gael  eto  yr  unrhyw 
oruchwyliaeth  rasoJ  i  dwymno  ac  i  cuio  y  miloedd  pobl  ieuainc  sydd 
genym  yn  ein  heglwysi?  Galwai  rhyw  frawd  yr  un  diwygiad  yn 
"  adeg  nodi'r  wyn."  Mor  fendigedig  o  werthfawr  fyddai  i  ni  gael 
adeg  eto  i  nodi  âg  enwaediad  y  gahm  yr  holl  ŵyn  dinôd  Bydd 
genym,  nad  oes  neb  yn  gwybod  yn  iawn  pwy  yw  eu  perchen? 
Gwaith  llafurus  y  gwinllanwyr,  ar  adeg  o  ddif  aterwch  digyffelyb 
fel  yr  un  bresenol,  yw  dyfrhau  ychydig  ar  yr  eglwysi,  rhag  eu 
gwywo  gan  y  sychder  mawr.  Ond  beth  am  anialwch  ein  gwlad  y 
byd  annuwiol  a  digrefyoa  sydd  yn  ymgaledu  mewn  anufudd-dod  i'r 
efengyl,  a  chan  y  diafol  wrth  ei  ewyllys  ?  Onid  y  ffaith  yw  mai 
ychydig  <>  annuwiolion  Cymrn  syddyncael  eu  hachubyn  bresenol? 
Vn  y  diwygiadau  a  f  u  genym  dan  sylw,  byddai  gwaith  mawr  yn  cael 
ei  wneyd  mewn  amser  byr.  Vn  ol  iaith  y  prophwyd,  byddai  Duw  yn 
tywallt  dyfroedd  ar  yr  anialwch,fel  ybyddai  i'w  fwy8tfilod,ei  asynod 
gwylltion,  a  ehywion  yr  estrys,  ddyfod  i'w  glodfori.  Mae  yn  rhy 
eglurfod  anialwch  ein  gwlad  wedi  dyfod  eto  yn  llawn  o'r  creadur- 
iaid  gwylltion  ac  afreolus  hyii.  Oni  byddai  yn  iachawdwriaeth  i 
ni  fel  cenedl  gael  profi  eto  tlynyddoedd  deheulaw  y  Goruchaf,  er 


275 

meistroli,  dal,  a  dofi  y  pethau  gwylltion  yma  ?  Y  mae  pob  gallu 
arall  yn  methu  gwneyd  dim  ohonynt  ? 

Os  gofynir,  A  oes  rhyw  sail  i  hyderu  y  ceir  adfywiad  erefyddol 
eto  yn  Xghymru  ?  ni  a  dybygem  mai  digon  o  sierwydd  am  hyny 
yw,  fod  miloedd  saint  Duw  trwy  y  wlad  yn  hiraethu  am  dano,  ac 
yn  Uefain  arno  ddydd  a  nos  am  ei  gael,  ac  ni  bydd  taw  arnynt  nes 
ei  fwynhau.  Wele,  nì  edy  yr  Árglwydd  i'w  saint  ei  geisio  Ef  yn 
of er.  Ond  pa  bryd  y  daw  ?  Pan  ddelo  ei  Seion  Ef  yn  ddigon  claf 
— i  deimlo  yn  ddigon  difrifol  fod  yn  rhaid  cael  Duw  i  lwyddo  ei 
waith.  Ein  lle  ni  yw  gweithio  yn  gyaon  ac  ymroddgar,  yn  gymaint 
felly  a  phe  ar  ein  llafur  y  dybynai  ein  llwyddiant.  a  chydyinffurfio 
â  chais  y  prophwyd  Esaiah.  "  Y  rliai  ydych  yn  cofio  yr  Arglwydd, 
na  ddistewch,  ac  na  adewch  ddìstawrwydd  iddo,  hyd  oni  sicrhao,  a 
hyd  oni  osodo  Jerusalem  yn  foliant  ar  y  ddaear." 

Medl  1879. 


CYFAEFOD  MISOD    SIR  GAERNAEFON   YN  YR 
OES    O'E,    BLAFN. 


Cyfarfod  Misol  Sir  Gaemarfon  yn  yr  oes  o  r  blaen  !  Hyderwn  na 
theimla  neb  o  ddarllenwyr  y  Drysorfa  fod  hwn  yn  destyn  rhy  leol 
ganddynt ;  oherwydd  rhywbeth  tebyg  i  hanes  y  naill  Gwrdd  Misol 
oedd  hanea  a  helynt  yr  oll  ohonynt  drwy  bob  sir  yn  Xghymru. 
Yr  oedd  yr  hèn  dadan  yn  troi  cymaint  trwy  eu  gilydd  yn  eu 
gweinidogaeth  deithiol,  fel  yr  oedd  eu  cynulliadau  crefyddol  yn 
naturiol  yn  dyfod  i  wisgo  yr  un  nodwedd.  Ac  er  fod  y  Cyfar- 
fodydd  ìíisol  yn  mhob  sir  wedi  gwellhau  llawer  yn  eu  trefniadau, 
o  leiaf  wi'th  y  peth  oeddynt,  eto  maent  wedi  gwneyd  hyny  gyda'u 
gilydd  mewn  modd  hynod.  Ac  y  maent  y  dydd  hwn  mor  gyffelyb  i"w 
gilydd,  fel,  wrth  ddarllen  hanea  im  ohonynt,  y  byddwn  mewn 
ystyr  wedi  darllen  hanes  yr  oll  ohonynt.  Xi  bydd  dim  gwahan- 
iaeth  o  bw^'s,  ond  yn  enwau  personau  a  lleoedd.  Ac  y  mae  yr 
nnoliaeth  hwn  yn  arwydd  er  daioni ;  mae  yn  profi  fod  y  Cyfundeb 
yn  ymsymud  gyda'i  gUydd.  Ystyriwn  fod  y  Cyfarfod  Misol  sydd 
genym  dan  sylw  yn  ddangoseg  o'r  hyn  ydoedd  y  cyfarfodydd 
hyn  yn  gyfîredinol  ar  y  pryd.  Gall  ychydig  ymdroi  fel  hyn  gyda 
hanes  crefydd  yn  yr  oes  o'r  blaen,  fod  yn  fuddiol  er  gweled 
cynydd  y  Cyfundeb,  ac  er  galw  i  gof  y  gweithwyr  grymus  yn  yr 
oes  o'r  blaen  yn  parotoi  y  wlad  i  laf urwyr  yr  oes  hon ;  ac  hefyd 
ceir  mantais  drwy  hyn  i  ystyried  pa  bethau  gwerthfawr  oedd  gan 
ein  tadau  sydd  ar  goll  gen}*m  ni. 


276 

Yr  oedd  Sir  Gaernarfon  y  pryd  hyn  yn  un  Cyfarfod  Misol  yn 
cyrhaedd  o  Riwgyfylehi,  gerllaw  Conwy,  i  Aberdaron,  yn  eithaf 
Lleyn,  driugain  milldir  dda  o  bellder,  yn  cynwys  deg  a  thriugain  o 
gapelau,  ond  bod  y  lluaws  ohonynt  yn  fychain  a  diaddurn.  A 
bychain  hefyd  oedd  y  nifer  mwyaf  o'r  eglwysi.  Ac  eto  yr  oedd  y 
diwygiad  a  fu  yn  y  Bwyddyn  1832  wedi  peri  ychwanegiadau 
dirfawr  yn  rhif  yr  eglwysi,  yn  ogystal  ag  yn  rhif  yr  aelodau. 
Byddai  eglwys  o  driugain  neu  ddeg  a  thriugain  o  aelodau  yn  barod 
i  feddwl  cryn  lawer  ohoni  ei  hun.  Yr  oedd  mwyafrif  yr  eglwyai 
ialaw  hyny.  Nid  oedd  cwestiwn  arian  y  weinidogaeth  hyd  yma 
yn  blino  nemawr  ar  yr  eglwysi  na'u  swyddogion.  Eu  safon  oedd 
cymeryd  a  gaent,  a'u  rhanu  hyd  yr  elent.  Yr  oedd  y  Cyfarfod 
Misol  y  pryd  hyn  yn  gynulliad  yr  edrychid  arno  yn  un  pwyaig 
iawn,  nidyn  unig  ynyrardal  lley  disgynai,  ond  hefyd  yn  yr  ardal- 
oedd  cylchynol ;  a  mawr  fyddai  y  siarad  yn  ei  gylch  a'r  disgwyl  am 
dano ;  a  niawr  hefyd  fyddai  y  cyrchu  iddo,  fel  y  byddai  yn  rhaid 
pregethu  yn  fynych  yn  ffenestr  y  pwlpud.  Y  pryd  hyny  byddai 
holl  bregethwyr  y  sir  yn  bresenol,  ac  un  blaenor,  o  leiaf,  o  bob 
eglwys.  Ni  byddai  neb  yn  arfer  gofyn  na  rhoddi  cyhoeddiad  ond 
am  íìs  yn  mlaen,  sef  hyd  y  Sabboth  cyntaf  ar  ol  y  Cyfarfod  Misol 
nesaf.  Ac  felly,  yr  oedd  yn  ofynol  cael  y  brodyr,  yn  bregethwyr 
a  blaenoriaid,  yn  nghyd  yn  mhob  Cyfarfod  Misol.  Os  byddai  i 
bregethwr  golli  Cyfarfod  Misol,  un  o  ddeg  na  byddai  allan  o 
bregethu  am  y  mis  canlynol ;  a'r  un  modd,  os  collai  y  blaenoriaid, 
byddent  hwythau  allan  o  bregethwyr.  Ac  felly,  yr  oedd  yn  rhaid 
myned  i'r  Cyfarfod  Misol,  bydded  y  pellder  y  byddo,  y  tywydd  a 
ddelo.  Pan  fyddai  Cyfarfod  Miôol  y  tu  hwnt  i'r  Eifl,  îe,  yn  eithaf 
Lleyn,  byddai  brodyr  Ârfon  yn  myned  yno  yn  íìnteioedd,  a'r  un 
modd  brodyr  Lleyn  ac  Eifionydd  i  Arfon.  Wrth  gwrs,  byddai  gan 
bawb  ei  farch.  Vr  oedd  tnarch  mor  hanfodol  i  bregethwr  y  pryd 
hwnw  á  phregeth.     Ae  oa  byddai  blaenor  heb  y  cyfleusdra  liwn, 

I  liyny  yu  ddiffyg  lled  bwysig  ynddo.     Wrth  ddewis  blaen-  < 
oriaid,  yatyrid  "eeffyl  a  chyfrwy"  yn  gymhwysder  lled  bwysig   ) 
i'r  ewydd.      Yr  oedd  gwesttŷ"   Plas   Clynog  yn  cael  edrych  arno 
y  pryd  hyn  yn   lle  pwysig.     Yno  y  byddai  y  brodyr  yn  troi  am 
adnewyddiad  a  gorphwy-dra  iddynt  hwy  ;t'u  meirch,  wrth  groesi 
o'r  naill  ben  i'r  sir  i'r  llall.    Ar  ol  ychydig  o  orphwyso,  gwelid  y 
brodyr  ar  feirch  yn  fintai  gref  yn  llon'd  y  ffordd  yn  cydgycliwyn 
i'r  naill   gyfeiriad    neu    y  llall.       Yr   oedd  Plaa   Clynog  yn  d^r 
cyhoeddus    parchn- :    yr    oedd    yn    Ian    Eethodistaidd,    ac    mor  ý 
hanfodol  i  Eethodistiaetli  fel  y  buasid  yn  rhy  auliawdd  gwneyd 
hebddo.     Buasai  allan  o  reswm  i  ddyn  yru  ei  farch  na  cherdded  ar 
draed  am  ddeg  milldir  ar  hugain  heb  tefftwyao.    Cedwid  y  I'las  y 


177 

pryd  hyny  gau  hên  chwaer  grefyddol,  Mrs.  Roberts  ;  ac  yr  oedd  hi 
a*i  mab  a*i  dwy  ferch  yn  aelodau  yu  y  Capel  Uchaf . 

Yr  oedd  nifer  o  ddynion  euwog  y  Methodistiaid  yn  Sir  Gaernarfon 
wedi  machludo  rai  blynyddau  yn  flaenorol  i"r  adeg  yr  ydym  ni  yn 
cyf eirío  ati,  niegys  Robert  Jones,  Rhoslan,  f  el  ei  gelwid ;  John  Jones, 
Edeyrn ;  Mr.  Richardson,  Caernarfon,  ac  ereill.  Yr  oedd  Robert 
Roberts,  Clynog,  y  seraph  ruwyaf  tanllyd  a  adnabu  Gogledd  Cyraru 
erioed,  wedi  machludo  flynyddau  lawer  yn  fiaenorol  i*r  rhai  uchod. 
Ac  yr  oedd  ei  frawd,  John  Roberts,  Llanllyfni,  wedi  myned  er's 
amryw  flynyddoedd  yn  John  Roberts,  Llangwm  (Meirionydd),  a'r 
pryd  hwn  ar  ymadael  i'w  orphwysfa.  Gwŷr  grymus  yn  eu  dydd 
oedd  y  rhai  a  nodwyd.  Darostyngwyd  Sir  Gaernarfon  drwyddynt 
bron  yn  llwyr  i  Fethodistiaeth.  A  dylai  eu  coffadwriaeth  fod  yu 
feudigedig  iawn  gau  Fethodistiaid  yr  oes  hon. 

Mae  y  Cyfarfod  Miaol  sydd  genym  i  wneyd  sylw  ohono  y  tro 
hwn  yn  dygwydd  ymgynull  yn  Llanllyfni.  Mae  pobpeth  yn  gytieus  i 
gynulliad  lluosog.  Mae  y  lle  yn  ganolog,  ac  nid  yw  prysurdeb  adeg 
cynhauaf  a  llafur  yn  debyg  o  atal  neb,  ac  y  mae  yr  hîn  yn  hyfryd. 
Yr  oedd  dyfodìad  y  Cyfarfod  Misol  i  Lanllyfni  wedi  bod  yn  destyn 
siarad  yr  ardal  er's  wythnosau.  Yr  oedd  yr  un  oedd  yn  nesáu  yn 
galw  i  gòf  y  Cyiddau  Misol  blaenorol,  megys  pwy  oedd  yn  pregetlm, 
beth  oedd  eu  testynau,  pa  le  y  byddai  pawb  yn  llettýa,  ac  yn  y 
blaen.  Ac  nid  siarad  a  galw  i  gòf  a  f  u  y  cwbl  ;  G !  na,  bu  yma 
weithio  dyfal,  pob  tý  yn  y  peutref  a'r  ardal  wedi  bod  dan  adgy- 
weiriad  trwyadl,  oddieithr  tỳ  ambell  i  bagan  a  Sandemaniad.  Do, 
do  !  bu  yma  beth  mawr  o  drefnu  a  glanhau  o  fewn  ac  o  f aes ;  gor- 
uchwyliaeth  yr  ysgwrio  a'r  golchi,  y  gwyngalchu  a*r  slapdashio  ar 
lawn  waith.  Oaifl  y  trigolion  eu  hunain  yn  gystal  a'r  dyeithriaid 
dai  glân  am  unwaith.  Gan  y  bu  y  Cyfarfod  Misol  yn  achlysur  i 
alw  i  gòf  ac  i  gyuyrchu  y  fath  ymddiddanion  am  y  rhai  blaenorol, 
ac  hefyd  yn  achos  o'r  fath  adnewyddiad  ar  dai  y  trigolion,  yn  sicr 
yr  oedd  y  Cyfarfod  Misol  hwn  wedi  talu  ei  gostau  ddwywaith 
drosodd  cyu  ei  ddyfodiad.  Ac  yr  oedd  sêl  a  charedigrwydd  yr 
ardalwyr  yu  eu  parotoi  i  dderbyu  bendithion  llawer  uwch.  Ac 
nid  rhyw  eithriad  fu  y  tro  yn  Llanllyfni.  Mae  yr  hên  Gyfar- 
fod  Misol  hyd  y  dydd  hwn,  hyd  y  gwelsom  ui,  yn  cael  ei  dder- 
byn  yn  mha  ardal  bynag  y  disgyno  gyda  sèl  a  gwresogrwydd 
calon.  Mor  fendigedig  o  beth  fydd  gweled  pobl  ieuainc  ardal,  yn 
feibion  ac  yn  ferched,  yn  gweini  ar  ddydd  y  Cyfarfod  Misol  mor 
siriol  ac  mor  ewyllysgar,  a  dim  yn  ormod  ganddynt  ei  wneyd! 
Wrth  eu  gweled,  byddwu  yn  barod  i  ddyweyd,  Wel,  rhaid  i  grefydd 
gael  byw  yu  y  fan  hon  am  uu  oes  eto,  bid  a  fo  ! 

Bu  yma  yn  Llanllyfni  hwylio  prysur  er  yn  foreu.    Mae  gŵr  a 


278 

gwraig  yn  cadw  tŷ  y  capel  na  bu  mo'u  rhagorach  erioed  gyda'r 
gorchwyl  yn  unman,  nac  ond  ychydig  o'u  cyfartal.  Mae  Daniel 
Gruffydd  yn  wir  ofalus  a  ffyddlawn,  ac  ni  bydd  dim  o'i  waith  ef  ar  ol. 
Os  bydd  angenrhaid  am  air  go  blaen  ar  rywun,  fe'i  ceir  gan  Daniel 
heb  flew  ar  ei  dafod.  Ond  ei  gampdda  yw  gallu  gwneyd  hyny  heb 
gythruddo  neb.  Am  Anne  Parry  eì  wraig,  mae  pawb  oedd  yn 
gydnabyddus  â  hì  yn  ddìgon  boddlawn  i  ni  ddyweyd,  ei  bod  yn  un 
o'r  rhai  mwyaí'  rhagorol  a  fu  yn  cadw  tŷ  capel  erioed.  Gyda  hi  y 
llettÿai  yr  holl  bregethwyr  a  ddeuent  i  Lanllyfni  i  wasanaethu. 
A  bu  gyda'r  gwaith  o  gadw  tý  capel  am  fwy  na  hanei  can' 
mlynedd.  Yroeddyn  wraigddoeth  a  darbodus.  Ar  achlysuron  fel 
hyn  yr  ydoedd  yn  feistrea  yn  ei  thý,  a  chai  uf udd-dod  gan  bawb  ; 
ac  y  mae  hyny  yn  rhywbeth  o  werth  mewn  tŷ  capel  ar  adeg 
brysur  Cyfarfod  Misol.  Yn  wir,  yr  oedd  mwy  o'r  blaenor  yn  Anne 
Parry  na  neb  arall  oedd  yn  Llanllyfni  y  pryd  hwnw.  Yr  oedd  yn 
fedrus  i  gynghori  a  dysgu  pregethwyr  ieuainc ;  a  chymerem  hyny 
gauddi  yn  bur  rwydd.  Wrth  weled  chwiorydd  fel  hyn  yn  llawn  o 
sêl  sanctaidd,  ac  yn  meddu  cymaint  o  ddeheurwydd  i  wasanaethu 
yr  achos  goreu,  byddwn  yn  barod  i  resynu  fod  y  swydd  o  ddiacon- 
esau  wedi  colli  o'r  eglwys. 

Mae  y  Cyfarfod  Misol  hwn,  fel  pob  un,  yn  disgyn  ar  ddyddiau 
Llun  a  Mawrth.  Gan  ein  bod  yma  er  doe,  a'r  hin  yn  hyfryd,  awn 
allan  o  dwrf  y  tŷ  i  gwrt  y  capel,  i  wylio  dyfodiad  y  gwŷr  dyeithr. 
Mae  yma  luaws  o  frodyr  serchog  yr  olwg  yn  barod  i'w  derbyn,  a 
gor-ddigon  o  fechgyn  aflonydd  yn  diagwyl  am  y  meirch.  Wele, 
dyma  ddau  hên  frawd  wedi  cael  y  blaen  ar  bawb,  ac  wedi  dyfod 
yn  gynarol.  Mae  y  ddau  yn  wýr  traed,  ac  yn  pwyso  ar  eu  ffỳn. 
Hên  frawd  pylgryf  yw  y  naill,  tàl  a  grymus,  iach  o  gorff  ac  iach  o 
feddwl ;  cawr  o  ddyn,  dybygid,  na  bu  erioed  yn  glaf,  ac  na  ddar- 
llenodd  chwaith  ryw  lawer  ar  y  ddalen  ddu.  Dywed  ei  feddwl  ar 
bobpeth  rhag  ei  fiaen ;  ymddengys  fel  heb  deimlad,  ac  eto  y  mae 
yn  ddigon  o  Gristion  i  barchu  teimladau  pawb  ereill.  Gruffydd 
Roberts,  Tanygraig,  hên  flaenor  yn  Siop,  Clynog,  yw  y  brawd  hwn  ; 
hên  frawd  siriol,  yn  cymeryd  yr  olwg  oreu  ar  bobpeth,  ac  felly  yn 
gysurus  iddo  ei  hun  ac  i  ereill.  O  ddyn  cyffredin,  mae  wedi 
ymwthio  i  lawer  o  wybodaeth  gyffredinol,  yn  gystal  a  Beiblaidd. 
Gwasanaethodd  ei  genhedlaeth  yn  dda,  ac  am  dymhormaith.  Mae 
yr  hén  frawd  arall  ychydig  yn  wahanol.  Mae  yntau  yn  ŵr  tàl, 
ond  yn  deneu  a  drwg  yr  olwg,  ac  yn  mesur  llathen  bob  cam.  Ifae 
golwg  dlodaidd  arno,  er  nad  yw  felly.  Br  bod  yr  hin  yn  liyfryd, 
mae  yn  gwiago  hên  gôb  Iwyd  ddigotwm  droe  ddillad  mor 
ddigotwm  á  hyny.  Ond  bydded  a  fo  am  y  dyn  oddiallan,  mae  yma 
hén  Gristion  cywir  a  gloew,  a  blaenor  na  cheir  yn  gyfi'redin  ei 


273 

gyffelyb,  er  mor  salw  yr  yinddangosiad.  Yr  liên  frawd  hwn  yw 
Dafydd  Prichard  y  gòf,  Llanaelhaiarn,  blaenor  Cwmcoryn.  Mae 
hynodion  yn  perthyn  i'r  hén  frawd  ynia.  Nî  ddaw  i'r  cyfarfod 
heddyw  yr  un  blaenor  mor  gyfarwydd  yn  yr  Ysgrythyrau ;  ac  mae 
yn  gyfoethog  y  tuhwnt  i  neb  o  ddywediadau  hén  bregethwyr  yr 
oes  o'r  blaeu,  ac  yn  fedrus  anghyffredin  i'w  defnyddio  yn  y  cynull- 
iadau  eglwysig.  Bu  yn  ffyddlawn  dros  ben,  a  mawr  fydd  ei  wobr 
yn  y  nefoedd.  Mor  anhawdd  yw  adnabod  dynion  wrth  eu  hym- 
ddangosiad  !  Tybia  pregethwr  yn  y  pwlpud,  weithiau,  wrth  weled 
rhyw  ŵr  o  ymddaugosiad  llawer  mwy  respectable  nag  ereill  yn  y 
gyniúleidfa,  ei  fod  hefyd  yn  helaethach  ei  wybodaeth  ac  yn  uwch 
ei  chwaeth  nag  ereill  o'i  wrandawyr,  ac  y  mae  hyny  yn  fagl  i'r 
pregethwr,  druan.  Ond  erbyn  deall,  yr  un  respeetable  hwuw  oedd 
y  llo  mwyaf  disyniad  yn  y  gynulleidfa. 

Dyma  hên  frawd  eto  yn  dyfod  o  gyfeiriad  arall  ;  mae  yntau  ar  ei 
draed  ac  yn  pwyso  ar  ei  ffon,  am  fod  ei  ffordd  yn  agos.  Gẃr 
grymus,  ac  yn  tàl-grymu  ydyw.  Erbyn  deall,  Gruffydd  Jones, 
hên  flaenor  ac  apostol  Rhostryfan,  yw  y  gŵr  hwn.  Dyma  eto  hên 
frawd  ag  y  mae  pobpeth  blaenor  llwyddiannus  wedi  cydgyfarfod 
ynddo.  Mae  yn  ŵr  doeth,  pwyllog,  ac  ennillgar,  ynfedrus  i  arwain 
eglwys  ac  i  drhi  dynion.  Bu  yn  llwyddiannus  i  fagu  cenedlaethau 
o  bobl  ieuainc  yn  Rhostryfan,  na  fagwyd  mo'u  rhagorach,  os  eu 
cystal,  mewn  un  ardal  yn  Sir  Gaernarfon.  Yr  ennHlgar  yn  mhob 
cylch  sydd  yn  llwyddiannus.  Mor  dra  gwerthfawr  yw  yr  ennill- 
gar  mewn  swyddog  eglwysig  !  Dyma  eto  yn  cydgerdded  a'r  brawd 
a  enwyd  frawd  arall,  a  ehydswyddog  yn  Rhostryfan,  Gruffydd 
Eyans.  Mae  efe  ryw  ddeng  mlynedd  yn  ieuengach  na  Gruffyd<l 
Jones,  ac  o  dyinher  hollol  wahanol.  Gẁr  llym,  a'i  eiriau  yn  rìuiog, 
yw  y  brawd  hwn.  Mae  yn  fedrus  i  archolli  ac  agor  hên  gornwyd- 
ydd,  ond  nid  mor  fedrus  i'w  gwellhau.  A  da  os  bydd  Gruffydd 
Jones  wrth  law  i  rodcü  olew  yn  y  briwiau.  Ond  mae  yn  rhaid  i 
gymdeithas  wrth  ddynion  o'r  fath  yma.  Gwae  i  fyd  ac  eglwy^ 
pan  elo  pawb  i  ysmwddio. 

Bellach,  dyma  y  brodyr  yn  dyfod  yn  lluoedd  o  bob  cyfeiriad, 
rhai  ar  draed  a  rhai  ar  feirch,  ac  nis  gallwn  weithian  eu  cymeryd  i 
sylw  bob  yn  un.  Aroswch,  dyma  ddau  yu  dyfod  i  mewn  ar  feirch, 
yn  tynu  cryn  sylw,  ac  yn  cael  derbyniad  croesawus.  Y  gw^'r  hyn 
yw  John  Jones,  Tremadog,  yr  hên  weinidog,  a  William  Williams, 
y  Llanerch,  blaenor  yn  yr  un  eglwj's.  Bu  y  ddau  gyda'u  gilydd 
mewn  rhyw  daith  Sabbothol  ddoe.  Mae  y  ddau  o  dymherau 
naturiol  hollol  wahanol ;  un  yn  brysurdeb  i  gyd,  a"r  llall  yu  bwyll 
i  gyd,  eto  y  ddau  yn  gyfeillion  mynwesol,  yn  cyd-ddwyn  ac  yn 
cyd-dynu  â'u  gilydd  yn  gampus.      Peth  dymunol  mewn  swyddog- 


280 

ion  eglwysig  yw  eubod  o  dymherau  naturiol  gwahanol,  os  byddant 
dan  lywodraeth  grâs,  ac,  onidê,  gall  y  gelyn  eu  defnyddio  i  wneyd 
drygau,  Dyma  ddau  eto  yn  dyfod  i  mewn:  Daniel  Jones,  a'i  hên 
gyfaill  Rowland  Abraham.  Tebygol  fod  y  ddau  yn  dychwelyd  o 
ryw  daith.  Mae  Daniel  Jones  yn  edrych  yn  welw,  ac  fel  wedi 
curo  i  fyny ;  dyna  efe  yn  disgyn  oddiar  ei  farch,  ac  yn  prysuro  i'r 
tỳ  capel.  Bu  Rowland  Abraham  am  dymhor  maith  yn  flaenor  yn 
yr  Ysgoldŷ  ;  a  blaenor  da  odiaeth  ydoedd.  Ond  pan  yn  55  mlwydd 
oed,  mynodd  fyned  i  bregethu,  ac  efe  a  aeth  i'r  gynffon.  Efe  yw  y 
mwyaf  o  gorffolaeth  a  ddaw  yma  heddyw;  mae  yn  dàl,  yn  lled 
drwchus,  ac  yn  gwàrgrymu.  Mae  efe  yn  ymdroi  hyd  gwrl  y 
capel,  gan  gyfarch  gwell  i  hwn  a'r  llall.  Mae  Dafydd  Roberts, 
Bangor,  yn  dyfod  i  niewn,  yn  taro  ar  Rowland  Abraham,  ac  yn 
gofyn,  "  Pa  fodd  y  mae  y  farchnad  yn  myned  yn  mlaen  heddyw, 
Rowland  ?  "  "  Marwaidd  iawn,  Dafydd,"  ateba  Rowland ;  "  mae 
yma  gyflawnder  o  wenith,  a  dim  gofyn  ar  yr  haidd."  Mae  golwg 
brysur  ar  hyd  cwrt  ÿ  capel ;  dyma  farchnad  y  cyhoeddiadau,  yr  adeg 
i  lenwi  holl  gapelau  y  sir  am  y  mis  dyfodol.  Oni  lwyddir  i  liyny 
heddyw,  eithriad  fyddcael  cyfle  i  lenwi  y  gwagleoedd  ar  ol  heddyw. 
Ac  i  wneyd  yr  anhawsder  yn  waeth,  nid  oes  yn  y  sir  ond  prin  ddigon 
o  bregethwyr  i  lenwi  y  teithiau  Sabbothol,  ac  i  bob  un  fod  yn  ei  sir 
ac  ar  waith.  Mae  yma  ryw  wyth  o  bregethwyr  ieuainc  wedi  codi  yn 
ddiweddar,  ac  onidê  buasai  y  diffyg  yn  ddifrifol.  Felly  mae  yn  rhaicl 
i'r  blaenoriaid  f od  yn  brysur  i  achub  eu  cyfle.  Pan  ddêl  ambell  i  bre- 
gethwr  i  mewn  i'r  cwrt,  bydd  haner  dwsin  o  flaenoriaid  yn  cydio 
ynddo  ar  unwaith.  Ac  wrth  weled  yr  ymryson  am  dano,  osnad  yw 
y  brawd  yn  meddu  adnabyddiaeth  ddofn  ohono  ei  un,  bydd  yn  y  brof- 
edigaeth  o  syrthio  i  fagl  diafol.  Ond  dyna  frawd  arall  yn  ymdroi 
hyd  y  cwrt  drwy  yr  amser,  heb  neb  yn  gofyn  i  ba  beth  y  daeth  yno, 
Peth  poenus  iawn  i  deimlad  dyn,  os  bydd  teimlad  dyn  ganddo,  yw 
bod  yn  bregethwr  dialw-am-dano.  Mae  yn  ddigon  a  pheri  i'r 
brawd  betruso  a  ydyw  wedi  peidio  camgymeryd  ei  waith.  A  pheth 
poenusiawn  i  flaenor  o  deimlad  llednais,  wrthhèlcyhoeddiadau  i'w 
lyfr,  a  fydd  gwneyd  cig  o  un  a  photes  o*r  llall  o'r  pregethwyr.  Ond 
nid  oes  mo'r  help  am  dani ;  rhaid  i  bawbsefyll  ar  ei  wadnau  ei  hun. 

Yn  mhlith  y  lluawa  Bydd  yn  brysur  yn  troi  trwy  eu  gilydd  ar 
hyd  cwrt  y  capel,  dyma  un  hên  flaenor  yn  dwyn  eiu  sylw  neill- 
duoL  Ffermwr  tewychus  ydyw,  mae  yn  ymddangos:  wele  efe  a'i 
lyfr  a'i  bensil,  un  yn  mhob  llaw,  yn  benderfynol  o  wneyd  ei  hun  i 
fyny  â  chyhoeddiadau.     Ac  nid  yw  yr  hêil  í'rawd  ehwaith,  chwareu 

_  iddo,  yn  gwneyd  helynt  yn  y  byd  gyda'r  pigo  a'r  dewis,  ond 
cymer  y  brodyr  fel  y  dygwydd  iddo  daro  aruynt.  John  Jones,  y 
Glyn,  hên  flaeüor  yn  y  Bontfechan,  yw  y  brawd  hwn,  ac  un  y  mae 


281 

iddo  lawer  o  hynodion.  John  Jones,  y  Glyn,  ei  hun  yw  pobpeth  yn 
y  Bontf echan ;  efe  ei  him  fydd  yn  myned  i  bob  Cyfarf od  Ylisol 
drwy  y  flwyddyn,  efe  ei  hun  fydd  yn  hèl  yr  holl  gyhoedd- 
iadau,  ac  efe  ei  hun  fydd  yn  llettŷa  yr  holl  bregethwyr.  À 
c.hamp  i  neb,  hyd  yn  nód  Mrs.  Jones,  ei  wraig,  gael  gwybod  dim 
o  hanes  ei  Ddyddiadur  ef,  hyd  nes  y  clywir  cyhoeddi,  osgellir  deall 
wed'yn.  Efe  ei  hun  fydd  yn  dechreu  pob  cyfarfod;  ac  os  bydd 
eisieu  dechreu  o  flaen  pregethwr,  efe  ei  hun  sydd  i  wneyd  hyny. 
A  rhaid  i  glust  y  gwrandawyr  fod  yn  bur  gyfarwydd  cyn  y  gellir 
deall  yr  hyn  a  ddywedo  neu  a  ddarlleno,  gan  fel  y  mae  yn  tori  ei 
air  mor  gwta  ;  a  bydd  wedi  dyweyd  tryfwl  o  eiriau,  neu  yn  hytrach 
o  ddarnau  geiriau,  tra  y  bydd  tafod  ambell  i  un  yn  llusgo  dros  un 
gair  o  gryn  hýd.  Ond  pa  fodd  bynag  am  bob  diffygion  o'r  fath, 
gwasanaethodd  yr  hén  frawd  hwn  yr  achos  crefyddol  yn  y  Bont- 
fechan  morffyddlawn  a  phe  buasai  achosiddoei  huu,  os  nad  yn  fwy 
felly,  a  hyny  heb  dâl  am  ddim  na  diolch  gan  neb.  Yr  oedd  Mrs. 
Jones,  hithau,  fel  ei  chwaer,  yr  hén  Mrs.  Roberts,  ('astell.  yn  hynod 
groesawus  ac  ymgeleddgar  o'r  lluaws  pregethwyr  a  ddelai  i  lettỳa 
dan  ei  chronglwyd.  Yr  oedd  y  duedd  hon  o  ddirgelu  a  chadw 
pobpeth  iddynt  eu  hunain  yn  gref  iawn  a  chyffredinol  yn  yr  hén 
dadau  o'r  dechreuad.  Ac  yr  oedd  hyn  hefyd  yn  beth  naturiol.  Ni 
byddai  mewn  eglwys  y  pryd  hwnw  ond  im  blaenor  neu  ddau,  neu 
dri  i'r  eithaf  ;  ac  nid  rhyfedd  oa  byddai  un  brawd,  oherwydd  rhyw 
ragoriaethau,  wedi  cael  y  blaen  ar  ei  gyd-swyddogion  ;  ac  os  byddai 
y  duedd  lywodraethol  ynddo— a  phwy  sydd  hebddi  ?— tybiai  y 
brawd  hwnw,  gan  mai  dyna  oedd  yr  arferiad,  mai  efe  oedd  i  fod 
yn  bobpeth ;  efe  oedd  i  gyhoeddi,  i  alw  brodyr  i  weddio  yn 
gyhoeddus,  i  ddechreu  pob  cyfarfod  trwy  ddarllen  a  gwedd'io,  i 
f od  yn  drysorydd  ac  yn  ysgrif  enydd  i  bob  casgliad ;  a'i  gréd  ef 
oedd  fod  arian  y  cysegr  yn  bethau  rhy  gysegredig  i  roddi  cyfrif 
am  danynt.  Yr  oeddid  yn  tybio,  a  thybir  eto  gan  lawer,  fod 
cyhoeddi  taflen  o  gyfrifon  yr  eglwys  yn  ffordd  i  dristau  yr  Yspryd 
Glân.  Nid  gorchwyl  bychan  a  fu  cael  diwygiad  yn  hynyma  yn  y 
manau  y  caed  hyny ;  a  dangosir  gwrthwynebiad  cryf  yn  ei  erbyn 
yn  y  manau  sydd  heb  ei  ddwyn  i  ymarferiad.  Eithr  gorchymyn 
yr  Apostol  Paul  ydyw,  •'  Darperwch  bethau  onest  yn  ngolwg  pob 
dyn;"  nid  yn  unig,  Gwnewch  yn  onest,  ond,  Dygwch  hyny  i'r 
"  golwg."  A  dyn  gwerthfawr  y  tuhwnt  i'w  brisio  yw  hwnw,  boed 
ef  fìaenor  neu  bregethwr,  sydd,  nid  yn  unig  yn  weithiwr  da  ei  hun, 
ond  hefyd  yn  meddu  y  ddawn  uchelbris  o  fedru  rhoddi  pawb  ereill 
i  weithio.  Eithr  gallu  prin  ydyw  ;  ysywaeth,  nid  y w  y  ddawn  hon 
gan  bawb. 
Ionawr,  1881. 


282 


RHAN     II. 


Bellach  mae  y  brodyr  byd  gwrt  y  capel  yn  teneuo ;  maent  yn 
ymwthio  i  mewn  i'r  tŷ  er  mwyn  cael  cwpanaid  o  dê  cyn  myned 
i'r  capel.  Nid  oes  dim  i'w  gael  yn  fwyd  y  dydd  cyntaf  ond  bara  a 
photes  a  thê  ;  yr  ail  ddydd  y  byddy  ciniaw.  Un  cyfarfod  sydd  i 
fod  heddyw,  a  hwnw  i  ddechreu  bedwar  o'r  gloch,  ac  i  barhau  hyd 
saith  neu  wyth  fel  y  byddo  y  gwaith.  Ni  cheir  dim  pregethu  y 
noswaith  gyntaf,  oddieithr  i'r  Cyfarfod  Misol  fod  mewn  tref. 
Dyna  John  Jones,  Tremadog,  yn  prysuro  i  mewn  i'r  capel,  yn 
arwydd  fod  y  cyfarfod  i  ddechreu,  a  phawb  yn  ymwthio  ar  ei  ol. 
Mae  ynia  gynulliad  da  ;  llawr  y  capel,  er  ei  fod  yn  helaeth,  yn 
rhwydd  lawn.  Ceir  yma  frodyr  o  bob  oed  a  gradd,  yn  cynrychioli 
o  leiaf  dair  oes :  yr  hên,  y  canol  oed,  a'r  ieuanc.  A  rhyfedd  hefyd 
fel  y  mae  pawb  yn  adnabod  ei  le.  Wele  nifer  o  bregethwyr  a 
blaenoriaid  ienainc  yn  hèl  at  eu  gilydd  i  lechwedd  y  capel,  a'r  hén 
bregethwyr  a  hên  flaenoriaid  yn  yingrynhoi  yn  nghymydogaetli  y 
pwlpud.  Mae  yma  rhyw  goffr  pedaironglog  o  sêt  fawr  o  dan  y 
pwlpud.  Gallai  rhyw  chwech,  saith,  neu  fwy,  eistedd  ynddi  yn 
lled  hwylus ;  eithr  nid  oes  heddyw  ond  pedwar  o  frodyr  a  faidd 
eistedd  yn  y  brif  sêdd  hon.  Mae  Michael  Roberts  a  James  Hughes 
wedi  meddiannu  y  rhan  inwyaf  mewnol  ohoni,  a  John  Jones, 
Tremadog,  a  John  Jones,  Beddgelert  (yr  olaf  yw  Ysgrifenydd  y 
Cyfarfod  Misol),  wedi  meddiannu  y  ddwy  gongl  nesaf  allan  i*r 
orsedd.  Dyma  niewn  gwirionedd  ydyw  Cyfarfod  Misol  Sir  Gaer- 
narfon  ;  dyma  y  gallu  llywodraethol  ;  a  fyno  y  pedwar  gwŷr  hyn 
a  fydd.  Ac  er  cryfder  dir'fawr  i'w  dylanwad  fel  arweinwyr,  bydd 
y  pedwar  brodyr  hyn  bob  amser  yn  un  a  chyttun,  heb  yr  un  yn 
tynu  yn  groes.  A  thybygid  nad  yw  Cyfarfod  Misol  Sir  Gaernarfon 
yn  eithriad  yn  hynyma.  Yn  oesoedd  cyntaf  ein  Cyfimdeb,  ceid 
fod  llywodraethiad  pob  Cwrdd  Misol  a  Chymdeithaafa  yn  nwylaw 
dau  neu  dri  o'r  brodyr  mwyaf  dylanwadol,  a  phawb  ereill  yn  eu 
cydnabod,  ac  yn  ymostwng  iddynt.  Pa  enw  i'w  roddi  ar  y  fath 
yma  o  drefn  eglwysig,  nis  gwyddom.  Tybygem  ei  bod  y  nesaf 
aeth  i  Esgobyddiaeth,  ac  eto  nid  hyny  ydyw  yn  hollol.  Ac  nid 
llithro  a  ddarfu  y  Cyfundeb  i'r  wêdd  hon;  yn  hytrach  yu  y  cyfryw 
wêdd  y  daeth  i  fodolaeth ;  ac  yn  y  wêdd  hon  hefyd  y  llwyddodd 
yn  rhyfeddol  am  ryw  dair  oes  o  leiaf.  Pelly  y  pedwar  brawd  ag 
sydd  wedi  meddiannu  y  sêdd  fawr  dan  y  pwlpud  y  tro  hwn  yw 
arweinwyr  a  llywodraethwyr  Çyfarfod  Bíisol  Sir  Gaernarf on.  îr 
hyn  eydd  yn  gwneyd  fod  ydrernhon  hyd  yma  yn  gweithio  yu 
hynod  o  hapus,  ac  hefyd  o  Iwyddiannus,  yw  fod  y  corff  lluosog  o 
bregethwyrablaenoriaid  yn  talu  pob  gwarogaeth  o  barch  ac  uí'udd- 


283 

dod  i'r  brodyr  hyn  sydd  yn  eu  harwain.  Ac  ni  wnaeth  yr  hên 
frodyr  teilwng  hyn  chwaith  ond  llithro  yn  naturiol  i  le  yr  ychydig 
frodyr  oedd  yn  llywodraethu  yn  gyffelyb  o'u  blaen.  Yr  oedd  eu 
parch  a'u  dylanwad  fel  gweinidogion  y  Gair  yn  gwneyd  fod  pawb 
yn  foddlawn  iddynt,  ac,  yn  wir,  yn  eu  gwthio  i'w  lle  fel  yr  unig 
rai  cymhwya  i  arwain.  Gwir  fod  gwrthblaid  wedi  cyfodi  yn  Arfon, 
fel  y  cawn  sylwi.  ac  wedi  cario  un  mesur  chwyldroadol  er  gwaethaf 
y  brodyr  Uywodraethol.  Ond  wedi  tawelu  y  cyffro  hwnw, 
disgynodd  pobpeth,  mewn  ymddangosiad,  o  leiaf,  i'r  un  tawelwch 
drachefn. 

Ond  at  y  Cyfarfod  Miaol.  Wele  John  Jones,  Tramadog,  yn  codi 
yn  sydyn,  yn  tatia  ei  olwg  o  gwmpafl  am  ryw  frawd  i  ddechreu  y 
cyfarfod.  Mae  ei  lygaid  yn  Byrthio  ar  Rowland  Abraham  fel  yr 
un  cymhwys,  ac  y  mae  yn  ei  alw  yn  mlaen  gydag  awdurdod.  Mae 
yr  hén  frawd  yn  llusgo  ei  gorff  mawr  afrosgo  i'r  lle  priodol  i 
ddechreu,  a  chyda  llais  mor  afroegO  a'i  gorff  yn  rhoddi  penill  o 
Salm  allan  i'w  ganu  : 

"  Bydd  dda  wrth  Sion  fryn, 
1 1  Yrglwydd,  hyn  a  fyni, 
Ac  wrth  Caersalem,  gartref  llon, 
Cod  furiau  hon  i  fyuy." 

Mae  John  Jones,  Beddgelert,  âg  oslèf  hynod  o  swynol,  yn  cychwyn 
y  canu.  Mae  priodoldeb  y  penill,  y  dòn,  ac  oslêf  yr  hên  frawd  o 
Feddgélert,  yn  cyffwrdd  â  phob  calon  yn  y  lle — pawb  yn  canu  o'u 
calonau.  Mae  canu  o'r  fath  yma,  dybygid,  yn  rhoddi  pawb  yn  yr 
yspryd  goreu  at  waith  y  cyfarfod.  Ar  ol  darllen  Salm  fèr,  mae«j 
Rowland  Abraham  yn  gweddîo  yn  fyr,  yn  gryno,  ac  i'r  pwrpas. 
Alae  pawb  wedi  eu  boddhau  ar  y  dechreu,  modd  bynag.  Y  fath 
fìinder  a  geid,  ac  a  geir  eto,  trwy  fod  brodyr  yn  treulio  ugain 
mynud  o  amaer  prin  Cyfarfod  Misol  gyda'r  dechreu,  ac  felly  yn 
bradychu  eu  diffyg  o  ddoethineb  ! 

Goruchwylion  y  cyfarf od  hwn  fydd  trafod  pethau  amgylchiadol 
y  gwaith  ;  lle  ac  amser  y  Cyfarfod  Misol  neaaf — galw  casgliadau— 
darllen  cyhoeddiadau— y  mater  o  adeiladu  ac  adnewyddu  capelau 
— anfon  brodyr  i  gynorthwyo  yr  eglwysi  i  ddewis  blaenoriaid  a 
chodi  pregethwyr,  ac  yn  y  blaen.  Gan  fod  y  cyfarfod  mewn  lle 
mor  ganolog,  mae  yn  debygol  y  bydd  yma  waith  mawr,  ac  y  bydd 
y  blaenoriaid  yn  ogystal  a'r  pregethwyr  yn  cymeryd  rhan  ynddo. 
Ond,  ha  :  wỳr,  ni  bu  yma  yr  un  gair  o  son  am  na  dewis  :  _  - 
neb  yn  Ilywydd  !  Bydded  felly ;  nid  yw  hyn  yn  brofedigaeth  i 
neb,  o  achos  gŵyr  pawb  na  bydd  Cyfarfod  Misol  Sir  Gaernarfon 
heb  ei  lywyddu,  yn  iawn  hefyd,  os  bydd  John  Jones,  Tremadog,  yn 


284 

bresenol.  Mae  efe  wedi  ei  grëu  i  fod  yn  llywydd,  gan  ei  fod  bob 
amser  nior  fywiog  ac  mor  barod  ;  gall  fod  yn  fỳr,  yn  bert,  ac  i'r 
pwrpaa  Y  gŵyn  yn  ei  erbyn  yw  ei  fod  yn  rhy  dueddol  i 
ddywedyd  gormod  ei  hunan.  Eithr  nid  yw  efe  byth  yn  gwneyd 
araeth  liir  ar  un  peth,  ac  nid  da  y  gall  oddef  hyny  mewii  ereill  ; 
ond  ceir  ef  yn  dywedyd  sylw  bỳr  ar  bobpeth,  ac  yn  dyweyd  yn 
nghwt  dyweyd  pawb  ereill.  Bydd  weithiau  yn  galw  Michael 
Roberts  neu  James  Hughes  fel  matter  ofform  i  lywyddu  ;  ond  efe 
ei  hin  wed'yn  a  fydd  yn  gwneyd  y  gwaith.  A  chan  ei  fod  mor 
fedrus,  yr  oedd  pawb  ar  y  cyfan  yn  foddlawn  iddo. 

Y  peth  cyntaf  yn  y  cyfarfod  hwn  yw  trefnu  lle  ac  amser  y 
Cyfarfod  Misol  nesaf ;  a  chymer  hyny  weithiau  gryn  lawer  o 
amaer,  gan  y  bydd  dau  neu  dri  neu  ragor  o  wahanol  fanau  yn 
ymryson  am  dano ;  ac  nid  oes  gan  y  brodyr  na  thaflen  na  rheol  i'w 
harwain  yn  hynyma.  Mae  y  Ilywydd  yn  caniatau  eithaf  digon  o 
le  i'r  ymddadleu,  ac  yna  yn  cipio  y  cwestiwn  oddiar  y  brodyr,  ac 
yn  ei  benderfynu  ei  hunan,  gan  gyhoeddi,  bydd  y  Cyfarfod  Misol 
nesaf  yn  y  fan  a'r  fan,  ar  y  pryd  a'r  pryd.  Yr  oedd  hyn  yn  rhagorol 
yn  yr  hên  frawd  o  Dremadog  :  yn  hytrach  na  gadael  i'r  brodyr 
ddifa'r  amser  i  ddadleu  cwestiynau  dibwys,  efe  a  gymerai  y 
cwestiynau  o'u  dwylaw,  ac  a'i  dybenai  ei  hunan,  gan  ddywedyd 
mai  fel  a'r  fel  y  mae  yn  rhaiA  i  hyn  a'r  llall  fod.  Gwelsom  ef  yn 
gwneyd  hyn  rai  gweithiau  gyda  chwestiynau  lled  bwysig.  Wele 
flaenor  o  un  o  brif  eglwysi  Àrfon  yn  dwyn  i'r  Cyfarfod  Misol  achos 
brawd  oedd  wedi  ei  dori  o  bregethu,  er  mwyn  iddo  gael  ail 
ddechreu  pregethu  drachefn.  Ychwanegai  y  blaenor,  fod  yr  achos  | 
wedi  bod  o  flaen  yr  eglwys  y  nos  Sabboth  diweddaf,  a  bod  yr 
eglwys,  fcrwy  godiad  llaw,  wedi  rhoddi  arwydd  o'i  boddlonrwydd  i 
hyny.  Gellid  meddwl  fod  achos  fel  hwn  yn  un  lled  bwysig. 
Gwrandawai  John  Jones  ar  y  brawd  yn  rhoddi  yr  achos  i  lawr  gan  , 
edrych  yn  myw  ei  lygaid;  ac  yna,  gan  godi  ei  ddwrn  bach, 
dywedai,  "  Hwn  a  hwn  eisieu  cael  pregethu !  wel  na  chaiff  ;  cafodd 
ddigon  o  amser  i  dreio,  a  phrofodd  na  fedr  o  ddim."  Dynaachoa 
y  gwr  hwnw  wedi  ei  setìo  heb  ofyn  na  barn  nac  arwydd,  ond  mae 
pawb  yn  foddlawn  i'r  dyfarniad.  Yr  oedd  yr  hêu  frawd  yn  graff  i 
ddeall  i  ba  gyfeiriad  y  byddai  y  farn  gyffredin  yn  gogwydd. 

John  Jones,  Beddgelert,  fel  y  crybwyllwyd  yw  ysgrifenydd  y 
Cyfarfod  Misol,  ac  mae  yn  meddu  llawer  iawn  o  gymhwysderau  i'r 
ewydd.  Ilynafgẃr  corffol  ydyw,  a  golwg  dda  arno,  ei  ben  yn 
crymu  ychydig,  ac  wedi  ei  greu  heb  ofn.  Mae  efe,  nid  yn  unig  yn 
ben  blaenor,  ond  hefyd  yn  dywysog  yn  Meddgelert,  ac  i  fesur  yn  y 
Cyfarf od  Misol ;  mae  yn  gwybod  yn  dda  pa  f odd  i  ddirwyn  ei  hên 
gyfaill  0  Dremadog.     Ei  brif  waith  fel  ysgrifenydd  yw  ceisio  a 


285 

threfnu  cyhoeddiadau  pregethwyr  dyeithr  i  deithio  ttwy  y  sir. 
Mae  y  gwaith  hwn  wedi  ei  ymddiried  iddo  ef  yn  hollol,  ac  mae  y 
pryd  hyn  yn  orehwyl  sydd  yn  galw  am  lawer  o  lafur  a  gofaì. 
Mae  y  pregethu  teithiol  yn  ei  nerth.  Ond  yr  oedd  y  gŵr  o  Fedd- 
gelert  yn  anghyffredin  o  f edrus  yn  y  gwaith  ;  yn  wir  byddai  yn  ei 
elfen  yn  hèl  ac  yn  trefnu  cyhoeddiadau.  Ceisiodd  a  threfnodd 
nifer  anarferol  fawr  o  gyhoeddiadau  trwy  y  sir  yn  ei  oes.  Teith- 
iodd  lawer  gyda  gweinidogion  trẁy  bob  parth  o  Gymru,  ac  felly 
daeth  yn  gydnabyddus  â  holl  bregethwyr  y  Cyfundeb.  A  chan 
fod  cymaint  ar  ei  law  gyda'r  cyhoeddiadau,  daeth  yn  ddyn  o  bwya 
yn  y  Cyfarfod  Misol,  am  y  gallai  drefnu  cyhoeddiad  gŵr  dyeithr 
fel  y  mynai,  gan  ei  roddi  ddydd  neu  y  nos  fel  y  dewisai.  Clyw- 
som  ef  yn  flaenorol  i  ryw  Gymdeithasfa  yn  darllen  deuddeg  neu 
ragor  o  gyhoeddiadau  yn  yr  un  Cyfarfod  Misol,  pryd  y  gofynai 
James  Hughes  iddo  yn  ei  ddull  chwareus.  "  Wel,  John,  John,  beth 
a  gawn  ni  ei  wneyd  ?  "  "  Chwi  a  gewch  wrando,"  oedd  yr  ateb. 

Heb  gymeryd  nemawr  sylw  o'r  gwahanol  faterion,  ni  a  gawn 
ymdroi  yehydig  gyda  gwahanol  gymeriadau  fydd  yn  cymeryd 
rhan  yn  y  cyfarfod  hwn.  Mae  yn  dygwydd  rhywfodd  mai  yr  un  rhai 
fydd  yn  dyweyd,  ac  mai  yr  un  rhai  hefyd  fydd  yn  ddystaw  yn 
mhob  Cyfarfod  Misol ;  felly  erioed,  ac  felly  eto.  Ond  cyn  dechreu 
ymaflyd  mewn  dim  arall,  dyna  hynafgwr  yn  un  o'r  eisteddleoedd 
gerllaw  y  pwlpud,  yn  codi  ac  yn  achub  y  blaen  i  ddwyn  rhyw 
achos  oedd  ganddo  i  sylw  y  cyfarfod.  Gẁr  tewychus,  a  gwyneb 
garw,  ac  mewn  gwisgiad  ffarmwr  parehus  ydyw,  a  rhywbeth  yn 
fygythiol  yu  ei  lais  a'i  wêdd  ;  ond,  wrth  lwc,  bydd  y  gair  garw  yn 
mlaenaf  gauddo  bob  amscr.  Y  gŵr  hwn  yw  Hugh  Gruffydd,  Bod- 
wrdda,  hèn  tiaenor  yn  Mhen  y  Caerau,  Aberdaron.  Mae  yn  Uefaru 
mewn  tymher  gynhyrf us.  ac  yn  gosod  yn  erwin  ar  bregethwyr,  am 
ei  fod  yn  methu  eu  cael  i  daith  Aberdaron.  "  Buont  y  tri  Sabboth 
diweddaf  yno,"  meddai,  "  heb  neb  i  bregeThu,  ac  am  a  wyddai  na 
byddent  felly  am  y  Sabbothau  canlynol.''  Ac  ychwanegai,  "  os 
oedd  y  ffordd  yn  bell  i  bregethwyr  ddyf od  i  Aberdaron,  ei  bod  yr 
un  mor  bell  iddo  yntau  ddyfod  i'r  Cyfarfod  Misol  i'w  ceisio." 
Chwareu  têg  i'r  hên  frawd  !  mae  ganddo  achos  difrifol.  Ond  a 
ydyw  y  pregethwyr,  yu  enwedig  pregethwyr  Arf on,  at  y  rhai  y  mae 
y  cerydd  yn  benaf  yn  cael  ei  gyfeirio,  yn  edrych  arno  felly,  sydd 
amheus.  Mae  pawb  yn  ddistaw.  Eithr  wele  James  Hughes  yn 
codi  gyda  gwèn,  ac  yn  dywedyd,  "  "Wel,  Hugh  Gruffydd,  mae  yn 
ofnus  fod  rhyw  ddiffyg  gyda  chwithau  yn  Aberdaron.  Pa  fodd  yr 
ydych  yn  disgwyl  i'r  brodyr  ddyfod  atoch  ?  ai  fel  barcutan  bapyr 
drwy  yr  awyr  ?  Bu  acw  frawd  o  Arfon  yn  pregethu  ryw  Sabboth 
yn  ddiweddar  ;  ac  er  iddo  wneyd  y  daith  mor  rhad  ag  oedd  bosibl, 


eto  ni  ddarfu  tri  chapel  Aberdaron  ei  ddigolledu."  Tybiai  yr  hên 
frawd  o  Bodwrdda,  fel  y  tybiai  lluaws  o  flaenoriaid  yr  un  oes,  gan 
v  byddenl  hwy  yn  myned  i  bellder  mawr  i  chwilio  am  gyhoedd- 
iadau  pregethwyr,  fod  hyny  yn  ddigon  o  gymhelliad,  os  nad  yn 
ddigon  o  dâl,  i  bregethwyr  am  ddyfod  o  bellder  cyffelyb  i'w  gwas- 
anaethu.  Bu  cerydd  tyner  James  Hughes  y  tro  hwn  yn  achlysur  i 
ryw  gymaint  o  gyffro  ac  ymchwiliad  yn  Aberdaron,  os  nad  mewn 
manau  ereill  hefyd. 

Gan  i  ni  sôn  am  James  Hughes,  dyma'r  fan  i  wneyd  sylw  ohono, 
fel  un  o'r  tri  brawd  a  gaed  am  dymhor  maith  yn  arwain  Cyfarfod 
MÌ80I  Sir  Gaernarfon.  Yr  oedd  efe  y  pryd  hwn  yn  hynafgwr,  yn 
tynu  at  fod  yn  gorífol,  a'i  wynebpryd  hefyd  yn  tueddu  at  y  garw. 
Yr  oedd  yn  ŵr  anrhydeddus  a  pharchus  gan  bawb.  Byddai  golwg 
urddasol  hynod  arno  yn  y  pwlpud ;  yr  oedd  rhywbeth  yn  ei  safiad 
a'i  ddull  yn  commanding  ;  nis  gwyddom  pa  air  gwell.  Safai  yn 
syth,  ond  gollyngai  ei  ben  ychydig  at  ei  fron.  Pregethai  yn 
bwyllog  a  synhwyrol,  ac  mewn  llais  ac  oslêf  hynod  o  ddymunol  i'w 
wrando.  Eithr  nid  fel  dyn  y  pwlpud,  ond  fel  dyn  y  Cyfarfod 
Misol,  y  mae  a  wnelom  ni  âg  ef.  Er  nad  oedd  i'w  gymharu  â 
Michael  Roberts  fel  pregethwr,  ac  na  ddywedai  yn  agos  gymaint  a 
John  Jones,  Tremadog,  eto  efe  oedd  y  canolwr.  Yr  oedd  yn  meddu 
mesur  helaeth  o  arabedd,  a  gwyddai  pa  bryd  a  pha  fodd  i'w  ddefn- 
yddio.  Byddai  doethineb  a  phwyll  bob  amser  yn  nodweddu  ei 
ymadroddion.  Pan  fyddai  pethau  weithiau  yn  gwisgo  gwêdd 
gyffrous,  codai  James  Hughes  gyda  gwên,  ac  âg  un  sylw  doeth  i'r 
pwrpas,  bwriai  allan  lu  o  gythreuliaid.  "  O  !  mor  dda  yw  gair  yn 
ei  ainser  !  "  Yr  oedd  James  Hughes  yn  meddu  y  gallu  hwn  y 
tuhwnt  i'w  frodyr.  Dyn  gwerthfawr  mewn  cymdeithas  yw  yr 
hwn  sydd  yn  meddu  y  gallu  i  geryddu  y  gwynt  a'r  mór,  ac  i 
ostegu'r  ystorm  ;  ond  un  o  fil  ydy w.  Bu  yn  dda  iawn  i  eglwysi 
Lleyn  yn  arbenig  wrth  James  Ilughes;  fe'i  gwasanaethodd  yn 
ffyddlawn,  ac  am  dâl  nad  yw  yn  werth  ei  enwi ;  yr  oedd  efe  yn 
dywysog  Duw  yn  eu  plith. 

Mae  gwaith  y  Cyfarfod  Misol  yn  myned  rhagddo.  Nid  oes  gan 
y  llywydd  yr  un  programme  i'w  arwaiu  ond  sydd  ganddo  yn  ei 
feddwl  ei  hun.  Felly  y  mae  yn  cymeryd  y  gwahanol  faterion  o'r 
naill  fan  a'r  llall,  fel  y  bwrir  hwy  iì-  llyu.  Gan  fod  y  Gymdeith- 
asfa  Chwarterol  yn  neshau,  a  bod  y  Cyfarfod  Misol  hwn  yn 
fanteisiol  i'w  dwyn  i  sylw,  wele  ŵr  yn  sefyll  ar  lawr  y  capel,  a 
phwys  ei  benelin  ar  ymyl  un  o'r  seddau  uchel  gerllaw  y  pwlpud. 
Mae  ganddo,  fel  y  gwelir,  rywbeth  i'w  hysbysu  i'r  cyfarfod.  Gŵr 
tàl  a  lluniaidd,  a  golwg  boneddigaidd  arno,  yw'r  gŵr  hwn,  yn 
tynu  at  ddeugain  mlwydd  oed,  ei  wallt  yn  dechreu  glasu,  ac  yntau 


287 

yn  gwisgo  çlasses,  ac  y  niae  hyny  yn  yehwanegu  at  ei  brycl- 
ferthwch.  Er  fod  rhyw  lusgiad  yn  ei  lais,  eto  niae  yn  siarad  yn 
dda,  yn  bwyllog,  yn  llawn  o  synwyr,  ac  yn  cael  gwran- 
dawiad  da.  Mae  graee,  ys  dywed  y  Sais,  yn  ei  safiad  a'i  holl 
ystuni.  Y  gẃr  da  hwn  yw  Mr.  J.  R.  Jones,  blaenor  yn  y  Taber- 
nacl,  Bangor.  Mae  yn  ŵr  doeth,  pwyllog,  ac  ysgolheigaidd,  yn 
dduwinydd  craff,  ac  o  brofiad  dwfn.  Ar  ol  rhanu  y  Cyfarfod 
Misol,  efe  a  ddewiswyd  yn  Ysgrifenydd  Cyfarfod  Misol  Arfon;  ac 
yr  oedd  yn  gyflawn  o  bob  cymhwysder  i"r  gwaith.  Gresyn  oedd 
i'r  gŵr  da  hwn  gael  ei  alw  oddiwrth  ei  waith  nior  gynar  yn  ei  oes. 
AVrth  derfynu,  y  mae  Mr.  J.  R.  Jones  yn  galw  sylw  at  nifer  o 
bregethwyr  ieuainc  oedd,  o  ran  aniser,  yn  gymhwys  i'w  derbyn  i'r 
Gymdeithasfa.  Mae  y  llywydd  yn  cymeryd  y  mater  i  fyny,  yn 
galw  am  enwau  y  brodyr  ieuainc,  sef  William  Griffith,  Evan 
Williams,  Owen  Thomas,  Ellis  Foulhes,  Robert  Ellis,  a  Robert  Jones. 
Mae  y  llywydd  yn  gofyn  barn  a  chymeradwyaeth  i'r  gwyr  ieuainc 
hyn,  gan  flaenoriaid  o'u  gwahanol  ardaloedd.  TTrth  drafod  achos 
y  gwýr  ieuainc  hyn,  mae  pregethwyr  a  phregethu  yn  dyfod  i 
sylw.  Aroswch.  dyna  hynafgwr  yn  codi  oddiar  un  o'r  meinciau  ar 
ganol  y  llawr,  a  chanddo  rywbeth  i'w  ddywedyd  ar  hyn.  Gẁr  tàl, 
esgyrniog,  heb  fod  yn  dewychus,  mewn  dillad  o  frethyn  cartref,  ac 
o'r  hên  doriad,  a  gwallt  du,  llaes,  yn  diagyn  yn  ddidrefn  ar  ei 
yddau  a  thros  ei  lygaid.  Mae  golwg  arw  arno  heb  ddim  yn 
hawddgar  mewn  llais  na  gwêdd,  a'i  lygaid  duon,  rnilain  yn 
treiddio  drwy  bobpeth.  Mae  yn  dywedyd  synwyr,  ac  yn  niỳnu 
gwrandawiad.  Mae  yn  sefyll  am  eiliad  ar  ganol  ei  sylw,  fel  i 
chwilio  am  airdigon  cryf,  neu  am  saeth  digon  blaenllem  i'w  amcan. 
Y  gẁr  hwn  yw  Richard  Thomas,  Tar.yllan,  blaenor  yn  Tydweiliog, 
Lleyn.  Ar  lawer  cyfrif  mae  y  gŵr  hwn  yn  un  hynod.  Mae  wedi 
darllen  llawer  ac  wedi  meddwl  mw^s- ;  mae  yn  gyflawn  o  dduwin- 
yddiaeth,  yn  feirniad  craff,  ac  yn  ddidrugaredd  at  bregethw\-r  a 
dybid  yn  gogw^-ddo  at  y  system  newv"dd.  Mae  Richard  Thomas 
yn  bobpeth  yn  Xhydweiliog  a'r  cylchoedd.  Mae  yn  ddysgawdwr, 
yn  physigwr  a  llawfeddyg,  yn  gyfferiwr,  yn  athronydd,  yn  gystal 
ag  yn  flaenor.  Meistrolodd  y  Saesonaeg,  a  chafodd  grap  ar  ieith- 
oedd  ereill ;  ac  ymwtliiodd  i  bob  cangen  o  wybodaeth  o'r  braidd, 
a  hyny  trwy  ei  lafur  ei  hunan.  Ond  mae  yn  Galfin  uchel,  a  braidd 
yn  ddrwgdybus  o  rai  o'r  pregethwyr  ieuainc  a  enwyd,  yn  gystal  ag 
o  ereill  oedd  wedi  dechreu  yn  flaenorol.  A  dyna  oedd  baich  ei 
sylwadau  yn  y  cyfarfod  hwn.  Mynai  fod  rhai  o'r  pregethwyr 
ieuainc  yn  ddynion  rhy  hyfion,  yn  rhy  dcübarch  i'r  hén  bregeth- 
wyr,  ae  o  ran  eu  syniadau  yn  gogwyddo  yn  gryf  at  Arminiaeth. 
Mae   yn  dywedyd   yn  arw  ac  yn  fygythiol,  gan  ddangos  fod  y 


pwlpud  mewn  perygl.  Ond  er  pobpeth,  mae  yn  amlwg  ei  fod 
yn  cael  cymeradwyaeth  dosbarth  helaeth  o'r  frawdoliaeth.  Mae 
yma  luaws  o  flaenoriaid  o  Leyn  ac  Eifionydd,  a  rhai  o  Arfon,  yn 
tybied  mai  en  gwaith  mawr  hwy  yw  gofaln  am  yr  athrawiaeth,  a 
gwylio  rhag  i'r  pregethn  fyned  ar  gyfeiliorn.  Gwrandawant  rai 
pregethwyr  yn  hynod  o'rdrwgdybus,  a  gwnant  ddyn  yn  droseddwr 
oherwydd  gair.  Mae  yma  ddwy  blaid,  rhaid  addef ;  ac  y  mae 
eiddigedd  y  naill  blaid  at  y  llall  yn  dechreu  tori  allan  mewn 
teimladar  ac  ymadroddion  rhy  annheilwng.  Mae  y  mwyafrif 
mawr,  ac  yn  eu  plith  yr  oll  o'r  hên  bregethwyr  a'r  hên  flaenoriaid, 
yn  Galflniaid  cryflon,  o'r  hên  ysgol,  ys  dywedir,  a  rhai  ohonynt  yn 
eithafol  o  gyfyng,  ac  yn  rhy  barod  i  gondemnio  pob  gwédd  ymar- 
ferol  ar  bregethu,  gan  ei  gyfrif  yn  ogwyddiad  peryglus  at  Armin- 
iaeth.  Mae  y  blaid  arall  yn  fechan  o  ran  rhif,  yn  cael  ei  gwneyd  i 
fyny  o  bregethwyr  a  blaenoriaid  lled  ieuainc,  ac  yn  cael  eu  blaenori 
gan  John  Jones,  Talysarn.  Nid  oes  dim  yn  wrth-Galfinaidd  yn 
syniadau  y  brodyr  hyn  mewn  un  modd  ;  dim  ond  eu  bod  yn  rhoddi 
lle  pwysig  i  gyfrifoldeb  dyn,  yn  ogystal  ag  i  râs  Duw,  yn  eu 
gweinidogaeth.  Ac  i  wneyd  y  drwg  yn  waeth,  byddai  rhai  blaen- 
oriaid  rhagfarnllyd  yn  rhy  dueddol  i  gario  chwedlau,  wedi  eu 
lliwio  yn  gryf,  am  eu  brodyr  i'r  hên  dadau  oedd  yn  arwain  y 
Cyfundeb.  a  hwythau  hefyd  yn  rhy  barod  i  roddi  clust  iddynt. 
Hyd  y  gwyddom,  dyma  y  tro  cyntaf  i'r  teimladau  annymunol  hyn 
wneyd  eu  liymddangosiadmewn  Cyfarfod  Misol  yn  Sir  Gaernarfon. 
Yr  oedd  amryw  o  flaenoriaid  yn  barod  i  gefnogi  sylwadau  Richard 
Thomas,  Tydweiliog ;  ac  yr  oedd  amryw  o'r  ochr  arall  yn  llosgi 
mewn  awydd  i  amddiffyn  y  rhai  cyhuddedig,  fel  y  cawn  achlysur  i 
sylwi  eto.  Mae  John  Jones,  Tremadog,  fel  llywydd,  yn  deall  fod 
yr  ymddiddan  hwn  wedi  myned  yn  ddigon  pell,  am  ei  fod  yn 
tueddu  i  gynyrchu  teimladau  rhy  chwBTWOD  mewn  rliai  brodyr 
tuagat  eu  gilydd,  ac  y  mae  yn  llwyddo  yn  hynod  i  ddwyn  rhyw 
faterion  ereill  i  sylw  y  cyfarfod.  Yr  oedd  yr  hên  frawd  o  Dre- 
madog,  fel  Uywydd,  yn  fedrus  anghyffredin  i  droi  y  lloriad,  ys 
dywedai  John  Jones  o  Edeyrn,  os  gwelai  berygl  i'r  dyrnu  fod  yn 
ormodol  ar  yr  un  peth.  Dymunol  o  beth  a  fyddai  i  bawb  a  elwir  i 
iywyddu,  fod  yn  gyfranog  o'r  un  gallu— y  gallu  i  newid  y  lloriad 
pan  y  bernir  fod  y  brodyi  wedi  dyrnu  digon  arno,  yn  hytrach  na'u 
gadael  i  ddifa'r  amser  trwy  ddyrnu  gwellt. 
Clrwefror,  1881. 

EHAN   III. 

Fel  y  crybwyllwyd  genym  yn  niwedd  ein  hysgrif  flaenorol,  bu 
ymdrafodaeth  yn  nechreu  y  Cyfarfod  Misol  hwn  ar  bregethwyr  a 


239 

phr9gethu,  yn  tueddu  braidd  at  fod  yn  gynhyrfus.  A'r  hyn  fu  yn 
achlysur  i'r  ymdrafodaeth  oedd  fod  chwech  o  bregethwyr  ieuainc 
yn  briodol,  o  ran  arnser,  os  ceid  cydsyniad  y  Cyfarfod  Misol,  î"w 
cyflwyno  i'r  Gynideithasfa  oedd  i  fod  yn  Mangor  yn  rnis  Medi. 
Yr  oedd  fod  cynifer  a  chwech  o  ddynion  ieuainc  yn  codi  i 
bregethu  yn  yr  un  sir,  ac  ar  yr  un  adeg,  yn  beth  newydd,  ac  yn 
ymddangos  i  lawer  yn  ddyeithr.  Ac  nid  rhyfedd  eu  bod  yn  wrth- 
ddrychau  llawer  o  sylw  a  beirniadaeth.  Gofynid  yn  gyffredin,  a 
chyda  mesur  o  ddrwg-dyb,  pa  beth  a  allai  fod  yn  cynhyrfu  y 
bechgyn  i  feddwl  am  bregethu.  Yr  oedd  yn  hawdd  gofyn,  ond  nid 
mor  hawdd  oedd  cael  yr  ateb.  Gwyddai  pawb  mai  nid  bywoliaeth 
neu  elw  bydol  oedd  i'w  cymhell,  o  achos  nid  oedd  hyn  i'w  ddisgwyJ ; 
yr  oedd  pregethu  >  n  f wy  o  golled  i  bawb  nag  o  elw.  Yr  oedd  yn 
ddigon  amlwg  hefyd  mai  nid  esmwythdra  a  chael  peidio  gweithio 
oedd  yn  cymhell  y  bechgyn  hyn  ;  oherwydd  ni  oddefid  i'r  un  pre- 
gethwr  ieuajic  fod  heb  ryw  alwedigaeth  ganddo.  Yr  hyn  a  ystyrid 
yn  gymeradwyaeth  uchel  i  rai  o'r  pregethwyr  hyn  oedd  gwaith  un 
blaenor  yn  tystio  eu  bod  yn  rhai  diwyd  gyda'u  galwedigaethau  bydol. 

Fel  diweddglo  ar  yr  ymdrafod,  mae  James  Hughes,  yn  ol  ei 
arfer,  yn  cyfodi  gyda  gwén  hawddgar,  ac  yn  coffa  sylw  un  o'r  hên 
dadau,  "  Oni  fegir  y  lloi,  ni  cheir  mo'r  ychain."'  Nî  bu  gwireb  j 
erioed  yn  fwy  teilwng  o'i  lle ;  rhyw  ddosbar'.h  o  ddynion  o  hyd  yn 
disgwyl  cael  ychain  o  rywle,  ond  am  ladd  y  lloi.  Modd  bynag, 
erbyn  y  diwedd  mae  teimlad  y  cyfarfod  yn  gymeradwyol  iawn  o'r 
brodyr  ieuainc  hyn. 

Treuliwyd  gweddill  y  cyfarfod  i  drafod  rhyw  faterion  lleol  o'r 
naill  fan  a'r  llall ;  a  chan  fod  y  Cyfarfod  Misol  hwn  mor  ganolog, 
yr  oedd  yma  gyflawnder  ohonynt.  Ond  gan  eu  bod  yn  faterion 
cyffredin  pob  Cyfarf od  Misol,  ni  a'u  pasiwn.  i  gymeryd  sylw  o  rai  o'r 
hên  flaenoriaid,  y  rhai  a  ystyrir  yn  ddynion  y  Cyf arfod  Misol,  ac 
yn  golofnau  ynddo.  Yr  ydym  ni  yn  ymdroi  fel  hyn,  am  y  teimlwn 
awydd  i  ddal  coffadwriaeth  yr  hên  dadau  anwyl  a  wasanaethasant 
eu  cenedlaeth  mor  ffyddlawn,  ar  gòf  a  chadw.  Yn  gyntaf  oll,  dyna 
hén  f rawd  yn  y  sêdd  agosaf  i'r  brif  sèdd  yn  cyfodi  i  ddyweyd  rhy w 
sylw  oedd  wedi  bod  yn  berwi  yn  ei  feddwl  yn  flaenorol.  Bydd  yr 
hèn  frawd  hwn  yn  arfer  berwi  rhywbeth  erbyn  pob  Cyfarfod  Misol, 
a  bydd  bob  amser  yn  edrych  yn  llygaid  y  llywydd  i  weled  a  fydd 
cymeradwyaeth  i'r  hyn  a  draethir  ganddo.  Mae  pawb  yn  ddigon 
boddlawn  i'r  hên  frawd  gael  dyweyd  gair;  ni  chymer  lawer  o 
amser,  ac  ni  ddisgwylir  am  ddim  gwreiddiol  ganddo.  Mae  yn 
adgoffa  sylw  gan  Robert  Roberts,  o  Glynnog,  Jones,  o  Edeyrn,  neu 
rai  o'r  hên  dadau.  Isaac  Morris  y  gelwir  yr  hên  frawd  hwn  ;  hên 
fîarmwr  clŷd  arno,  a  blaenor  yn  Pencaenewydd,  ac  un  o  golofnau 


290 

yr  aehos  crefyddol  yn  Eitionydd ;  hên  frawd  siriol  a  llawn  o  natur 
dda.  ('yfrind  ef  yn  gryn  ysgolaig,  a  bu  am  flynyddoedd  pan  yn 
ieuanc  yn  cadw  ysgol  ddyddiol  dda ;  a  rhoes  gyehwyn  i  araryw  o 
ddynion  enwog  Eifionydd,  megys  Nicander,  Eben  Fardd,  John 
Owen,  y  Gwyndŷ,  ac  ereill.  Isaac  Morris  oedd  y  gwrandawr 
goreu  y  gwyddem  am  dano.  Yn  ei  gapel  ei  hun,  byddai  bob 
amser  yn  eistedd  yn  y  brif  sêdd,  a'i  wyneb  at  y  pregethwr,  ac  â'i 
edrychiad  siriol  yn  cymeryd  sylw  o  bob  gair  a  ddywedid.  Os 
tybiai  fod  y  pregethwr,  oherwydd  ieuenctyd  neu  rywbeth,  yn 
teimlo  yn  ofnus,  a'r  pregethu  yn  afrwydd,  byddai  yr  hên  frawd 
hwn  gyda'i  "  hy,"  a'i  "  ho,"  a'i  "  amen,"  yn  bob  help  iddo.  Ystyrid 
capel  Isaac  Morris,  neu  ysgoldŷ  Moses,  fel  ei  gelwid  ar  y  cyntaf,  yn 
amsei  yr  hên  frawd  hwn,  y  lle  hawddaf  pregethu  ynddo  o  unman  yn 
y  wlad,  a  hyny  ani  fod  clull  siriol  yr  hên  flaenor  o  wrando  yn  dylan- 
wadu  ar  yr  lioll  gynulleidfa.  Ysywaeth,  ymddygiad  hollol  wahanol 
i  hyu  a  geir  gan  rai  pregethwyr  a  blaenoriaid  wrth  wrando  pre- 
gethau.  Us  bydd  y  pregethwr  yn  cael  rhwyddineb,  ac  fel  yn  f eistr 
ar  ei  waith,  gwrandawant  yn  siriol,  ac  fel  rhai  yn  cael  boddhad.  Ond 
os  dygwydd  i'r  pregethwr  fod  islaw  iddo  ei  hun,  fel  y  mae  yn  dy- 
gwydd  yn  fynych,  naw  wfft  yr  olwg  anfoddog  a  fydd  arnynt ;  cligon 
i  ladd  y  pregethwr  a'i  bregeth.  Byddai  yn  dda  i  rai  ystyried  fod  yn 
bosibl  lladd  y  gweision  heblaw  trwy  eu  llabyddio  â  meini  Ylae 
yn  annirnadwy  bron  y  fath  help  i  bregethu  yw  cael  gwrandawiad 
siriol  gan  un  neu  ddau  yn  nghymydogaeth  y  pwlpud.  Dywedai 
un  o  enwogion  yr  America,  mai  agwedd  siriol  un  hên  chwaer  yn 
gwrando  oedd  ei  law  dde  ef  yn  y  pwlpud.  Hen  chwiorydd,  mae 
ar  eich  llaw  chwi  wneyd  llawer  tuagat  i  bregethu  gyrhaedd  ei 
amcan.     Esgusoder  ni  am  grwydro. 

Wele  etoŵr  tàl  a  syth  yn  cyfodi  yn  un  o'r  seddau  ar  y  chwith  i'r 
llywydd.  Tyna  at  dringain  mlwydd  oed.  Cyfyd  trwy  gael  ei 
anog  gan  y  llywydd  i  draethu  ei  farn  ar  ryw  fater  oedd  dan  sylw. 
Robert  Roberts,  Blaenycae,  blaenor  yn  ngliapel  Ysgoldŷ,  Arfon,  yw 
y  gwr  da  hwn.  Cyfrifir  yntauyn  uu  o  golofnau  y  Cyfarfod  Misol, 
ac  y  mae  felly  mewn  gwirionedd.  Bíae  yn  dyweyd  yn  bwyllog,  yn 
llawn  o  synwyr  ac  yn  cael  gwrandawiad  da.  öŵr  cadarn  ydyw 
yn  yr  Fsgrythyrau,  ac  yn  meddu  golygiadau  clir  ar  eu  hathraw- 
iaethau.  Dywedai  Michael  Roberts  ei  fod  yu  ŵr  eryf  yn  t-i  fein- 
gefn;  ac  o'r  hen  frodyr,  efe  0  bawb  oedd  hoffddyn  John  Jones, 
Talyaarn  ;  a  galwai  Mr.  Humphreys,  y  Dyffryn,  ef  ygwr  cymhwye. 
Bu  llawer  o  flaenoriai<l  da  yn  yr  Fagoldŷ,  ond  profodd  y  gŵr  hwn 
ei  fod  yn  anrhydeddusach  na"i  frodyr.  Profodd  Robert  Roberts  ei 
fod  ar  flaen  ei  oes,  yn  un  peth  yn  ei  waith  yn  eynllunio  ca{>el  yr 
lý,  er  nad  oedd  yn  adeiladydd,  yr  hwn  a  gyfrifid  y  prycl  hyny 


291 

yr  addoldý  prydferthaf  a  mwyaf  gorpheriedig  yu  Arfon,  a  mawr 
fu  y  són  am  dano.  Y  gẃr  da  hwn  hefyd  oedd  y  cyntaf  yn  Arfon  i 
godi  tâl  y  pregethwyr  o'r  swllt,  y  dau,  a*r  tri— yr  hen  rout  y  bu  y 
tâl  yn  cloncio  am  oes  hir — i'r  pum'  swllt,  a'r  chwech,  a"r  saith.  Yr 
oedd  hyn  yn  cael  edrych  arno  ar  y  pryd  yn  symudiad  pwysig,  ac 
yn  groes  i'r  grain  gyda  lluaws  o'r  hen  flaenoriaid. 

Dyna  eto  hen  frawd  yn  un  o'r  seddau  ar  y  chwith,  mewn 
ufudd-dod  i'r  llywydd,  yn  cyfodi  i  ddyweyd  gair,  a  bydd  mîn  bob 
amser  ar  ei  eiriau.  Ystyrir  yntau  hefyd  yn  un  o  brif  ddynion  y 
Cyfarfod  Misol.  Gẃr  lled  deneu  ydyw,  heb  ddim  yn  hawddgar  yn 
ei  wedd,  ond  yn  hytrach  yn  edrych  fel  pe  byddai  wedì  syrthio 
allan  â  phawb  ac  â  phobpeth.  Yr  hen  frawd  hwn  yw  William 
Jones,  Abercaseg,  y  pen  blaenor  yn  y  Carneddi.  Nid  ydym  yn 
gwybod  am  neb  yn  Arfon  a  lafuriodd  mor  egniol  gyda'r  Ysgol 
Sabbothol,  yn  nghyda  rhanau  ereill  gwaith  Duw  yn  ei  ardal,  a'r 
hen  frawd  hwn.  Bu  trwy  ei  oes  yn  elyn  calon  ac  yn  ymosodwr 
diymarbed  yn  erbyn  pob  arferion  pechadurus  yn  ei  ardal.  Nid  yn 
unig  ymosodai  arnynt  yn  yr  Ysgol  Sul  a'r  cynulleidfaoedd,  ond 
ymlidiai  arferion  annuwiol  ei  ardalwyr  o  fan  i  fan,  yn  enwedig  ar 
y  Sabboth,  nes  eu  chwalu  ymaith  am  y  pryd  o  leiaf.  Ni  phetrusai 
ymosod  ar  halogwyr  Sabboth  ar  na  phont  na  chornel.  Pan  welent 
William  Jones  yn  cyfeirio  atynt,  fföent  rhagddo  fel  rhag  gẃr  a 
chleddyf.  Yn  wir,  gŵr  a  chleddyf  oedd  efe,  a  bu  raid  i  lawer 
deimlo  ei  awch.  Yr  oedd  yr  hen  fìlwr  dewr  hwn  wedi  deall  trwy 
brofiad  nad  oedd  yr  annuwiolion  ddim  càn  gryf ed  a'r  olwg  arnynt ; 
fod  cydwybod  o  fe  wn  y  mwyaf  annuwiol,  ac  os  llwyddid  i  daro  ar 
hono  y  byddid  yn  taro  ar  wendid.  Ac  felly  yr  oedd  efe  yn  ddigon 
gwrol  i  ymosod  ar  annuwioldeb  yn  ei  wyneb,  yn  y  fan  ac  ar  y 
pryd,  heb  ofalu  dim  am  y  canlyniad.  Lleug  o  filwyr  o'i  fath  a 
wnai  i'r  byd  naill  ai  diwygio  neu  erlid.  Ond  byddai  sêl  yr  hên 
frawd  weithiau  yn  mantoli  ei  ddoethineb.  Yr  ydym  yn  cofio  yn 
dda,  mewn  Cyfarfod  Misol  yn  Carneddi,  fod  tri  o  frodyr  ieuainc  o'r 
eglwys  hono  yn  cael  eu  derbyn  yn  flaenoriaid  iddi.  a  bod  y  tri, 
wrth  adrodd  hanes  dechreuad  eu  crefydd,  yn  addef  ìnai  rhyw  air  o 
eiddo  William  Joues,  Abercaseg,  wrth  holi  yr  yagol,  oedd  wedi 
dechreu  argraffu  difrifwch  ar  eu  meddyliau.  A  pha  sawl  tri 
heblaw  hyny,  yr  Hwn  sydd  yn  gwybod  y  cwbl  a  ŵyr. 

Mae  yn  mhlith  yr  hên  flaenoriaid  sydd  wedi  dygwydd  eistedd  yn 
y  sêddau  ar  y  chwith  i'r  lly wydd,  ond  sydd  yn  gwynebu  ato,  un  hên 
frawd  y  byddai  yn  annheilwng  ynom  ei  basio  yn  ddisylw.  Gẁr 
ydyw  o  faintioli  cyfîredin,  a  golwg  stem  arno.  Ymddengys  felpe 
heb  gymeryd  sylw  o  ddim  a  ddywedir  gan  neb.  ATae  un  aelod 
iddo  yn  union  ac  wedi  stifiSo  yn  nghymal  pen  y  glin,  a  hyny  er  yn 


292 

ieuanc  ;  a  nnrnai  Jaines  Ilughes  fod  ei  feddwl  yr  im  mor  ddigymal 
ac  anhyblyg.  Yr  hên  frawd  hwn  yw  Hugh  Morris,  Fachwen, 
blaenor  yn  Dinorwig,  a  cliyn  hyny  yn  Xghapel  Coch,  Llanberis. 
ÌA-  na  ddywedodd  yr  un  gair  yn  y  Cyfarfod  Misol  hwn,  eto 
dywedodd  bethau  mewn  cyrddau  Misol  cyn  hyn  ag  y  bu  raid  i  Sir 
Gaernarfon,  os  nad  Gogledd  Cymru,  deimlo  oddiwrthynt.  Bu  yn 
offeryn  i  gynyrchu  chwyldroad  pwysigyn  ei  sir  ei  hun  ;  a  bu  hyny 
yn  achlysur  i  beth  cyffelyb  yn  raddol  mewn  siroedd  ereill.  Ac 
felly  edrychir  ar  Hugh  Morris  yn  y  Cyfarfod  Misol  hwn  fel  math  o 
arwr.  Ac  o  ran  hyny  mae  yr  hên  frawd  yn  edrych  felly  arno  ei 
hun.  Tybygem  mai  y  gronfa  gyntaf  gan  yr  hen  Fethodistiaid  oedd 
yr  hyn  a  alwyd  ar  y  dechreu  y  Casgl  Dimai,  ac  wedi  hyny  y  Casgl 
Chwarter.  Disgwylid  i  bob  aelod,  mab  a  merch,  roddi  dimai  yn  yr 
wythnos,  neu  chwech  a  dimai  yn  y  chwarter,  mewn  casgliad  er 
cynorthwyo  i  adeiladu  capelau.  Byddai  y  casgl  hwn  ar  y  cyntaf 
yn  dyfod  i'r  Gymdeithasfa  i'w  ranu  yno  ;  ond  mewn  amser  gwel- 
wyd  yn  fwy  cyfleus  ei  yinddiried  i'r  Cyfarfodydd  Misol ;  ac  felly 
byddai  y  casgl  chwarter  liwn,  yn  nghyda'r  gweddill  o  arian  yr 
eisteddleoedd  lle  y  byddent,  yn  cael  eu  hawlio  gan  a'u  dwyn  bob 
chwarter  i"r  Cyfarfod  Misol.  Yn  gymaint  a  bod  y  gallu  llywodr- 
aethol  yn  y  Cyfarfod  Misol  yn  Lleyn  ac  Eifionydd,  a  bod  y  casgliad 
yn  cael  ei  ranu  yn  rhy  fynych  yn  ol  ewyllys  y  brodyr  llywodr- 
aethol  hyny,  aeth  brodyr  Arfon  i  rwgnach  eu  bod  hwy  yn  cael  cam 
yn  y  weinidogaeth  feunyddiol  hon.  Ac  i  wneyd  y  drwg  yn  waeth, 
byddai  y  Cyfarfod  Misol  lle  y  derbynid  ac  y  rhenid  y  casgl  hwn  yn 
dygwydd  bud  y  tuhwnt  i'r  Eifl,  ys  dywedir,  ac  ychydig  swm  mewn 
cymhariaeth  fyddai  yn  dychwelyd  yn  ol,  fel  y  daeth  yn  sylw 
cyffredin  gan  frodyr  Arfon  eu  bod  yn  cario  eu  harian  dros  yr  Eifl. 
Byddai  brodyr  Arfon,  wrth  fyned  gyda'u  gilydd  yn  ol  ac  yn  mlaen 
i'rCyfarfod  Misol,  yn  trin  ac  yn  trafod  llawer  ar  yr  annhegwcfa  hwn 
tuagatynt.  Ac  yr  oedd  y  syniad  o  hyd  yn  myned  gryfach,  gryfach 
yn  Arfon,  mai  teg  a  rhesymol  oedd  i  bob  cynulleidfa  ofahi  am  a 
thalu  dyled  ei  chapel  ei  liun.  Ond  y  cwestiwD  oedd,  pwy  o'r 
b'laenoriaid  a  geid  yn  ddigon  gwrol  i  ddwyn  mater  mor  chwyldro- 
adol  o  flaen  y  Cyfarfod  Misol.  Fcl  yr  oedd  mintai  o  frodyr  Arfon 
yn  dychwelyd  o  öyfarfod  Miaol  yn  mlia  un  yr  oedd  y  caagliad 
chwarterol  yn  cael  ei  alw,  syrthiwyd  yn  unfrydol  ar  Hugh  Morria, 
fel  yr  un  cymhwye  o  ran  oed  a  phwyll  a  gwroldeb  i  ymarlyd  yn  y 
Lrw;iith  :  ac  â  liyny  yr  oedä  yr  hèo  frawd  yn  cydsynio.  Mewn 
Cyfarfod  Miaol  a  gynhaliwyd  yn  y  Bontféchan,  ryw  dair  blynedd 
yn  flaenorol  i'r  Cyfarfod  Misol  hwn  yn  Llanllyfni,  wele  Ilugh 
Morría  yn  codi  ar  ei  draed  yn  nghanol  llawr  y  capel,  yn  wynebu 
yn  wrol  at  y  aêdd  fawr,  ac  yn  dw^m  yr  achos  i  >yhv  yn  bwyllog  a 


293 

chyda  rhesymau  cryfion.  A  rnawr  oedd  y  syndod  a'r  cyffro.  Yr 
oedd  ymosodiad  mor  hj*f  a  beiddgar  ar  hen  drefn  y  Corff,  ac  yn 
erbyn  y  gallu  llywodraethol,  yn  beth  mor  ddyeithr,  fel  nad  oedd 
neb  yn  cofio  ei  gyffelyb  erioed  o  r  blaen  yn  Nghyfarfod  Misol  Sir 
Gafrnarfon,  a  hyny  hefyd  gan  hen  frawd  o  ymddangosiad  mor 
gyffredin  !  Michael  Roberts  oedd  ysgrifenydd  y  casgliad  ;  ac  hyd 
y  gwyddom  nid  oedd  iddo  yr  un  trysorydd,  am  y  byddai  y  casgliad 
yri  cael  ei  ranu  yn  llwyr  ar  y  pryd,  heb  adael  na  gweddill  na  dyled. 
Yr  oedd  efe  f el  ysgrifenydd  yn  teimlo  fod  yr  ymosodiad  arno  ef  yn 
bersouol ;  yr  oedd  ei  gyfrifon  gauddo,  ac  yr  oedd  yn  hèrio  neb  i 
brofì  fod  yn  ei  gyf rif on  yr  un  math  o  garnwri ;  ac  yr  oedd  Jolui  Jones, 
Tremadog,  yn  dadleu  fod  pob  rhaniad  yn  ca'el  ei  wneyd  trwy 
bleidlais  yn  y  Cyfarfod  Misol.  Mae  Hugh  Morrifl  a'i  blaid  yn 
teimlo  iddynt  fethu  yn  eu  hamcan  ar  y  pryd;  eithr  nid  gẁr  i 
roddi  i  fyuy  ar  ol  methu  unwaith  oedd  yr  hen  frawd  o'r  Fachwen. 
Mewn  Cyfarfod  ìiiaol  ar  ol  hyn  yn  Moriah,  Caernarfon,  dygodd 
Hugh  Morris  y  mater  i  sylw  eilwaith.  Yr  oedd  ganddo,  erbyn 
hyn,  un  rheswni  newydd,  sef  fod  cyfrifon  yr  ysgrifenydd  yn  profì 
fod  Lleyu  ac  Eilionydd  yn  derbyn  llawer  mwy  o'r  casgliad  nag 
Arfon,  er  mai  Arfou  oedd  yn  cyfranu  yn  helaethaf  iddo.  Aeth  yr 
ymeiriad  rhwng  Hugh  Morris  a  Michael  Roberts  yn  y  cyfarfod 
hwn  yn  llawer  rhy  bell,  ac  yu  anuheilwng  o  frodyr  crefyddol. 
Erbyu  deall,  yr  oedd  yr  anmhariad  a  gymylodd  gymaint  ar  y 
pregethwr  disglaer  o  Bwllheli  wedi  ei  gyffwrdd  yn  barod  ;  a  bu 
ddrwg  iawn  gan  Hugh  Morris  pan  ddeallodd  hyny  ei  fod  wedi  dal 
ato  cyhyd.  Y'r  oedd  ìSi.  Elias  yn  y  Cyfarfod  Mìsol  hwn,  ac  yn 
cladleu  yn  gryf  yn  erbyn  mesur  Hugh  Morria  fel  peth  an-Fethod- 
istaidd,  ac  yn  tueddu  at  Aimibyniaeth.  Eithr  yr  oedd  teimlad  y 
cyfarfod,  fel  yr  oedd  ya  hawdd  deall,  o  blaid  Hugh  Morris.  O'r 
diwedd  mae  y  cyfarfod  a  fu  yn  faith  o  ran  amser  ac  yn  boenus  o 
ran  teimlad  yu  tori  i  f yny ;  ac  er  na  phasiwyd  yr  un  penderfyuiad 
ffurfiol,  eto  mae  brodyr  Arfon,  un  ac  oll,  yn  penderfyuu  gweith- 
redu  yu  ol  cynllun  Hugh  Morris  ;*ac  felly  dyna  ddiwedd  ar  y  Casgl 
Chwarter  a  chronfa  y  Cyfarfod  Misol.  Bellach  mae  pob  cyuull- 
eidfa  i  ddeall  mai  eu  dyled  hwy  yw  dyled  eu  capel,  ac  mai  y 
gynulleidfa  sydd  i'w  thalu,  ac  nad  ydynt  1  ddisgwyl  help  o  unman 
arall.  Mewn  amser,  dilynwyd  Arfon  yu  hynyma  gan  y  siroedd 
ereill.  Pa  un  ai  y  da  ai  y  drwg  a  gynyrchodd  y  cyfnewidiacl  hwn 
sydd  yn  pwyso  drymaf,  nid  awu  i  geisio  penderfynu.  Esgusoder 
ni  am  ddwyu  y  darn  hwn  yn  hanes  Cyfaurfod  Misol  Sir  Gaernarfou 
i  sylw ;  teinilo  yn  anfoddlawn  yr  oeddym  rywfodd  iddo  fyned  i 
ddifancoll. 

Cyu  gadael  yr  hen  fiaeuor  o  Fachweu,  goddefer  i  ui  adrodd  im 


204 

hanesyn  am  dano  sydd  yn  dangos  y  byddai  yntau  weithiau,  er  mor 
ddreng,  yn  cael  ei  godymu.  Mewn  seiat  yn  y  Capel  Coch,  mae  yn 
gofyn,  yn  ol  yr  arfer,  a  oedd  gan  neb  air  o'i  brofiad  i'w  ddywedyd. 
Mae  hen  frawd  a  fyddai  yn  dyweýd  yn  lled  aml,  yn  dyweyd  gair, 
pryd  y  dywedai  Hugh  Morris  gyda  mesur  o  ddiflasdod,  "  O,  Harri 
Morris  sydd  yna  ;  yr  un  peth  fydd  gan  Harri  bob  amser."  Yn  fuan 
ar  ol  hyn,  aeth  Harri  Morris  yn  glaf  ac  ar  farw.  Clywodd  Hugh 
Morris  hyny,  ac  aeth  i  edrych  am  dano.  Wedi  myned  i  mewn  i 
ystafell  y  claf,  gofynodd,  "  Wel,  Harri,  pa  fodd  y  mae  arnat  yn  y 
gwely  yma."  Mae  Harri  Morris  yn  troi  ei  wyneb  ato  ac  yn 
dywedyd,  "  Huwcyn,  y*ch  di  sydd  yna ?  Wel,  Huwcyn,  mae  '  yr 
un  peth  '  yn  talu  yn  noble  i  mi  heddyw."  A  dyna  Hugh  Morris,  er 
mor  wrol,  yn  un  bretyn,  wedi  ei  lwyr  orchf ygu,  ac  nid  allai  ddy- 
wedyd  gair  gan  ei  deimlad  a  mesur  o  gywilydd. 

Tra  y  buom  ni  yn  ymdroi  gyda'r  hen  flaenoriaid  a  fuont  yn 
gwasanaethu  eu  cenedlaeth  mor  ragorol  (buasai  yn  wir  dda  genym 
gael  nodi  ychwaneg  ohonynt),  y  mae  gwaith  dydd  cyntaf  y 
Cyfarfod  Misol  yn  Llanllyfni  yn  tynu  at  derfyniad.  Mae  John 
Jones,  fel  llywydd,  yn  penderfynu  lluaws  o  fân  gwestiynau  yn  bur 
ddiymdroi,  heb  ofyn  na  barn  nac  arwydd.  Mae  yn  gcfyn  pa  ddau 
frawd  a  anfonid  am  fis  i  wasanaethu  yr  achos  yn  y  trefydd  Liyer- 
pool  a  Manchester.  Ond  cyn  i  neb  gael  ateb,  mae  efe  ei  hun  yn 
enwi  dau,  a  rhaid  i'r  ddau  fyned,  a  rhaid  i'r  trefydd  eu  derbyn  a'u 
talu,  bodd  neu  anfodd.  A'r  un  modd  gyda  brodyr  i  Gymdeithasfa 
Llangeitho.  Yna  mae  yn  gorchymyn  i'r  drysau  gael  eu  hagor.  Yr 
oedd  cwrt  y  capel  yn  llawn  o  garedigion  yr  ardal,  wedi  dyfod  i 
arwain  y  dyeithriaid  i'w  llettj'au,  lle  y  byddai  swper  da  yn  eu 
haros ;  a  da  oedd  iddynt  wrtho  ar  ol  hir  ddirwest.  Yr  oedd  trefnu 
llettýau  i  nifer  mor  lluosog  mewn  ardal  wledig  yn  gryn  orchwyl ; 
ond  byddai  raid  i  rai  fyned  yn  bell  o  ffordd. 

Mawrth,  1881. 


RIIAN   IV. 


Boreu  ddydd  Mawrth,  am  wyth  o'r  gloch  i'r  fynud,  mae  yr  ail 
gyfarfod  yn  y  Cyfarfod  Misol  yn  dechreu.  Cyfarfod  i'r  swyddog- 
ion  yn  unig  ydyw  hwn  eto,  ac  ni  faidd  neb  arall  ddangos  ei  wyneb 
ynddo.  Mae  braidd  yr  oll  o'r  brodyr  oedd  yma  ddoe  yma  eto 
heddyw.  Mae  yr  arfer  o  ddianc  adref  y  prydnawn  cyntaf  eto  heb 
ddyfod  i  fodolaeth  ;  ac  edrychir  ar  y  pregethwr  neu  y  blaenor  a 
wnelo  hyny,  heb  ryw  achos  tég,  yn  ddyn  anianol,  yn  ddyn  bydol, 
rywbeth  heb  fod  yn   iawn.      Mae   y    brodyr  wedi  cymeryd  eu 


205 

heisteddleoedd  rywbeth  yn  debyg  i'r  prydnawn  cyiitaf ;  mae 
eyniydogaeth  y  pwlpud  yn  hollol  felly.  Bydd  y  cyfarfod  hwn  yn 
cael  ei  dreulio  yn  gwbl  i  ymdrin  á  phethau  ysprydol  y  gwaith.  Y 
swyddogaeth  eglwysig,  braidd  heb  eithriad,  fyddai  yn  gyfeiriad  i'r 
ymddiddan,  ei  rhwymedigaeth,  ei  chymhwysderau,  a'i  chyfrifoldeb. 
Yma  y  byddya  yn  ymddiddan  â  blaenoriaid  y  lle,  yn  derbyn  blaen- 
oriaid  newyddion,  ac  hefyd  yn  derbyn  pregethwyr.  Mae  pawh 
wrth  ddyfod  i'r  cyfarfod  hwn  yn  ymdeimlo  ei  fod  yn  dyfod  i'r  lle 
mwyaf  cysegredig,  ac  felly  yn  ymwisgo  â'r  yspiyd  goren.  Y 
cyfarfod  boreuol  hwn  bob  amser  fydd  coron  gogoniant  y  Cyfarfod 
Misol.  Yn  y  cyffredin  byddai  rhyw  eneiniad  hynod  arno.  Byddai 
y  seiat  wyth  o'r  gloch  yn  foddion  i  finio  yspryd  y  brodyr,  yn 
bregethwyr  a  blaenoriaid,  at  eu  gwaith,  i  ddeffroi  y  difraw,  cryf- 
hau  y  llesg,  a  gwroli  y  gwan.  Clywsom  yr  hên  dadau  yn  tystio 
lawer  gwaith  y  byddent  yn  dychwelyd  adref  o'r  cyfarfodydd  hyn 
wedi  cael  rhyw  adnewyddiad  rhyfedd.  Yr  eneiniad  hwn  ar 
gynulliad  crefyddol  sydd  o  hyd  yn  talu  costau  y  cynulliadau  dẁl 
a  dihwyl ;  ac  nid  rhyfedd  os  bydd  y  brodyr  yn  llawn  awydd  am  y 
nesaf.  Ond  o'r  ochr  arall,  cynulliad  colledus  dros  ben  yw  hwnw 
sydd  yn  gollwng  pawb  yniaith  yn  y  diwedd  mewn  gwaeth  sut  o 
ran  eu  hyspryd  nag  wrth  ddechreu  ;  a  bydd  yr  awydd  am  y  nesaf 
yn  llawer  llai.  Galwai  Michael  Roberts,  pan  yn  ei  anhwyldeb 
meddwl,  gyfarfod  y  prydnawn  cyntaf  "  y  corff  anianol,"  ond 
cyfarfod  boreu  dranoeth  "  y  corff  ysprydol." 

John  Jones,  Tremadog,  sydd  yn  lly^wio  y  cyfarfod  hwn  eto ;  a 
rhaid  iddo  gael  rhyw  frawd  i  ddechreu  sydd  yn  ddigon  doeth  i  fod 
yn  fỳr.  Ac  felly  mae  yn  galw  ar  DaYÌd  Roberts,  Bangor  ;  a  dyma 
eto  ddechreu  cyfarfod  yn  íỳr  ac  i'r  pwrpas  :  ac  mae  yr  hên  frawd 
o  Fangor  yn  cael  edrych  arno  oherwydd  hyn,  gan  y  llywydd  a 
phawb,  ryw  gymaint  yn  fwy  parclms.  llynod  fel  y  mae  pethau 
bychain  yn  dyrchafu  neu  yn  darostwng  dynion  !  Nid  yr  un  rhai 
yn  hollol  sydd  yn  cymeryd  rhan  yn  y  cyfarfod  hwn  â'r  un  y  pryd- 
nawn  ddoe.  Mae  y  brodyr  oedd  yn  llawn  awydd  i  ddyweyd  gair 
ar  y  pethau  amgylchiadol  yn  tueddu  at  fod  yn  ddistaw  heddyw, 
a'r  rhai  oedd  yn  ddistaw  ddoe  yw  y  dynion  at  y  cyfarfod  hwn. 

Yr  ydym  wedi  dwyn  enw  yr  hên  dad  o  Dremadog  i  sylw  gynifer 
o  weithiau  yn  ein  nodiadau  hyn,  f  el  y  byddai  yn  briodol  i  ni  bellach 
geisio  rhoddi  darluniad  bỳr  ohono.  Efe  am  flynyddoedd  lawer 
a  fu  yn  arweinydd  ac  yn  dad  i  Gyfarfod  Misol  Sir  Gaemarfon. 
Byddai  yn  cael  pob  cynorthwy  gan  James  Hughes  a  Michael 
Roberts,  ac  ereill.  Michael  Roberts  oedd  y  galluocaf  o  gryn  lawer, 
a  chydnabyddai  Jolm  Jones  hyny  yn  bur  rhwydd.  Yr  oedd  y  ddau 
yn  gyd-frodyr-yn-nghyf raith ;  a  byddai  John  Jones  bob  amser  yn 


296 

ofalus  i  ymgynghori  â  Michael  Roberts  ar  bobpeth  o  bwys,  ac  i 
syrthio  i'w  farn.  Ond  nid  oedd  Michael  Roberts,  oherwydd 
llesgedd  iechyd,  yn  gallu  bod  mor  gyfanedd  yn  y  Cyfarfod  Misol  a 
John  Jones  ;  a  chyn  hir,  fel  y  niae  yn  wybyddus,  fe  ballodd  yn 
hollol.  0  ran  ei  berson,  dyn  bychan,  llai  na'r  cyffredin,  oedd 
John  Jones,  eto  yn  llyfndew,  a  golwg  iaclms  arno ;  pen  mawr,  rliy 
fawr  i  fod  yn  gymesur  á'i  gorff ;  gwyneb  mawr  llyfn,  llygaid 
mawr  ar  wyneb  y  croen,  a  genau  helaeth.  O  ran  ei  wisgiad  mae 
yn  brydferth,  fel  pin  yn  y  papyr,  ys  dywedir  ;  dim  yn  fỳr,  na  dim 
yn  ormod,  na  dim  yn  rhodresgar,  eithr  yn  mhobpeth  yn  foneddwr 
teilwng  o'r  enw.  Dyna  fo  ar  ei  draed  yn  y  brif  sédd,  yn  fywyd  i 
gyd— gormod  o  fywyd  i  eistedd  ond  am  bur  ychydig,  ac  mae  bod 
yn  hir  yn  ddistaw  yn  ormod  o  dreth  iddo.  Eithr  ni  ddywed  lawer 
ar  unwaith ;  ond  rhaid  iddo  gael  taflu  gair  yn  anil— sylw  bỳr,  a 
hyny  yn  nghwt  sylw  pawb  arall.  Dyna  ryw  frawd  yn  cyfodi  i 
wneyd  sylw;  ond  oherwydd  ei  fod  yn  safndrwm  neu  rywbeth,  mae 
yn  methu  a  dwyn  yr  liyn  sydd  ganddo  i  eglurdeb.  Mae  y  gẃr 
bach,  fel  y  byddem  yn  ei  alw,  yn  edrych  yn  myw  llygaid  y  llefarwr, 
yn  deall  fod  ganddo  rywbeth  gwerth  sylw,  ac  y  mae  yn  cipio  y 
syniad  o'i  enau  ;  "  Wel,  îe,  dyna  hi,"  meddai,  a  ffwrdd  ag  ef  yn  díiii 
poeth  am  ben  bawb.  Ond  gofalai  yr  hên  frawd  hefyd  gyda  phwy 
i  arfer  yr  hyfdra  hwn.  Mae  ei  lais  ÿn  ystwyth  allafar;  gall  ei 
godi  a'i  ostwng,  ei  droi  a'i  drosi,  fel  y  myno  ;  gall  ei  ddyrchafu  yn 
floedd  uchel  soniarus,  a'i  ostwng  i  gywair  ymddiddan  cyffredin,  a 
liyny  ar  unwaith.  Medr  wylltio  a  phwyllo,  a  newid  ei  wêdd  fel  y 
myno,  a'r  pryd  y  myno.  Nid  oes  neb  yn  gwybod  y  mynud  hwn 
pa  dòn  fydd  gan  ei  lais,  a  pha  olwg  ar  ei  wêdd  y  fyuud  nesaf  ;  mae 
mor  chwim,  mor  sydyn,  mor  bert,  ac  mor  amrywiol.  Ac  eto  mae 
ei  ymadroddion  yn  weddus — dim  i  ferwino  clust  y  mwyaf  llednais. 
Cyfrifid  fod  ganddo  lawer  mwy  o  allu  i  draethu  nag  i  feddwl ;  ond 
yr  oedd  yn  meddu  y  gallu  i  gipio  meddwl  rhywun  arall,  a  gwneyd 
defnydd  da  ohono.  Mae  John  Jones,  Tremadog,  y  pryd  hyn,  ni  a 
dybygem,  yn  rhywle  tua  phymtheg  a  thriugain  mlwydd  oed.  Mae 
wedi  ei  eni  i  deyrnasu,  ac  wedi  cael  rhwydd  hynt  i  hyny  am  am>er 
maith  ;  ac  eto  mae  yn  barchus  dros  ben,  yn  enwedig  gan  y  dosbarth 
hynaf  o'i  frodyr.  Yn  ei  gymdeithas  mae  yn  rhydd  a  siriol,  eto  ni 
faidd  neb  fyned  yn  rhy  hŷf  arno.  Mae  yn  gymeriad  purdrwyddo; 
nis  gall  fod  yn  ddicheilgar  nac  yn  ddau-wynebog,  ac  y  mae  yn 
ormod  o  foneddwr  i  roddi  gair  isel  am  neb  yn  ei  absenoldeb.  Ond 
íst  y  Cyfarfod  Misol— gwared  ni !  ni  byddai  blew  ar  ei  dafod. 
Er  y  byddai  yn  dyner  wrth  bregethwyr  ieuainc  mewn  ymddiddan 
personol,  yma  caem  y  caswir  ganddo.  Yr  oedd  yn  elyn  calon  i 
feithder  gyda  phregelhu  a  phobpeth.     Y  troi  gwallt  hefyd  oedd 


297 

yn  beth  adgas  ganddo.  Canwaith  y  dywedodd,  u  Hogia,  gadewch 
lonydd  i'r  cudyn  yna  ;  gadewch  i*r  gwallt  guddio  y  talcen  f  el  mae 
y  Creawdwr  wedi  ei  ordeinio."  Ni  chyfritid  et'  yn  bregethwr 
mawr,  na  dim  yn  debyg,  ond  yr  oedd  yn  wrandawr  da  odiaeth. 
Tybiwyd  ar  y  cyntaf  ei  f  od  yn  ail  argrafnad  gwan  o  Robert  Roberts, 
Clynog,  yn  enwedig  yn  y  gallu  oedd  ganddo  i  wneyd  rhuthr  ar  ei 
wrandawyr  mewn  dull  a  modd  na  byddent  yn  disgwyl  am  dano. 
Er's  rhyw  ddeng  mlynedd  ar  hugaiu  yn  ol,  bu  cryn  lawer  o  siarad 
yn  mhlith  blaenoriaid  Arfon,  os  uad  hefyd  yu  Lleyu,  am  godi  y  tâl 
am  bregethu.  Yr  oedd  yr  hêu  frawd  o  Dremadog  yn  teimlo  yn 
boenus  fod  y  tál  i  bregethwyr  wedi  dyfod  yn  destyn  siarad  o 
gwbl,  am  yr  ofuai  y  byddai  i  hyuy  roddi  argraff  ar  y  wlad  fod  y 
pregethwyr  yn  myned  yn  fwy  ariangar  ;  a  dywedai,  "  Os  aiff  dyn 
y  pwlpud  i  gael  edrych  arno  yn  ddyn  ariangar,  bydd  ei  barch  a'i 
ddylanwad  ar  ben."  Ac  ai  nid  oes  llawer  o  wir  yn  y  sylw?  Yn 
bendifaddeu,  bu  yn  was  da  a  ffyddlawn  yn  ngwinllan  yr  Arglwydd; 
a  bydded  ei  goffadwriaeth  yn  fendigedig. 

Èithr  at  y  Cyfarfod  Misol  eto  uuwaith.  Ar  ol  darfod  gyda'r 
dechreu,  mae  y  llywydd  ar  ei  draed,  yn  fywyd  bob  mymryn,  yn 
hysbysu  mai  y  swyddogaeth  sydd  i  fod  dau  sylw  yn  y  cyfarfod 
hwn.  Yna  mae  yn  galw  ar  frodyr  y  Ue  i  ddyweyd  gair  o'u  protìad 
yn  a  chyda'r  gwaith.  Mae  yr  ymddiddan  yn  myued  rhagddo  yn 
rhwydd  a  rhydd.  Yn  y  sêddau  ar  y  ddé  i'r  llywydd,  ond  a'u 
gwynebau  ato,  mae  nifer  o  hén  bregethwyr  wedi  dygwydd  dyfod 
yn  ughyd,  ac  mae  y  naill  a'r  llall  ohonynt  yn  cymeryd  rhan  yn  yr 
ymddiddan.  Mae  y  cyfarfod  yn  troi  allan  yn  uu  gwir  dda,  ac  yn 
tficr  o  adael  argraff  ddaionus  ar  feddyliau  pawb  sydd  yn  bresenol. 
Yn  raddol,  ac  heb  yr  uu  ymgai.s  at  hyny,  mae  yr  ymddiddan  yn 
cymeryd  ff urf  o  fater,  sef  y  mawr  bwys  i  swyddogion  eglwysig,  yn 
bregethwyr  a  blaenoriaid,  wrth  addysgu  ereill,  fod  eu  hunain  yn 
meddu  profìad  dwfn  o'r  gwirionedd  ;  hén  athrawiaeth  y  bu  llawer 
o  drafod  arni  yn  nghynadleddau  y  Methodistiaid  o  oes  i  oes :  a 
gobeithio  nad  ä  byth  allan  o  olwg.  Gwae  ni  os  aiff  y  swyddogion 
eglwysig  yn  ddynion  ysgafn  !  Mae  yr  hêu  dadau  yn  gafael  yu  y 
mater  hwn  o  ddifrif,  a'r  mater  hefyd  yn  gafael  yn  ystyriaeth  pawb 
sydd  yn  gwrando.  Yn  yr  ymddiddan  mae  uu  o'r  brodyr  yn 
crybwyll  y  gair  "  bwyta  y  Uyfr."  Mae  y  gair  hwn  f  el  yn  cyffwrdd 
â,  ac  yn  defîro  meddwl  Michael  Roberts.  Yr  oedd  efe  wedi  bod  yn 
ddistawach  yn  y  Cyfarfod  Misol  hwn  nag  arfer.  Ymddengys  yn 
llêsg  a  gwanllyd,  a'i  anadl  yn  gaeth.  Dichon  na  bu  yu  ei  wely  er's 
nosweithiau  ;  bu  felly  filoedd  o  nosweithiau  yn  ei  oes.  Gwnaeth 
ychydig  sylwadau  byrion  ddoe  a  heddyw  o'i  eistedd— dim  ond 
rhywbeth   braidd  i    gyfarwyddo  y  llywydd.     Ond  gyda'r  gair 


"bwyta'r  llyfr,"  wele  ef  ar  ei  draed,  a  llygaid  pawb  oll  anio. 
Drwg  genym  nad  allem  alw  i  gôf  yr  oll  a  ddywedodd.  "  Bwyta  y 
llyfr,"  meddai,  "  ie,  frodyr,  rhaid  bwyta  y  llyfr.  Nid  yw  darllen  y 
llyfr,  deall  y  llyfr,  ei  esbonio  a'i  feirniadu,  yn  ddigon ;  rhaid  ei 
fwi/ta"  Yr  oedd  ganddo  rhywbeth  felly  yn  ei  sylw :  "  '  Efe  a 
chwerwa  dy  fol  di ; '  ef e  a  chwerwa  dy  falchder,  efe  a  chwerwa  dy 
syniadau  cnawdol,  efe  a  wna  i  ti  deimlo  yn  fyw  oddiwrth  dy 
annigonolrwydd  i  wasanaethu  Duw ;  efe  a  chwerwa  yn  dy  enaid 
bobpeth  croes  i  sancteiddrwydd ;  trwy  fwyta  y  llyfr  ti  a  ddoi  dy 
hun  yn  ail  argrafíiad  o'r  llyfr,  yn  Feibl  byw." 

Gan  i  ni  ddwyn  y  gẃr  hynod  hwn,  Michael  Roberts,  i  sylw, 
ceisiwn  roddi  darlun  bỳr  ohono.  Yr  oedd,  yn  ddiamheu,  yn  un  o 
bregethwyr  mwyaf  hynod  ei  adeg.  O  ran  ei  berson  yr  oedd  braidd 
islaw  y  cyffredin  o  daldra,  ysgafn,  ond  lluniaidd,  o  gorff,  wyneb- 
pryd  cûl  agwelw,  llygaid  main,  treiddgar,  yn  edrych  drwy  bobpeth. 
Yr  oedd  yn  arfer  ganddo  i  ollwng  ei  ben  i  grymn  ychydig  naill 
ochr,  dichon  fel  efelychiad  anfwriadol  er  yn  fachgen  o'i  ewythr, 
Robert  Roberts,  Clynog.  Y  mae  ei  anadl,  fel  y  nodwyd,  yn  gaeth. 
O  ran  ei  wisg  mae  yn  ddestlus  a  chryno.  Mae  ei  holl  ymagwedd- 
iad,  yn  y  pwlpud  a  phobman,  yn  syml,  yn  arwyddo  dwysder  a 
difrifwch.  Mae  yn  amheus  a  oes  yn  Xghymru  bregethwr  a  phob- 
peth  pregethu  wedi  cydgyfarfod  ynddo  yn  fwy  prydferth.  Nîd 
oes  yma  ddim  yn  eisieu,  na  dim  yn  fychan,  pobpeth  i  mewn,  a 
jthobpeth  yn  ogyhyd.  Nid  rhaid  iddo  ef  wrth  ryw  un  peth  mawr 
i  guddio  lluaws  o  fân  ddiffygion.  Ylae  ei  lais,  er  yn  wan,  eto  yn 
dreiddgar  a  mwyn,  a  than  reolaeth  dda,  ac  yn  chwareu  ar  deimladau 
y  gwrandawyr.  Mor  brydferth  y  mae  yn  ymadroddi— mor  daclus 
y  mae  pob  gair  yn  dyfod  o'i  enau,  ac  heb  ddim  yn  gymhenllyd  ! 
Mae  yn  gynllun  da  o  iaith  y  pwlpud.  Mae  ei  feddwl  yn  gryf,  yn 
dreiddgar,  ac  yn  llàwn  o  yni,  ac  mae  yn  meddu  cyflawnder  o  ddawn 
i'w  ollwng  allan  yn  rhwydd.  Mae  rywfodd  yn  gallu  taflu  ei  enaid 
i'w  eiriau  ;  y  mae  yn  teimlo  ei  fater,  a  rliaid  i  bawb  ereill  ei  deimlo. 
Mae  wedi  ei  feithrin  o'i  febyd  yn  ngeiriau  y  ffydd,  ei  gòf  yn  ymylu 
ar  fod  yn  berffaith,  ac  felly  bydd  yn  adrodd  pob  adnod  yn  gywir, 
byth  yn  darnio  nac  yn  hacio  geiriau  y  Beibl ;  ac  âg  un  gair  neu 
sylw  byr  teifl  oleuni  newydd  ar  braidd  bob  adnod  a  grybwylla. 
Bydd  ei  sylwadau  yn  gyfoethog  o  ittustrationë,  a'r  rhai  hyny  bob 
amser  wedi  eu  tynu  o'r  Ysgrythyrau.  Nid  yw  yn  cymeryd  amo  ei 
fod  yn  gwybod  ond  dau  lyfr — yr  Ysgrythyrau  a'r  galon  ddynol,  yn 
enwedig  calon  credadyn.  Pregethodd  lawer  yn  llyfr  y  Salmau,  ac 
yr  oedd  yn  fedrus  i  ddwyn  gwahanol  deimladau  y  llyfr  hwnw  i 
ymgymysgu  á  theimladau  y  saint.  Michael  Roberts,  o  bawb,  a 
fyddai  pregethwr  yr  hên  chwiorydd ;  ac  eto  byddai  raid  i'r  rhai 


209 

mwyaf  coeth  a  gwybodus  dan  ei  weinidogaeth  ef  deimlo  eu  bod  dan 
athraw.  Yr  oedd  wedi  ei  eneinio  i  lefaru  gair  mewn  pryd  wrth 
eneidiau  diffygiol.  Un  o  bennodau  tywyll  Rhagluniaeth  oedd  i 
seren  mor  ddisglaer  fod  am  bymtheng  mlynedd  dan  gwniwl. 

Un  arall  o  golofnau  Cyfarfod  Misol  Sir  Gaernarfon  y  pryd  hyn 
oedd  Gruffydd  Solomon.  Mae  efe  yn  eistedd  yn  y  sêdd  nesaf  i'r 
brif  sêdd.  Mae  yntau  bellach  yn  hynafgwr,  ac  yn  hynod  yn 
mhlith  ei  frodyr.  Gẁr  llyfndew  ydyw  â.  gwyneb  mawr,  glân,  ac 
yn  gwisgo  glasses.  Nid  y w  mewn  cotwm  mor  dda,  eto  nid  oes  dim 
yn  afìêr  o'i  gwmpas.  Mae  yn  ymddangos  yn  hollol  ddidaro  ;  mae 
wedi  cael  ei  f oreufwyd,  ac  nid  yw  yn  gofalu  dim  o  ba  le  y  daw  y 
ciniaw.  A  dichon  mai  cario  y  diofalwch  hwn  yn  rhy  bell  fu  yn 
brif  ddiffyg  ei  oes.  Clywsom  fod  Eobert  Jones,  Rhoslan,  yn  ei 
geryddu  ar  g'oedd  Cyfarfod  Misol  am  ei  ddiofalwch  hwn,  gan 
ddywedyd,  "  Xid  wyf  fi  yn  gwybod  i  ba  beth  y  rhoes  yr  Hollalluog 
ddwylaw  i  chwi,  Gruffydd,  gan  na  wnânt  gymaint  o  wasanaeth  i 
chwi  a  rhoddi  clem  dan  eich  esgid.''  Mae  yn  debyg  mai  eisieu 
rhyw  gymhorth  oedd  ar  yr  hên  Solomon  pan  dderbyniai  y  fath 
sèn.  Ond  os  nad  oedd  gweithio  yn  ei  ddwylaw,  byddai  ei  feddwl 
bob  amser  yn  llawn  gwaith.  Yr  oedd  yn  Gymreigydd  da,  ac 
ymwthiodd  i'r  Saesoneg  ac  ieithoedd  ereill.  Clywsorn  Mr.  Parry, 
o  Gaer,  yn  dywedyd  mai  Gruffydd  Solomon  oedd  uu  o 'r  ysgrifen- 
wyr  Cymreig  rhagoraf,  pob  brawddeg  yn  gryno,  yn  brydferth,  ac 
yn  llawn  synwyr.  Yr  oedd  yn  Ysgrythyrwr  rhagorol.  Os 
crybwyllid  unrhyw  air  o'r  Beibl  wrtho,  byddai  yn  amlwg  y  bu  efe 
gyda'r  gair  hwnw  o'r  blaen.  Clywsom  ef  yn  dywedyd  y  gallai 
wneyd  ei  hun  yn  "  hapus  trwy  y  dydd  heb  ddim  ond  hwn,"gan  daro 
ei  law  ar  y  Beibl.  Mor  anfynych  y  ceir  ei  gyffelyb  !  Yr  oedd  yn 
gofiadur  da  odiaeth,  a  chanddo  ystôr  gyfoethocach  na  neb  o 
ddywediadau  yr  hên  dadau  Methodistaidd.  Cyfrifid  ef  y  darllenwr 
cyhoeddus  cyntaf  yn  ei  oes.  Elai  dynion  o  r  naill  ardal  i'r  llall  er 
mwyn  gwrando  Gruffydd  Solomon  yn  darllen  pennod  ar  ddechreu'r 
gwasanaeth.  Pregethai  a  dywedai  bobpeth  yn  bwyllog,  yn 
naturiol,  a  chyda  llawn  synwyr.  Yr  oedd  ffraethineb  yn  naturiol 
iddo  ;  gwnai  i  gynulleidfa  wenu  heb  geisio.  Byddai  ei  sylw  a'i 
ateb  ganddo  bob  amser  yn  barod.  Rhedai  ei  bregeth  allan  yn  syml 
a  naturiol,  heb  ddim  61  ginieyd  arni.  Dyrchafai  ychydig  ar  ei  lais 
f  el  yr  elai  rhagddo.  Gallai  daflu  dwy  ff  urf  hynod  ar  ei  wynebpryd ; 
un  fel  pe  yn  chwerthin,  ac  eto  nid  chwerthin  fyddai ;  ac  un  arall 
trwy  daflu  ei  wef usau  allan,  fel  yn  dywedyd,  Pw,  ac  eto  nid  oedd 
dim  o  hyny  yn  ei  feddwl ;  a  newidiai  o'r  naill  i'r  llall  ar  darawiad. 
Pan  y  gwelid  Solomon  yn  codi  ei  law  at  ei  wydrau,  gan  daflu  ei 
wefusau  allan,  teimlai  pawb  fod  ganddo  rywbeth  i'w  ddywedyd 


300 

gwerth  ei  wrando.  Cyfritìd  ef  o  gryn  werth  yn  y  Cyfarfod  Misnl, 
gan  y  byddai  bob  arnser  rnor  barod,  a'i  sylw  yn  wastad  yn  fyr  a 
synhwyrol. 

Dyua  hén  frawd  eto  yn  yr  un  sêdd,  ac  ar  gais  y  llywydd  yn 
cyfodi  i  wneyd  sylw.  Gŵr  1ál,  esgyrniog,  yn  cryrnu  ychydig,  Ued 
ddiofal  am  ei  drwsiad  allanol,  heb  ddini  yn  serchog  ynddo  ;  ac  eto 
bu  iddo  dair  o  wragedd.  Mae  ei  leferydd  yn  anhyfryd  ac  yn 
annyben,  a'i  dymher  yn  oer.  HFid  yw  yn  blino  dyweyd  ar  ol 
dechreu,  ac  nid  y w  yn  gofalu  a  oes  neb  yn  blino  gwrando.  Buasem 
yn  amheu  a  oedd  ganddo  deimlad  o  gAvbl,  ond  f el  y  byddai  weithiau 
yn  syrthio  i  rywbeth  tebyg  iawn  i  dymher  ddrwg.  Ond  byddai 
hyny  ynddo  ef  yn  tarlu  pawb  ereill  i  dymherdda.  WilliamRoberts, 
Clynog,  yw  yr  hên  frawd  hwn,  ac  mae  iddo  lawer  o  hynodion. 
Gwnaeth  y  llywydd  dro  call  wrth  ei  alw  i  draethu  ar  ryw  gwest- 
iwn  duwinyddol  a  ddaeth  i  sylw  yn  y  cyfarfod  hwn.  Mae  yn 
Ysgrythyrwr  da,  a  pheth  mawr  o'r  Beibl  ganddo  yn  ei  góf,  ac  os 
bydd  eisieu  tynu  rhyw  athrawiaeth  trwy  galon  yr  Ysgrythyrau,  pe 
priodol  yr  iaith,  efe  o  bawb  yw  y  gẃr  at  y  gwaith.  Y  mae  trwy 
ei  oes  wedi  talu  sylw  mawr  i'r  prophwydoliaethau,  ac  yn  hynod  o 
fedrus  i'w  cymhwyso  at  amgylchiadau  presenol  y  byd  a'r  eglwys. 
Fel  pregethwr,  nid  yw  o  un  gwahaniaeth  ganddo  pa  un  ai  yn  gyntaf 
aiyn  olaf  y  bydd,  nachwaith  afyddy  gynulleidfa  yn  cael  ei  boddio 
ai  peidio.  Bhaid  iddo  ef  gael  myned  trwy  ei  bregeth  i'w  diwedd, 
heb  ofalu  dim  am  sylw  ac  amynedd  y  gwrandawyr.  Ifae  ei  lais  yr 
un  mwyaf  aflafar,  ond  mae  ei  iaith  yn  goeth — dim  gair  gwan  na 
geiriau  llanw.  Mae  ei  ddeheurwydd  yn  trin  yr  Ysgrythyrau  yn  ei 
wneyd  yn  bregethwr  cymeradwy  gan  ddynion  o  farn.  Yr  oedd 
William  Roberts,  Clynog,  yn  un  o  hoff  bregethwyr  Mr.  Rees. 

Dyna  eto,  yn  yr  eisteddleoedd  ar  y  ddê  i'r  llywydd,  hân  frawd  y 
bu  ei  enw  mewn  cysylltiad  á  Cliyfarfod  Misol  ei  sir  am  oes  hir — 
Daniel  Jones,  Carneddi,  neu  Daniel  Jones,  Llandegai,  fel  ei  gelwid 
gyntaf.  O  ran  ei  berson  mae  yn  tynu  at  fod  yn  dewychus,  mewn 
trw^iad  da,  ei  wynebpryd,  er  yn  llawn,  eto  yn  welw  ;  mae  yn 
gwisgo  gwydrau,  oherwydd  golwg  byr.  Mae  gwêdd  ddifrifol  arno 
yn  edrych  i  waered.  Bydd  yn  gyson  yn  y  Cyfarfodydd  Misol,  ac 
yn  cymeryd  rhan  ynddynt,  ac  yn  pregethu  yn  mhob  un.  Ond  dyn 
y  pwlpud  yw  Daniel  Jones  yn  fwy  na  dyn  y  gynhadledd.  Fel 
pregethwr  mae  yn  hollol  ar  ei  ben  ei  hun.  Bydd  ei  olwg  ddifrifol, 
ei  edrychiad  sobr,  ei  eiriau  llymion  ofnadwy,  a*i  weinidogaetli 
ddeffrous,  yn  sobri  cynulleidfa,  ac  yn  cario  braw  a  dychryn  i 
gydwybodau  y  rhai  mwyaf  annuwiol  a  diystyr.  Am  y  chwarter 
canrif  cyntaf  o*i  weinidogaeth,  ni  bu  neb  yn  y  wlad  hon  mor 
lwyddianuus  i  ddeffroi  pechaduriaid  difraw,  "  a  llawer  a  droes  efe 


301 

at  yr  Arglwydd."'  Ond  mae  ei  weinidogaeth  yntau,  fel  pawb  wrth 
heneiddio,  yn  colli  llawer  yn  ei  hawch. 

Dyna  sêdd  hir  yn  arwain  o  ddrws  y  capel  i'r  pwlpud,  wedi  ei 
llenwi  gan  bregethwyr  o  dan  y  canol  oed.  Yn  nesaf  at  y  pwlpud, 
ac  wedi  ymollwng  ar  ei  risiau,  dyna  ddyn  byr,  llawn  cnawd, 
gwyneb  crwn,  siriol,  genau  prydferth,  a'i  gadach  llogell  wedi  ei 
daflu  yn  ysgyfala  dros  ei  ben.  Dyna  fe,  yn  barod  i  fwynhau  pob 
peth  a  ddywedir;  os  bydd  mymryn  o  fêl  i'w  gael,  bydd  Moses 
Jones  yn  sicr  ohono.  Y  mwyaf  parod  a'r  mwyaf  ffraeth  o'r  cwbl 
ydyw.  Dybygid  y  gall  ddyweyd  faint  a  fyno  ar  y  peth  a  fyno. 
Mae  ganddo  gyflawnder  o  lais,  ond  heb  ei  ddisgyblu  erioed. 
Llaf uriodd  dan  bob  anfanteision,  daeth  yn  bregethwr  cymeradwy, 
yn  un  a  f  yddai  yn  dda  gan  bawb.  Dyna  ẃr  eto  yn  codi  ar  ei  draed 
yn  yr  un  sêdd.  Beth  yw  y  mater  ?  Mae  rhy w  astudrwydd  wedi 
meddiannu  pawb  yn  y  lle ;  pob  clust,  llygad,  a  genau,  fel  yn 
ymryson  i  gael  gafael  yn  y  gair  cyntaf  a  ddaw  allan  ganddo.  Gẁr 
tàl,  lluniaidd,  a  glân  odiaeth  o  bryd  ;  natur  fel  wedi  rhoddi  ei  holl 
urddas  arno.  Y  mae  ef,  dybygem,  yn  nghyrnydogaeth  pymtheng 
ar  hugain  neu  ddeunaw  ar  hugain  mlwydd  oed.  John  Jones, 
Talysarn,  yw  y  gŵr  hynod  hwn.  Bu  yn  ddistaw  yn  y  Cyfarfod 
Misol  yma,  am  ei  fod  yn  ei  ardal  ei  hun ;  ond  trwy  gymhelliad  taer 
y  llywydd,  cododd  ar  ei  draed  yn  y  cyfarfod  hwn.  Yr  oedd  ei 
hyawdledd  yn  llifeirio— yn  cario  y  cwbl  i'w  ganlyn.  Pwynt  ei 
sylw  yw  fod  profiad  dwfn  o'r  gwirionedd  yn  dwyn  dyn  i'r  fath 
adnabyddiaeth  ohono  ei  hun  fel  ag  i'w  wneyd  yn  anmharod  i 
farnu  a  chondemnio  ereill.  Mae  yn  amlwgei  fodwedi  teimlo  oddi- 
wrtli  y  sylwadau  a  wnaed  ar  bregethu  yn  y  cyfarfod  prydnawn  ddoe. 

Rhaid  i  ni  adael  lluaws  o  frodyr,  yn  bregethwyr  a  blaenoriaid, 
oedd  y  pryd  hyn  wedi  deehreu  cymeryd  rhan  yn  y  Cyfarfod  Misol. 
Caiff  rhywun  gyfle  i  wneyd  hyny  wrth  ysgrifenu  hanes  Cyfarfod 
Misol  Arfon,  os  dewisir.  Mae  hwnw  bellach  yn  un  mlwydd  a 
deugain  oed.  Oddiwrth  yr  hyn  a  f  u  dan  sylw,  mae  yn  hawdd  i 
bregethwyr  a  blaenoriaid  yr  oesoedd  a  ddèl  ddeall  y  bu  gweithwyr 
grymus  yn  arloesi  anialwch  y  wlad  cyn  eu  geni  hwy.  A  gwelwn 
hefyd  fel  y  mae  un  oes  yn  dyfod  i  mewn  i  lafur  oes  arall.  Dylai 
coffadwriaeth  y  tadau  yn  yr  oes  o'r  blaen  fod  yn  fendigedig  gan  y 
rhai  a  ddèl  ar  ol.  Byddwn  yn  teimlo  yn  ofidus  yn  aml  wrth  ddeall 
fod  enwau  hèn  dadau  fu  yn  llafurio  mor  ymroddgar  gyda'r  achos 
crefyddol  yn  eu  dydd  mor  ebrwydd  yn  myned  i  ebar-gofiant.  Yn 
sicr  ni  ddylai  hyn  fod  felly.  A  eheisio  rhagflaenu  y  difrod  hwn  a 
wneir  gan  amser  oedd  ein  hamcan  wrth  ymdroi  fel  hyn  cyhyd 
gyda'r  hèn  dadau  anwyl  sydd  wedi  ein  rhagflaenu. 

Mai,  1881. 


PREGETHAU 


CREFYDD     BERSONOL. 


"  Eithr  yr  hwn  sydd  yn  y  dirgel  sydd  Iuddew ;  ac  enwaediad  y 
galon  'sydd'  yn  yr  yspryd,  nid  yn  y  llythyren  ;  yr  hicn  *  y  mae'  ei 
glod,  nid  o  ddynion,  ond  o  Dduw." — Rhuf.  ii.  19. 

Crefydd  Bersoxol. — "Wrth  clrafod  mater  fel  hwn,  yr  ydym  dan 
angenrheidrwydd  i  arfer  y  gair  crefydd  yn  fwy  aml  nag  y  byddai 
ddymimol,  ond  nis  gellir  yn  hwylus  ei  hebgor. 

"  Yr  hwn  sydd  yn  y  dirgel  sydd  Iuddew  " — sydd  ddyn  duwiol. 
Mae  gwir  grefydd  yn  beth  o'r  golwg— yn  y  dirgel — yn  y  galon  ac 
yn  yr  yspryd — a  rhwng  dyn  a  Duw.  Ond  nid  yno  yn  unig  y  mae. 
Os  bydd  pobpeth  yn  iawn  yn  y  dirgel,  gwnahyny  bobpeth  yn  iawn 
yn  yr  amlwg.  Os  bydd  grâs  yn  teyrnasu  yn  y  galon,  fe  deyrnasa 
hefyd  ar  yr  holl  ymagweddiad.  Nia  gall  dyn  duwiol  y  dirgel  fod 
yn  un  y  bydd  ei  gymydogion  yn  amheus  ohono.  Ac  eto  mae  nerth 
a  bywyd  ei  holl  ymarweddiad  sanctaidd  o'r  golwg  yn  nirgel  ddyn 
y  galon. 

"  Ac  enwaediad  y  galon  sydd  yn  yr  yspryd"  Hyny  yw,  mae 
crefydd  y  dirgel  yn  myned  yn  bellach  ac  yn  ddyfnach  na  defodau. 
Mae  helynt  flin  wedi  bod  erioed  gyda  def  odau  cref yddol ;  ac  yr  oedd 
dadl  y  defodau  wedi  dechreu  mor  gynar  a  dyddiau  yr  Apostol. 
Defod  yr  enwaediad  oedd  asgwrn  y  gynhen  y  pryd  hyny.  Ifaera 
rhai,  "  Onid  enwaeder  chwi,  ni  ellwch  fod  yn  gadwedig."  Yr  oedd 
hyny  yn  rhoddi  yr  un  fath  bwys  ar  ddefod  ac  ar  gredu  yn  Nghrist, 
ac  yn  chwalu  sylfaen  cyfiawnhad  trwy  ffydd.  Mae  dadl  y  defodau, 
ysywaeth,  o  hyd  yn  eu  llawn  rwysg.  Mỳn  rhywrai,  oni  weinyddir 
bedydd  yn  ol  eu  syniad  hwy,  nad  bedydd  mohono.  Ac  oni  bydd  y 
cymuno  yn  y  lle,  a'r  dull  a  dybiant  hwy,  nad  yw  yn  gymuno  o 
gwbl.  Ond  y  mae  yr  Apostol  yn  y  testyn,  ac  yn  mhob  man  arall 
yn  ei  Epistolau,  yn  gwneyd  i  ffordd  â  rhyw  rodres  o'r  fath  yma,  ac 
yn  rlioddi  ystyr  mwy  mewnol  ac  ysprydol  na'r  un  llythyrenol,  i'r 
defodau  hyc  yr  ymrysonid  yn  eu  cylch  :  "Ac  enwaediad  y  galon 
sydd  yn  yr  yspryd,  nid  yn  y  llythyren."  Y  fath  ysfa  sydd  mewn 
dynion  o  hyd,  i  wneyd  ymaith  á*r  ygprydol  mewn  crefj'dd ! 
Mynant  lenwi  lle  gwâg  y  prydferthwch  Dwyfol  âg  addurniadau 
dynol  a  defodau  cnawdol !  Onid  yw  y  ])erygl  yna  yn  nês  atom  na 
Llan  y  plwyf  ? 


"  Yr  hicn  y  mae  ei glod,  nid  o  ddynion,  ond  o  Dduir."  Dyrna  y 
dyn  a  dyma  y  grefydd  y  mae  Duw  yn  eu  hanrhydeddu.  Nid  bob 
amser  y  mae  clód  dynion  a  chlòd  Duw  yn  rhedeg  yr  un  ffordd. 
Ond  pan  y  byddont,  nid  hawdd  deall  ar  ol  pa  un  o'r  ddau  glôd  y 
mae  dyn  yn  trotian.  Pan  yn  ymwahanu,  mae  y  gwâs  am  ddilyn 
ei  feistr.  Mewn  amgylchiad  felly,  mae  duwiol  y  dirgel  mewn 
profedigaeth  gref  i  edrych  yn  fwy  ar  glód  Duw  na  chlód  dynion. 
"  Nid  yan  ddynion  ond  yan  Dduw,"  myn  rhai.  Nid  bob  amser  y 
mae  Duw  a  dynion  yn  cytuno  i  glodfori  yr  un  rhai.  Mae  dyn 
clodforus  y  ddaear,  yn  fynych,  yn  ddyn  dirmygus  y  Xefoedd,  ac 
mae  anwyl-ddyn  y  Xefoedd  mor  aml  a  hyny  yn  ddyn  gwrthodedig 
y  ddaear. 

Crefydd  Bersonol  :  Alae  dwy  wedd  i  grefydd— yr  un  bersonol 
a'r  un  gymdeithasol — yr  hyn  sydd  i  fod  rhwng  dyn  a  dynion,  a'r 
hyn  sydd  i  fod  rhwng  dyn  a  Duw,  y  diryel  a'r  amìiry.  Mae  tuedd 
mewn  dynion  o  hyd  i  redeg  ymaith  gyda'r  naill  neu  y  llall  o'r 
yireddau  hyn.  Tybia  rhai  y  gallant  hwy  wneyd  purion  crefyddwyr 
a  myned  i'r  Xefoedd,  wrthynt  eu  hunain,  ac  heb  y  yymdeithasol. 
Ac  i  fod  yn  gyson  â'u  credo,  mae  yn  debyg  mai  wrthynt  eu  hunain> 
y  maent  yn  bwriadu  bod  yn  y  Xefoedd  hefyd  !  Ond  Duw  a  ordein- ' 
iodd  y  wêdd  gymdeithasol  hon  ar  ei  eglwys.  Ac  oni  buasai  am  yr 
ordeiniad  hwn,  ni  buasai  gan  Dduw  eglwys  ar  y  ddaear  o  gwbl. 
Mae  Efe  wedi  ordeinio  fod  i'r  bersonol  o  hyd  i  ymdoddi  i'r 
yymdeithasol.  A  ffordd  Duw  yw  y  ddiogelaf  am  y  Xefoedd.  Ond 
ar  hyn  o  bryd,  i'r  ochr  arall  y  niae  yn  gogwydd  rhy  gyffredin, 
cymeryd  y  yymdeithasol  a  gadael  y  bersonol  ar  ol  :  dynion  yn 
boddloni  eu  hunain  ar  broffes  a  chredo,  ar  ffurfìau  a  defodau, 
crefydd  y  blaid — y  lluaws — y  Llan  neu  y  capel — y  cwbl  gerbron 
dynion,  a  dim  gerbron  Duw !  Dyn  selog  dros  ei  blaid !  Ond  pa 
gymaint  o  gariad  Crist  sydd  yn  ei  sêl  ?  Dyn  deallus  !  Ond  a  ydyw  ' 
wedi  deall  ei  hun  ?  Beirniad  heb  ei  fath  !  ond  heb  erioed  wneyd 
gwaith  beirniad  gonest  arno  ei  hunan  ! 

Crefydd  bersonol,  neu,  os  myner.  crefydd  y  dyn  ei  hunan,  sydd 
genym  i  droi  o'i  chwmpas.  Creadur  arswydus  o  ddifrifol  yw  dyn 
ei  hu.nan  !  A  pho  fwyaf  unig  y  byddo,  mwyaf  difrifol  yw  ei 
achos  !  Yr  ydych  yn  adnabod  ei  wyneb,  yn  gwybod  ei  enw,  a 
rhyw  gymaint  o'i  hanes.  Ond  mae  y  dyn  ei  hanan  yn  fyd  mawr  o 
ddyeithrwch  i  bawb  !  Byd  ydyw  sydd  yn  llawn  o  elfenau  cyn- 
hyrfus — llawn  o  ystormydd  a  threialon,  a  gwahanol  deimladau,  a 
byd  llawn  o  ddefnyddiau  pob  trueni,  ac  nid  oes  neb  yn  ei  ddeall 
ond  yr  Hwn  a'i  gwnaeth  !  Pe  gallai  y  naill  ddyn  daflu  ei  him  i 
ddyn  arall,  fe  ga'i  ei  hun  mewn  lle  mor  ddyeithr  a  phe  teflid  ef  i 
Sadwra  neu  Jupiter  !     Ond  mor  dda  i  gymdeithas  fod  hyn  yn 


304 

anmhosibl !  Ond  dyna'r  mater,  mae  yn  rhaid  i'r  dyn  ei  hunan  gael 
crefydd.  Mae  y  dyn  ei  hunau  yn  bechadur  brwnt  ac  andwyol, 
hên  chwedl  niae'n  wir.  Ond  mae  dyfuder  o  drueni  yu  yr  un  enw 
yna,  pechadur,  nad  oes  ond  golygon  y  Duwdod  a  wêl  i'w  waelod-/!^* 
ion  !  Tra  y  mae  dyn  yn  ymddiofalhau,  mae  elfenau  trueni  tragy- 
wyddol  yn  ymgrynhoi  ac  yn  ymgryfhau  yn  nirgeloedd  ei  galon,  ac 
oni  ddaw  ymwared  o  rywle  aiff  ei  enaid  gwerthfawr  ar  dân.  Mor 
frawychus  yw  y  syniad,  ac  eto  mae  gair  Duw  yn  ei  warantu.  Gan 
hyny,  rhaid  i"r  feddyginiaeth  a'i  gwellâ  gyrhaedd  dirgeloedd  yr 
enaid.  Oferedd  a  thwyll  yw  lapio  dyn  pechadurus  mewn  defodau  ; 
amdôi  corff  marw  ydyw,  rhaid  cael  byicyd,  onidê  fe  lygra  fwy-fwy 
yn  nghanol  ei  brydferthion  i  gyd. 

Mae  crefydd  y  dyn  ei  hunan,  yn  ol  y  testyn,  i  ddechreu  ac  i 
barhau  trwy  yr  hyn  a  elwir  yma  yn  enicaediad  y  galon  yn  yr 
yspryd.  Mae  ystyr  o  hyd  i'r  hên  airenwaediad,  a'r  ystyr  hwnw  yn 
un  ysprydol  a  dwfn.  "  Wedi  eich  enwaedu  ág  enwaediad  nid  o 
waith  llaw  yn  y  cnawd."  "  Yr  enwaediad  ydym  ni,  y  rhai  ydym 
yn  gwasanaethu  Duw  yn  yr  yspryd,  ac  yn  gorfoleddu  yn  Xghrist 
Iesu."  Wrth  ddyweyd  fel  hyn,  mae  yr  Apostol  fel  am  setlo  am 
byth  yr  hên  ymryson,  "  Pwy  sydd  yn  iawn?"  Yr  ystyr  sydd  i'r 
enwaediad  hwn  yw,  goruchwyliaeth  lèm  yr  Yspryd  Glân  trwy  y 
gwirionedd  ar  galon  a  chydwybod  pechadur,  yn  goleuo  ac  yn 
argyhoeddi,  gan  ei  wneyd  yn  ystyriol  o'i  ddrygedd  a'i  golledigaeth, 
yn  datguddio  iddo  ei  bechadur  brwnt  ac  andwyol.  "  A  hwy, 
wedi  clywed  hyn,  a  ddicys-bigicyd  yn  eu  calonau."  0  dan  yr 
oruchwyliaeth  lèm  hon  y  mae  balchder  y  galon  yn  cael  ei  ddarost- 
wiìg,  y  caledwch  yn  toddi,  y  difaterwch  yn  pallu,  a  dyn  yn  dyfod 
i  deimlo  nad  ydyw,  wedi  ei  holl  ymchwydd,  ond  pechadur  brwnt 
ac  annheilwng,  a  bod  pob  gobaith  am  dano  yn  darfod  o'i  ran  ef . 
Ifai  dyma  ydyw  dechreuad  a  pharhâd  crefydd  ysprydol  y  galon 
gydd  eglur.  Y  mae  gair  Duw  yn  mhob  dull  a  modd  yn  ei  ddwyn 
i'n  hystyriaeth.  "  Yn  wir,  meddaf  i  chwi,  oddieithr  eich  troi  chwi 
a'ch  gwneuthur  fel  plant  bychain,  nid  ewch  chwi  ddim  i  mewn  i 
deyrnas  Nefoedd."  Dyma  ddyweyd  clir  a  phenderfynol  ar  fater  o'r 
pwyfl  mwyaf,  ac  nid  oes  yma  le  i  ddau  feddwl !  "  Aberthau  Duw 
ydynt  yspryd  drylliedig,  calon  ddrylliog  gystuddiedig,  0  !  Dduw, 
ni  ddirmygi."  Mae  ein  gwasanaeth  crefyddol,  cofier,  ein  pregethu 
a'n  gweddio,  ein  canu  a'n  haddoli,  gydag  yspryd  iâch,  yn  ddimygUB 
gan  Dduw.  Ar  an.-awdd  y  galon  y  mae  Efe  yn  edrych.  "  Ar  hwn  [ 
yr  edryehaf,  sef  y  truan  a'r  cyetnddiedig  o  yapryd,  ag  syddyncrynii  | 
wrth  fy  ngair."  Dyma  anwyl-d'lyn  y  Nefoedd,  gan  nad  beth  ' 
fyddo  ei  ragoriaethau  ereill.  Dywedai  Cri.-t,  "  Gwyn  eu  byd  y 
rìiai  sydd  yn  galaru."    Y  rhai  sydd  yn  galaru,  cofier.    Ond  mor 


305 

groes  yw  hyn  i  syniad  y  byd  am  wjmfydedigrwydd.  Gofynwn,  A 
wyddoch  chwi  pa  beth  yw  galaru  gerbron  eich  Gwneuthurwr  ?  Y 
neb  nid  yw  yn  gwybod  hyn,  nid  yw  eto  wedi  gwybod  dim  yn 
iawn !  Wel,  mae  lle  pwysig  i'r  ansawdd  yma  ar  ddirgel  ddyn  y 
galon  yn  ein  crefydd  bersonol. 

II.—  Yr  oruchwyliaeth  hon  o  enwaediad  y  galon  yn  yr  yspryd 
ddaw  a  dyn,  ac  hefyd  a'i  ceidw,  yn  ddifrifol  gyda'i  achos  tragy- 
wyddol  ei  hunan.  "  Mater  enaid."  \s  dywedai  ein  hên  dadau.  Y 
mae  hwn  gan  bawb,  ac  mae  yn  un  drwg,  dyrus  a  phwysig  dros 
ben.  Dim  o'i  gydmharu  â  hyn  ydyw  pobpeth  arall !  Ond  y  drwg 
ydyw,  ni  fyn  dynion  dalu  yr  un  sylw  i'w  helynt  ysprydol ;  dyma 
eu  cáê-beth.  Mae  yn  haws  cael  dyn  i  bob  man  ac  at  bobpeth  nag  H 
ato  ei  hun.  Ymddyeithrio  iddo  ei  hun  ydyw  y  dinystr.  Absenoli 
ei  hun  ohono  ei  hun — cau  ei  dý  ei  hun  i  fyny,  a  myned  i  wagedda 
i  bob  man,  gan  ymbleseru  yn  trin  helyntion  pobl  ereill,  a  gadael 
hollol  ryddid  i  ddiafol  a  phechod  i  fyned  yn  mlaen  gyda'u  gwaith 
dinystriol  yn  nirgeloedd  y  galon,  a'r  drysau  megys  yn  gauad 
arnynt  !  Megys  pe  byddai  dyn  yn  cysgu  yn  dawel  yn  ei  fedroom, 
a'i  lofrudd  yn  cynllunio  brâd  i  waered  yn  ei  seler  !  Er  ein  gwaredu 
o'r  tefyllfa  ddychrynllyd  hon,  rhaid  i  ni  o  hyd  wrth  yr  oruch- 
wyliaeth  lem  hon  o  enicaediad  y  galon  ijn  yr  yspryd,  er  ein  dwyn 
a'n  cadw  i  ymdeimlo  â  phwysigrwydd  ein  hachos  tragywyddol  ein 
hunain.  Nid  digon  i'r  Cristion  oedd  cael  hyn  yn  nechreuad  ei  yrfa 
grefyddol ;  rhaid  iddo  wrth  geryddon  y  gwirionedd  bob  dydd  o'i 
fywyd  er  H  cyffroi  ei  feddwl  puraidd."  Ac  onidê  mae  y  teimlad 
sanci  aidd  yn  ei  enaid  yn  marweiddio — y  tân  sydd  ar  ei  aelwyd  yn 
Uosgi  yn  drymaidd— yn  ddiwrês  a  dilewyrch—  yn  cael  ei  enhuddo 
megys  â  lludw  ei  galon  anianol.  Y  mae  sylw  Gurnal  yn  llawn  o 
wirrmedd  ;  "  Nì  thrÿ  y  top  ond  o  dan  y  chwip." 

A  ydyw  ein  mater  tragywyddol  ein  hunain  yn  peri  i  ni  bryderu  ? 
Tri  gair  ddylent  gael  ein  sylw: — 1.  Mae  gan  bob  un  ei  achos 
tragywyddol  ei  hunan.  2.  Rhaid  cael  pob  un  rywbryd  a  rhywfodd 
wyn-b  yn  wyneb  â  hwn — yr  angel  ac  asen  Balaam.  3.  Mae  yn 
bosibl  dyfod  ato  yn  rhy  ddiweddar. 

III. — I'r  graddau  y  bydd  dyn  yn  teimlo  difrifwch  gyda'i  achos 
tragywyddol  ei  hunan  y  bydd  gwaredigaeth  râsol  Duw  yn  werth- 
fawr  ganddo.  Ni  fêdd  Duw  yr  un  drefn  i  gadw  pechadur  difraw. 
Pan  ddaeth  yr  afradlawn  ato  ei  hun  y  gwelodd  werth  tŷ  ei  dad. 
"  Nid  rhaid  i'r  rhai  iach  wrth  feddyg  "  ydyw  o  hyd.  Gofyniad  i: 
glywir  yn  gyffredin  ydyw,  Pa  beth  yw  yr  achos  fod  yr  holl  bre- 
gethu  mor  aflwyddiannus  i  gadw  pechaduriaid  ?  Dyma  un  ateb, 
Am  nad  oes  dim  pechaduriaid  i'w  cael !  Cymhell  Crist  yn  War- 
edwr  i  ddynion  heb  weled  dim  gwerth  ynddo  !  Pa  beth  ar  y 
ù 


306 

ddaear  nior  aflwyddiannus  ?  Ond  i  bechadur  ystyriol  ohono  ei  hun 
mae  Crist,  fel  Gwaredwr  holl-ddigonol,  yn  bobpeth  i'w  ddymuno 
ganddo.  Trefn  i  gyfiawnhau  yr  annuwiol—  maddeuant  Uawn  a 
rhâd — goraeddfaìnc  y  grâs  i  aesâu  atí  !  Dyma  eiobaith,  a  dyma  ei 
fywyd,  a  dyma  ei  orfoledd  !  A  ydyw  yr  Iesu  yr  un  i'w  ddymuno 
genych?  Trugaredd  anfeidrol  i  ni  ar  hyn  o  bryd  fyddai  cael 
cyflawniad  u'r  addewid  hono,  "  A  mi  a  enwaedaf  dy  galon  a  chalon 
dy  hâd,  i  garu  ohonot  yr  Àrglwydd  dy  Duw  â'th  holl  galon,  ac  â'th 
holl  enaid." 

l\'.-uVr  hwn  sydd  yn  y  dirgel  sydd  íuddew.-"  V  cwestíwn 
pwysig  iawn  sydd  genym  i'w  ofyu  ydyw,  l'a  faint  o  grefydd  sydd 
genym  o'r  golwgî  Xid  pa  íaint  yn  y  capel,  yn  y  teulu,  yn  yr 
ardal,  &c.  V  mae  y  rhai  hyn  yn  gwestiyriau  pwysig  hefyd.  Ond 
yn  bresenol,  l'a  faint  o'r golwgf 

Er  cael  ygofyniad  pwyaig  hwn  i  afael  eich  hystyriaeth,  ni  a'i 
rhanwn— 

1.  Pa  faint  «)  weddio  sydd  o'r  ffolwgf  l'a  faint  o  gymundeb  â 
Duw?  u  ESn  cymdeithas  ni  yn  wir  sydd  gyda'r  Tad  a  chyda'i  l-'ab 
eJ  [esu  Grist."  Dyna  y  peth  mwyaf  goruchel  a  bremŵla  ddichon 
fod  ar  y  ddaear.  Ta  faint  «»  gyd-ffurfio  á  gorchymyn  yr  Arglwydd 
íesu  ?  '•  Tydi.  pan  weddîech,  dos  i'th  ystafeU ;  ac  wedi  cau  dy 
ddrw.s,  ffwfdd'ia."  T)yma  weddîo personol.  Ar  un  olwg  nid  oes  dim 
yn  haws  ;  ond  eto,  nid  oesdim  yu  anhaws.  Mae  yn  haws  gan  ddyn- 
ion  fyned  i  bob  man  nag  i'r  ystafell.  Ai  nid  y  peth  niwyaf  dyeithr 
i  lawer  ydýw  hyn  ?  Mae  gan  y  dyn  ei  gapel,  ei  sêt,  ei  gredo,  ei 
bregethwr,  ei  farn,  a'i  swydd ;  ond  am  weddio'r  ystafell — dim  !  Wel, 
dim  yw  crefydd  heb  weddio.  A  rhagrith  yw  gweddio  yn  mhobman, 
os  nad  oes  gweddîo  <>' ,•  golwg.  Gochelwn  rhag  i'n  crefydd  fyned 
yn  gulach  po  fwyaf  prẃate  yr  elom !  Gorchfygu  ein  hau- 
mharodrwydd  i  weil<li<>  personol  yw  un  o  orchestíon  bywyd 
erefyddoL 

i'.  I'a  faint  o  helbul  a  geir  genym  gyda'n  drygau  mewnolf  fíid 
ydym  wrth  hyn  am  i  neb  feddwl  yn  ysgafn  o'u  drygau  aüanol. 
Ond  á'r  mi-ir ii' >l  y  mae  a  wnelom  yma.  Mae  yn  bosib]  i  ddyn  fod 
yn  wyliadwrus  gyda'r  allanol,  ond  yn  ddiofal  gyda'r  mewnoL  V 
wraig  ragrithiol  gydal  i«hlant  ar  y  Sabboth.  Ond  pwy  sydd  yn 
cael  ei  drallodi  gan  *-i  ddrygoM  mewnol  ydyw  y  cwestiwn,  gan 
chwantau  cnawdol,gangaloo  ddrwg,  anghrediniaeth,  gan  feddyliau 
annheilwng  am  y  Duw  byw,  gan  feddylfryd  daearol,  mewn  gair, 
galon 'ddrwg,  ansanctaidd.  Deddf  yn  yr  aelodau — ycnawd  u 
hyd  yn  chwenych  yn  erbyn  yr  yspryd.  l'n  o  arferion  crefydd 
nol  yw  croeshoelio'r  cnawd  yn  nghyda'i  wyniau  a'i  chwantau, 
a  marweiddio  pechod.     l'n  argoel  glir  o  ddyn  dan  deyrnasiad  gráíî 


307 

ydyw  ei  fod  yn  ymosod  o  hyd  yn  erbyn  drygau  cuddiedig  ei galon. 
Ond  a  ydyw  hyn  yn  eich  hanes  chwi  ? 

3.  Pwy  sydd  yn  gwybod  am  awydd  cyson  am  radd  nwch  o 
sancteiddrwydd  calon  ac  ymarweddiad  ?  Dyn  o  hyd  yn  sychedig 
am  ragor  o  râs,  rhagor  o  dduwioldeb,  ffydd  gryfach  a  chariad 
cryfach.  Nia  gall  y  dyn  yna  foddloni  ei  hun  ar  y  peth  ydyw.  Y 
mae  o  hyd  yn  sychedig  am  y  Duw  byw,  am  ragor  o'r  Dwyfol  yn  ei 
yspryd.  Mae  o  hyd  yn  syrthio  allan  àg  ef  ei  hun,  am  na  byddai 
yn  amgen  i'r  peth  ydy w.  Hae  yr  yspryd  mabwysiad  sydd  o'i  fewn 
o  hyd  yn  llefain,  Abba  Dad.  Y  mae  genym  air  wrth  fòdd  ei  galon, 
"Gwyn  fyd  y  rliai  sydd  arnynt  newyn  a  syched  am  gyfìawnder  ; 
canys  hwy  a  ddiicellir. 

4.  A  ydy w  y  Gwaredwr  bendigedig  yn  un  i'w  ddymuno  genych  ? 
Os  na  ellwch  broff esu  eich  bod  yn  credu  ynddo,  a  ydych  yn  dymuno 
hyny  ?  A  ydych  yn  ystyriol  nad  yw  eich  crefydd  ar  sylfaen  dda  os 
nad  ydyw  yr  Iawn  a  dalwyd  ar  y  Groes  yn  sylfaen  iddi  ?  Wel 
dyina  y  grefydd,  a  dyma  y  dyn  y  mae  ei  glod,  nid  o  ddynion,  ond  o 
Dduic". 

Mae  niawr  werth  y  grefydd  bersonol  hon  yn  dyfod  i'r  golwg  ond 
i  ni  ystyried — 

].  Fod  y  dirgel  o  hyd  yn  dyfod  ir  gohcg.  Os  bydd  gràs  yn 
teyrnasu  yn  y  dirgel,  daw  hyny  i'r  golwg  yn  yr  holl  ymag- 
weddiad. 

('ofìwch  mai  cywirdeb  syml  yu  y  cymeriad  sydd  o  hyd  yn  profi 
ei  liun,  ac  ni  faidd  neb  ei  arnheu,  ond  y  dyn  llawn  o  ragfarn.  Xid 
ereadur  amgylchiadau  mohono.  Nîd  cochl  i'w  diosg  a'i  rhoi  ydyw 
ei  grefydd  ef,  ond  egwyddor  ddofn  ei  enaid. 

L'.  Bydd  meddu  y  grefydd  bersonol  hon  o  icerth  dirfaicr  i  ni  erbyn 
yr  adeg  y  byddwn  yn  myned  i  waered  i'r  glyn  !  Dyna  yr  adeg  y 
bydd  ein  cysylltiadau  cymdeithasol  yn  tori,  yn  ymollwug,  y  naill 
ar  ol  y  llall— y  dyn  a'r  daearol  yn  pellhâu — a  dyn  a  Duw  yn  nesâu 
at  eu  gilydd.  Dyna  y  pryd  y  bydd  profiad  y  drydedd  Salm  ar 
hugain  o  fwy  o  werth  na'r  holl  greadigaeth,  "Ië,  pe  rhodiwn  ar 
hyd  glyn  cysgod  angeu,  nid  ofnaf  niwed,  canys  yr  wyt  ti 
gyda  mi  " — 

"  Pan  fo  dyfroedd  oer  marwolaeth 
0  fy  amgylch  yn  crynhoi, 
Pwy  a  ddeil  f y  mhen  i  f yny  ? 
Pwy  a  wna  i'm  hofnau  ffoi  ? 

Xeb  ond  Iesu ; 
Gwênaf  yno  yn  ei  law." — Àmen. 


308 

DYRO    I    NI    EIN    BARA. 

11  JDyro  i  ni  heddyw  em  bara  beunyddiol;  a  maddeu  i  niein  dyled- 
ionyfely  maddeuwn  ninau  /"?/  dyledwyr." — Matthew  vi.  11,  12. 

Mae  Crist  yn  yr  adran  hon  o'i  bregeth  ar  y  rnynydd  yn  ein 
dysgu  i  weddio.  Yr  oedd  Efe  yn  un  mawr  mewn  gweddi  ei  hunan. 
Ac  y  mae  yn  ein  dysgu  ninau  i  fod  yn  debyg  iddo  ef  yn  hyn.  Y  mae 
yn  "  rhaid  i  m  weddio  yn  wastad  ac  heb  ddiffygio."  Cymhellir 
gweddi  arnom  fel  peth  hanfodol  i  fywyd  gwir  grefyddol.  Mae 
crefydd  heb  weddi'o,  yn  grefỳdd  heb  enaid,  heb  fÿwyd. 

Mae  Efe  yma  yn  rhoddi  i  ni  rai  awgrymiadau  buddiol  gyda 
golwg  ar  weddîo.  Yn  unpeth,  ymae  am  i  ni  ochel  meithder  y 
weddi  aml-eiriog,  gweddi  gwmpasog,  gan  maigweddiau  byrion  yw 
y  rhai  llwyddiannus.  Y  mae  Efe  hefyd  am  i  bwysau  trymaf  ein 
gweddîo  fod  or  golwg,  "Tydi,  pan  weddiech,  dos  i'th  ystafell ; " 
"Cau  dy  ddrwa/1  h.y.,  ^wiia  dyweddi  mor  brwate  ag  y  byddo 
bosibl.  O'n  holl  arferion  crefyddol,  dyma  yr  un  hawddaf.  Bydd 
yr  ystafell  genym  bob  amser.  Cawn  fyned  yno  y  pryd  y  mynom 
heb  na  gwlychu,  nac  oeri,  na  llaf ur.  Xi  bydd  of n  dyn  yno  i  ddwyn 
magl.  Cawn  agor  ein  holl  helynt,  tywallt  ein  calonau  gerbron 
Duw.  Ond  eto  dyma  y  peth  anhawdd.  Mae  yn  haws  gan  ddyn 
fyned  i  bobman  nac  at  Dduw  yn  bersonol.  Mae  gweddi  yr  ystafell 
yn  dyfod  yn  brawf  o  ansawdd  grefyddol  ein  calonau — yn  fath  o 
thêrmómeter  i  brofì  ein  tymheredd  ÿrsprydol.  Mae  yn  bra^-f  sicr, 
ac  yn  brawf  eglur,  ac  felly  yn  fantais  i  ni  brofi  ein  hunain. 
Gochelwn  rhag  i'n  crefydd  fyned  yn  gulacli  po  mwyaf  prŵate  yr 
elom.  Uu  o  orchestion  bywyd  crefyddol  ydyw  gorchfyg^u  yr  an- 
mharodrwydd  sydd  ynom  i  weddiau  personol. 

Mae  Crist  yma  yn  rhoddi  i  ni  gynllun  o  weddi,  ac  un  prydferth 
a  llawn,  pob  gair  yn  y  weddi  hon  yn  llawn  o  ystyr.  fiweddiwch 
chwi  fel  hyn,  i'r  perwyl  yma,  yn  ygeiriau  hyn.  Nid  dyicedwch  fel 
hyn,  ond  gweddîweh  fel  hyn.  Gallwn  ddywedyd  fel  hyn,  ac  heb 
toedäiö  rtim.     Tywalltwn  ein  calonau  i'r  geiriau  hyn  : — 

BIN    TAI). 

Dysgodd  yr  Arglwydil  lesu  i  ni  roddi  enw  newydd  ar  Dduw  yn 
ein  gweddiau.  \v  enw  naturiol  sydd  yn  cario  gydag  ef  fwyaf  o 
hyder  ac  o  anwyldeb.  Çüawn  ni  bethau  bychain,  gwael,  a  diam- 
ddiffyn,  nesâu  at  y  Duw  mawr  a  dywedyd  Ein  Tad.  A  Thad 
ydyw  yn  Ilon'd  yr  enw. 

GWBDDl    Vli    AUGLWYDD   A*I   GWBB8I. 

I  tddiwrth  y  «Idau  ddei-.yfiad,  cymerwn  y  gwersi  canlynol : — 
I.  M<ic  Crist,  wrth  ein  dysgu  i  weddío  fel  hyn,  yn  ein  dysgit  i 


309 

gydnabod  Jhao  fel  y  Bhoddwr  o   bobpeth   i  ni,   ae  i  deimlo   ein 
hymddibyniad  yn  Ihryr  arno. 

Dyro  i  ni. — Dy  eiddo  di  ydyw  pobpeth,  ac  nid  allwn  ni  gael  ond 
a  roddir  i  ni.  Ond  mor  anniharod  ydyw  ein  ealonan  daearol  ni  i 
ddysgu  y  wers  hon  !  Yr  ydym  ni  o  hyd  am  hawlio  ein  pethau  i  ni 
ein  hunain.  "  Onid  hon  yw  Babilon  fawr,  yr  hon  a  adeiladais  /.'" 
Y  fi  piau  hi  yma  !  a  dyna  ninau.  fy  nhỳ  i,  fy  arian  i.  í'y  anifeiliaid  i. 
Druain  ohonom  !  Mor  dlawd  fyddem  pe  cadwai  Duw  ei  roddian 
oddiarnom  !  Ond  deuwn  at  ein  gwers  o  deimlo  ein  hymddibyniad 
yn  llwyr  ar  y  Duw  byw.  "  Yr  Âiglwydd  sydd  yn  teyrnasu." 
"  Eiddo  yr  Arglwydd  y  ddaear.  a'i  chyflawnder ;  y  byd,  ac  a 
breswylia  ynddo."  "  Ynddo  Ef  yrydym  ni  yn  byw,  symud,  a  bod." 
Efe  "sydd  yn  rhoddi,"  ac  Efe  "sydd  yn  cymeryd  ymaith."  Ni 
byddwn  ni  byth  rnor  ddedwydd,  ac  mor  gyf oethog,  a  phanyn  gallu 
teimlo  ein  hymddibyniad  yn  llwyr  ar  y  Duw  Hollalluog.  Dyma 
deimlad  dedwydd,  "  Duw  sydd  noddfa  a  nerth  i  ni ;  cymorth 
hawdd  ei  gael  mewn  cyfyngder." 

Rhyir  roddwr  rhyfeddol  yw  y  Duw  mawr.  Mae  ganddo  Ef 
gyflawnder  tragywyddol  i'w  roddi.  Y  mae  Efe  yn  gyfoethog  <> 
drugaredd.  Dywediad  llawn  yw  hwnw,  "  Agori  dy  law  a  diwalli 
bobpeth  byw  o'th  ewyllys  da."  Sylw  Ebenezer  Morris  ar  y  gair 
ydyw,  y  byddai  rhoddi  un  breewast  i  deulu  Duw  yn  ddigon  i  wneyd 
y  ddau  Ymherawdwr  cyfoethocaf  yn  Barüarupts.  Ond  nid  rhaid 
i'r  Duw  mawr  ddim  ond  agor  ei  law,  dyna  bobpeth  byw  yn  cael 
digon.  Ac  y  mae  y  weddw  gyda'i  hamddif aid  yn  petrua  i !  Ond  y 
mae  Efe,  weithiau,  yn  cau  ei  law,  a'r  pryd  hwnw  dyna  bobpeth 
wedi  dyrysu.  Oes,  y  mae  gan  y  Goruchaf  gloäu  ar  ei  bethau.  Ac 
os  bydd  iddo  Ef  gau,  nis  gall  neb  agor.  ^íae  Efe  yn  cau  ei  law  er  | 
mwyn  i  ni  ddeall  pwy  sydd  yn  rhoddi.  Y  mae  anghofìo  Duw  wedj 
costio  yn  ddrud  iawn  i  ddynion  bob  amser. 

II.  Mae  Crùtì  irrth  ein  dysyu  i  iredd'io  fel  hyn.  yn  dysgu  hael- 
frydedd  mewn  yireddi.  "  Dyro  i  ni  "— nid  i  mi.  Dyro  i  ereill,  i 
bobl  y  tý  nesaf,  i'r  siop  dros  y  ffordd,  i'r  dyn  câs,  ac  i'r  teulu  câs. 
Dyro  i  ni.  Mae  y  wers  hon  eto  yn  myned  yn  groes  i'r  yraen  gyda 
ni.  Alae  ein  calonau  drygionus  wedi  ein  gwneyd  ni  yn  hunanyar  : 
am  y  cwbl  i  ni  ein  hunain.  Dyn  am  y  cwbl  iddo  ef  ei  hun  !  üyna 
y  peth  mwyaf  atgas  gan  y  òoruchaf  o'r  cwbl.  "\Yel,  y  mae  yr 
Arglwydd  Iesu  am  i  ni  fod  yn  haeìfrydiy  yn  ein  gweddi'au  a'n 
dymuniadau  da  i  ereill.  Byddwch  chwi  berffaith,  fel  y  mae  eich 
Tad  yn  berffaith.  Mae  Efe  yn  peri  i'r  haul  godi  ar  y  drwg  a'r  da. 
Mae  Efe  am  i  ni  fod  yn  ddynion  i  ereill,  yn  ceisio  llesád  ereill. 
Fel  y  mae  efe  yn  berffaith  mewn  cyfranu,  y  dylem  innau  fod  yn 
berffaith  mewn  dymuno.    Unwaith  y  clywais  TTilliams  y  Wern  yn 


310 

pregethu,  a*r  geiriau  hyn  oedd  ei  deetyn.  Dyma  un  sylw  o'i 
bregetli.  "  Peidiwch  a  rnyned  at  y  Goruchaf  gyda  ehẃd  cûl.  Ewch 
a  digon  o  le  i  dderbyn.  Benthyciwch  lestri  gweigion  y  gymydog- 
aeth,  a  c-hariwch  hwy  o'i  fiaen  Bf.  Mae  yndcìo  Ef  ddigon  o 
gyfoeth  a  digon  o  haelioni  i  lenwi  llestri  pawb— Dyro  i  ni."  Un  o 
bethan  prin  ein  hoes  ni  ydyw  gweddio  dros  ein  gilydd. 

III.  Mae  yr  Arglwydd  Iesu,  icrth  ein  dysgu  fel  hyn,  am  i  ni 
ddysgu  byw  ary  peesenol.  Dyro  i  ni  heddyw,  neu  o  ddydd  i 
ddydd.  Dyma  eto  wers  fach  yn  groes  iawn  i'n  hylldod  ni—byic  ar 
y  presenolì  Na,  rhaid  i  ni  gael  rhaglunio  byw  am  flwyddyn  a 
blynyddoedd,  ac  oes  mor  hir  naa  gwyddom  pa  hyd  i'w  roddi 
ynddi.  Mae  rhaglunio  yn  nhoriad  ein  bogail.  "Heddyw  neu 
yfory  ni  awn  i'r  eyfiyw  ddinas,"  &c.  "  Beth  yw  eich  heinioes 
ehwi  ?  "  Dacw  ryw  ffarmwr  cyfoethog,  a'i  ysguboriau  yn  llawn- 
ion,  yn  dyweyd  wrth  ei  enaid,  u  Fy  enaid  gorphwys,  bwyta,  ýf, 
bydd  lawen."  "  0  ynfyd  !  y  nos  hon  y  gofynant  dy  enaicl  oddi- 
wrthyt,"  medd  Duw  wrtho.  Ond  dyro  heddyu:  sydd  yma.  Mae 
gan  yr  Ilnllalluog  ei  ragluniaeth,  a  hono  a  saif.  M  Fy  nghyngor  a 
ÿaif,  a'm  holl  ewyllŷa  a  wnaf.;'  Mor  fynych  y  mae  ei  Ragluniaeth 
fawr  Ef  yn  myned  ar  draws  ein  rhagluniaeth  fach  ni.  Ar  ol  i  ni 
fod  wrthi  yn  rhaglunio,  dyna  ryw  law  anweledig  o'r  tu  ól  i'r  llèn 
yn  dyrysu  y  cwbl. 

Deuwn  at  ein  gwers.  Y  ffordd  ddiogel  i  ni  yw  byw  ar  y  presenol, 
a  dilyn  Rhaghmiaeth  Duw.  Gwir  ydyw  fod  a  fynom  ni  â'r 
dyfodol,  mor  bell  ag  mae  a  fyno  y  dyfodpl  á'n  dyledswyddau,  a 
dim  pellac-h.  Ond  heddyw  ydyw  eiii  hadeg  ni  at  bobpeth.  Dyro 
heddyic,  neu  o  ddydd  i  ddydd.  Dyna  ddilyn  Rhagluniaeth  ;  ac  mor 
ddiogel,  mor  gysurua  yr  elem  trwy  eiu  taith  ddaearol  fel  hyn. 
Uilyn  yn  bwyllog,  yn  dda  ein  hamynedd,  ac  fel  y  bydd  Rhagluu- 
iaeth  fawr  y  Nef  yn  agor  y  ffordd  o'n  blaen.  "  Xa  ofelwch,  gan  hyny, 
dros  dranoeth;  canys  tranoeth  a  ofala  am  ei  bethau  ei  hun."  Mor 
hapus,  mor  ysgafn  ein  teimladau  yr  elom  drwy  ein  taith  ddaearol, 
otid  cyd-ffurrif)  á'r  gorchymyn  liwn  !  Ymafiwn  yn  ein  cly- 
ledâwyddau  presenol,  ac  ymddiriedwn  ein  dyfodol  i'r  Duw 
byw.  Y  mae  ein  dyfodol  ni  yn  bresenol  iddo  JEf.  Fstyriwn 
mai  heddyw  ydyw  ein  diwrnod  pwyaig  ni  at  bobpeth.  "  Heddyw, 
oa  gwrandewch  ar  ei  leferydd  ef."  Wel,  gwnawn  y  goreu  o 
heddyw. 

I\".  Mae  Urief,  wrth  ein  dyegu  i  weddio  fel  hyn.  yn  ein  dysgu  i 
fod  yn  0NB8I  '//'  ebi  dymuniadau  a*n  harferion.  Eix  bara,  nid 
bara  pobl  ereill— nid  dillad  pofol  ereill.  Eìn  bora,  yr  hyn  sydd 
yn  dyfod  i  ni  trwy  ddiwydrwydd,  heb  na  thwyll  na  thrais,  ac 
heb   f^d  yn  ochenaid  i  neb.       Ein  bara,  yr  h.yn   sydd  yu  dyfod 


311 

i  ni  raewn  ffordd  onest  ar  lwybi  diniweidrwydd.  Sonir  am 
fara  trais— un  drwg  ydyw  hwnw;  ac  am  fara  seçur,  nid  yw 
hwnw  chwairh  yn  un  i  weddîo  am  dano.  Sonir  hefyd  am  ben- 
derf yniad  campus  o  eiddo  rhyw  wragedd,  *;  Ein  bara  ein  hun 
a  fwyrawn,  a'n  dillad  ein  hun  a  wiagwn."  Gwyn  fyd  na  byddai 
gwragedd  a  merched  ieuainc— gwỳr  a  Uanciau  hefyd— yn  pender- 
fynu  yn  gyffelyb. 

Eia  bara.  Mae  Crist,  ac  felly  gair  Duw  yn  mhob  man.  yn  ein 
dysgu  ni  ifyw  yn  o!  em  sefyüfa.  Ein  bara-  -byw  arnom  ein  hunain. 
Y  felldith  a7r  dyryswch  yn  ein  haidaloedd  ydyw  fod  dynion,  pob 
oed  a  gradd,  yn  byw  yn  uwch  na'u  moddion  eu  hunain,  ac  felly  yn 
bwyta  bara  ac  yn  gwisgo  dillad  pobl  ereill.  Y  mae  dynion,  wrrh 
fyw  yn  uwch  na?u  moddion  eu  hunain,  yn  tresmasu  ar  foddion  byw 
pobl  ereill.  Mor  drallodus  ac  mor  golledua  i  gymdeithas  ydyw 
hyny.  Ein  bara  ì  A  ydym  i  weddîo  am  yr  hyn  sydd  eisoes  mewn 
ystyr  yn  feddiant  genym?  Gwir  iawn  yr  ydym.  Ârolcael  dy 
gynyrch  i  ddiddosrwydd.  a  dy  gyflog  i  dy  law.  dywedwn  wed'yn, 
dyro  i  ni.  .Ma^  y  Sabeaid  o  hyd  a'u  Uygaid  arnom.  Oni  bydd 
amddiffyniad  y  Groruchaf  yn  cysgodì  drosom,  änt  a'n  bara  o'n 
dwylaw,  a'n  harian  o'n  pocedi.  Cofier,  nid  oea  dim  a  feddwn  yn 
ddiogel,  ond  o  dan  amddiffyniad  y  Brenin  mawr. 
)(  V.  Mae  yr  Arglwydd  Iesu,  wrth  em  dysgu  i  weddto  fei  hyn,  yn 
eia  dysgu  ifodyn  gymhedrolyn  em  dymuniadau.  "  Dyro  i  ni  ein 
baea."  Dyrofara.  yr  hyn  yniae  ein  narur  mewn  angen  am  dano, 
a'r  hyn  a  brydfertha  ein  natur.  Dyro  i  ni  angenrheidiau  bywyd. 
Mae  Crisr  yma  am  i  ni  ddysgu  cymhedroli  ein  dymuniadau.  Nid 
gorchwyl  hawdd  mo  hyn  hefyd.  Mae  ein  dymuniadau  ni  yn 
berhau  gwylltion  ac  af reolus  iawn,  fel  anifeiliaid  barus,  yn  tori  droa 
bob  terfynau.  A'r  fath  drueni  mae  hyny  yn  ei  gynyrchu  yn  ein 
teimladau  ni  ein  hunain  ac  yn  y  byd  o'n  ewmpaa !  \  Dyma  un  achoa 
o  f od  dynion  mor  anniddyg  yn  blino  ar  eu  sefyllf a.  Boddlourwydd 
dyn  ar  ei  sefyllfa  yw  dedwyddwch  dyn  yn  ei  Befyüfa.  Mor  bryd- 
ferrh  ydyw  gweddi  Agur.  "  Na  ddyro  i  mi  na  thlodi  na  chyfoethl< 
porrha  fi  â'm  digonedd  o  fara."  Dyna  ddyn  dedwydd.  <  )'r  ochr 
arall,  "Yr  liwn  Bydd  yn  ewyllyaio  ymgyfoethogi  sydd  yn  syrthio  i 
brofedigaerh  a  magl,  a  llawer  o  chwantau  ynfyd  a  DÌweidioL" 
Boddi  dynion  ydyw  peth  fel  hyn.  /  Y  fath  drueni  a'r  farh  ddyrys- 
wch  y  mae  yr  ewyüysio  afreolus  hwn  yn  ei  gynyrchu  !  /Gwelwn, 
gan  hyny,  fod  i  ni  ryddid  i  nesâu  ar  y  Duw  byw  am  fendirhion 
tymhoroì  a  theuluol.  '  ••  >"a  ofelwch  am  ddim  :  eirhr  yn  mhobperh 
mewn  gweddi  ac  ymbil  gyda  diolchgarwch,  gwneler  eich  deiayf- 
iadau  chwi  yn  iiysbys  gerbron  Duw."  "  Ymddarostyngwch,  gan 
hyny,  dan  allucg  law  Duw,  íel  y'ch  dyrchafomewn  amser  cyfaddat, 


gan   fwrw  eich  holl  ofal  arno  Ef,  canys  y  mae   Efe  yn  gofalu 
drosoch  chwi." 

VI.  Mae  yr  Arghuydd  Iesu,  icrth  ein  dysgu  i  icedd'io  fel  hyn,  am 
i  ni  gysylltu  ein  gweddiau  am  fendithion  tymhoroU  â  gweddio  am 
fendithion  ysprydol.  "  Dyro  i  ni  heddyw  ein  bara  beunyddiol,  a 
maddeu  i  ni  ein  dyledion."  " Ein  dyledion."  Maent  yn  aneirif  ac 
yn  gymylaa  duon,  bygythiol  rhyngom  â  Duw.  Pethau  rhyngom 
ni  â  Duw  yw  ein  dyledion  hyn.  Yn  gymaint  a'n  bod  yn  bechadur- 
iaid  annheilwng  yn  erbyn  Duw,  yr  ydym  wedi  myned  yn  ol  am  ei 
ogoniant.  Ac  felly  mae  pobpeth  a  dderbynir  genym,  a  phobpeth 
a  wneir  genym  yn  aros  yn  ein  herbyn  yn  ddyledion.  Meddyliwch 
gymaiut  o  ddaioni,  o  drugareddau  a  dderbynir  genym  trwy  ein 
hoes,  yr  holl  iechyd,  y  synwyrau,  bendithion  tymhorol,  a  manteis- 
ion  crefyddol.  Wel,  y  maent  yn  aneirif.  A  meddyliwch  drachefn 
am  ein  holl  fywyd  pechadurus — pechu,  pechu,  pechu — pob  math  o 
bechu — pob  maint  o  bechu.  W'el,  y  mae  ein  pechodau  ni  am  un 
diwrnod  yn  aneirif.  Alae  rhyw  Lyfr  yn  bod,  mae  y  cwbl  ar  gael  a 
chadw  yn  hwnw.  Ond  wele  ein  Gwaredwr  yn  rhoddi  rhyw  air 
bendigedig  yn  ein  genau,  a  chawn  nesâu  at  y  Duw  mawr  gydag  ef, 
a  gofyn,  "  A  maddeu  i  ni  cin  dyledioa."  Priodol  iawn  i  ni  ydyw 
teimlo  fel  y  Salmydd,  "  Os  creffi  ar  anwireddau,  Arglwydd,  O ! 
Arglwydd,  pwy  a  saif  ?  Ond  y  mae  gyda  thi  faddeuant,  fel  y'th 
ofner."  Yíor  werthfawr  i  ni  yw  y  gwirionedd  hwn.  Y  mae  gan  y 
Duw  mawr  y  pechasom  gymaint  i"w  erbyn,  galon  i  faddeu  a  threfn 
i  faddeu.  Ond  cofiwn,  mae  y  maddeuant  hwn  yn  dyfod  i  ni  yn 
unig  trwy  waed  ei  groes  Ef. 

"  Yr  Iawn  a  dalwyd  ar  y  groes 
Yw  sylfaen  f'  enaid  gwan ; 
Wrth  bwyso  arno  ddydd  a  nos 
'Rwy*n  disgwyl  dod  i'r  làn." 

Wel  dyna  fel  y  mae  ein  hachos  ni  yn  sefyll  heddyw,  mae  genym 
ddyled  fawr  adiin  i  dalu.  Ac  y  mae  ein  dyledion  yn  gymylau  duon 
rhyngom  ú*n  Creawdwr.  Ond  mae  Efe,  yn  ei  rás  anfeidrol  yn 
aberth  ei  Fab,  yn  galw  arnom  i  edifarhau  a  dychwelyd  fel  y 
maddeuo  i  ni  ein  pecliodau.  Wel,  cymerwn  ei  eiriau  gyda  ni,  a 
dychwelwn,  a  dywedwn,  "  Maddeu  i  ni  ein  holl  anwireddau,  a 
derbyn  ni  yn  ddaionus." 

llae  cy.-ylltiad  y  ddau  ddeisylìad  hyn  yn  ein  dysgu  yn — 
laf. — Fod  derbyn  bendithion  tymhorol  heb  dderbyn  y  fendith 
fawr  o  faddeuant  pechodau   yn   mwyhau    ein    dyledion,    ac    yn 
gwaethygu  ein  hachos.    Gwae,  gwae,  fydd  i  ni  o  dderbyn  y  naill, 
ac  heb  dderbrn  v  llall. 


313 

2il. — Tra  yr  ydym  i  fod  yn  gymhedrol  wrth  ofyn  am  ein  bara 
beunyddiol,  am  bethau  y  bywyd  hwn,  y  mae  i  ni  ryddid  i  fod  yn 
helaeth  wrth  weddio  am  f addeuant  pechodau  a  bendithion  ysprydol. 
Cawn  ofyn  am  faddeu  yr  holl  anwiredd,  ie,  yn  wir,  cawn  ofyn  am 
fendithion  mwyaf  y  Duwdod — ei  gymod  a'i  dangnefedd — cawn 
ofyn  am  y  bywyd  tragywyddol.  Cawn  ofyn  am  Dduw  yn  Dad,  am 
Grist  yn  Waredwr,  ac  am  yr  Yspryd  Glàn  yn  arweinydd  a 
diddanydd. 

3ydd. — Nid  yw  bendithion  tymhorol  o'u  cael  yn  ddigon  i  ni. 
2sid  ar  fara  yn  unig  y  bydd  byw  dyn.  Dyn  fyw  ar  fara  yn  unig, 
ar  aur  ac  arian,  &c. !  Dechreu  agor  ei  lygaid  i  fyw  y  bydd  dyn  pan 
y  bydd  yr  holl  bethau  hyn  yn  clarfod  a  gwasanaethu  iddo.  With 
ddymuno  pethau  tymhorol  yr  ydym  fel  y  morwr  yn  hwylio  ei  long 
yn  y  culfór,  i  ochel  y  glànau  ;  ond  gyda'r  bendithion  ysprydol,  yr 
ydym  fel  y  morwr  yn  hwylio  yn  y  mòr  mawr,  llydan,  i  redeg  gyda'r 
awel.  Cawn  ddymuno,  gwedd'io  a  cheisio  cyflawnder  Duw.  Y  mae 
holl  gyfoeth  ei  râs  yn  agored  o'n  blaen,  ei  faddeuant,  ei  rás, 
cyflawnder  heb  derfynau — "môr  i  nofio  heb  fyned  trwyddo.v 


C  A  L  E  B. 


"  Ondfy  ngicas  Caleb,  am  fod  yspryd  arall  yyday  ef,  ac  ìddo  fy 
nghyjiaicn-ddilyn,  dyyaf  ef  i'r  tir  y  daeth  iddo :  a'i  hâd  ai  heti- 
fedda  ef."— NüÄBBl  xiv.  24. 

Caleb  oedd  un  o?r  deuddeg  a  anfonwyd  i  edrych  ansawdd  gwlad 
Canaan.  Yr  oedd  y  deuddeg  yn  wÿr  cymeradwy  y  genedl,  ond  dau 
brofoddyn  rhai  teilwng.  Mae  hyn  yn  profì  mai  siomedig  yw  dyn- 
ion.  Cawn  yma  helynt  flin  yn  Cades-Barnea.  Dyma  blant  Israel 
wedi  teithio  o'r  Aipht  â  llaw  uchel,  wedi  bod  yn  ymdroi  tua  Sinai, 
ac  yn  mhen  un  mis  a'r  bymtheg,  wedi  cyrhaedd  pen  eu  taith  i  Cades. 
Ond  yno,  oherwydd  gau-dystiolaeth  y  deg  yspiwyr.  y  maent  yn 
syrthio  i  anghrediniaeth  a  gwrthryfel  yn  erbyn  Mose^  ac  Aaron.  Yr 
oedd  Duw  wedi  cyd-ddwyn  lla wer  a'r  genedl  cyn  hyn.  Ond  mae  eu 
hanghrediniaeth  a'u  gwrthryfel  y  tro  hwn  yn  gwisgo  y  fath  wédd, 
fel  y  mae  yr  Arglwydd  yn  tyngu  yn  ei  lid  na  chaent  f yned  i 
Ganaan,  ac  yn  eu  tynghedu  i  grwydro  y  Uanerchau  mwyaf 
annifyr  hyd  derfyn  eu  hoes.  Y  fath  siomedigaeth  !  Gweler  y 
fath  bechod  dychrynllyd  ydyw  anghrediniaeth !  Mae  yn  cau 
miloedd  Cymru  allan  o  well  lle  na  Chanaan.  Yn  helynt  Cades  y 
daeth  gwir  gymeriad  Caleb  i'r  golwg.  Yr  oedd  yn  ddyn  cywir  o'r 
blaen,  ond  yma  y  caed  y  prawf  ohono.    Amgylchiadau  6ydd  yn 


314 

profi  dynion.  Xis  gallwu  ddeall  ein  hunain  ond  fel  y  byddo 
treialon  yn  ein  dad-blygu.  Peth  o  werth  i  ni  yw  meddu  cyraeriad 
crefyddol  i  ddal  prawf.  Yn  y  teatyn  mae'r  Arglwydd  yn  rhoddi 
y  ganmoliaeth  uchaf  iw  wâs  Caleb,  ac  yn  sicrhau  iddo  yr  addewid 
o  wlad  Canaan.  Y  petfa  penaf  gan  y  Duw  mawr  mewn  dyn  yw 
ffyddlondeb.  Mae  yr  hanes  a'r  testyn  yn  llawn  o  addysg  i  ninau. 
4-    I.  Mae  taith  plant  ye  Israel  o'r  Aipht  i  Gaxaax.  yn 

DDRYCH  I  Nl  WBLBB  RHYWBETH  0  DAITH  GREFYDDOL   DYN  TRWY 

Y  byd  HWN.      Fe'n  cyfeirir  yn  fynych  at  y  daith  hon  am  ein 
haddysg. 

Teithicyr  ydym  oll  yn  y  bywyd  hwn.  Yr  ydym  yn  ym.-yniud 
yn  mlaen  i  ryw  gyfeiriad,  a  hyny  yn  gyíìyni — yn  llawer  cyflyniach 
nag  y  tybiwn — teithio  yyda.'r  train.  Yr  ydym  yn  myned  yn  gyíiym, 
ond  i  ba  le  ?  pa  f ath  ddiwedd  sydd  yn  nesâu  i  ni  ?  Nid  y w  pawb 
ar  yr  un  cyfeiriad. 

1.  Fel  y  daith  hono  yynt,  felly  mae  i'r  daith  yrefyddol  ei  chych- 
WTN,— Cryn  helynt  fu  cychwyn  Israel  o'r  Aipht.  Mae  i  fywyd 
crefyddol  ei  yyehwyn.  Mae  helynt  y  cyehicyn  yn  fyw  yn  nghóf 
rhai  o  hydTÿ  Diolch  am  gael  cychwyn. 

2.  Fel  y  daith  hono,  mae  i'r  daith  yrefyddol  ei  hamcan.— Myned 
i  Ganaan  oedd  amcan  Israel  wrth  gychwyn  o'r  Aipht.  Ond  mae  i'r 
daith  grefyddol  amcan  mor  uchel  a  myned  i'r  Xefoedd.  Dyma'r 
amcan  uwchaf  sydd  i  fywyd  crefyddol.  'Methu  difrifol  i  ni  fydd 
methu  y  Xefoedd,  a'r  cael  mwyaf  fydd  cyrhaeddy  Xefoedd.  Cotiwn 
fod  y  fath  le  a'r  Xefoedd  yn  bod.  >Y  mae  yn  bosibl  i  ni  fyned  yno, 
ac  mae  yn  bosibl  i  ni  fethu.  1  Y  byw  dedwydd  ydyw  i  ni  allu 
clcẁnio  fod  y  Xefoedd  i  ni  yn  gartref.  uJEin  hymanceddiad  ni  sydd 
yn  y  Xefoedd." 

3.  Fel  y  da.ith  hono  yynt,  mae  i'r  daith  yrefyddol  ei  hanhaws- 
derau. — Gẁych  y  cauai  yr  Israel  ar  làn  y  Môr  Coch  ;  ond  bychan 
y  gwyddent  am  y  blinderau  oedd  yn  eu  liaros.  Ond  mae  ifywyd 
crefyddol  o  hyd  ei  anhawsderau.  "  Trwy  lawer  o  orthrymderau  y 
mae  yn  rhaid  myned  i  mewn  i  deyrnas  Dduw."  "  Xis  gall  na  ddêl 
rliwystrau."  .Ma^  yn  dda  arnom  ni,  ond  mae  i  cfywydd  t>'y  t-i 
anhawsderau.  Ystyrier  y  fath  lanw  cryf  o  ddifaterwch  crefyddol 
sydd  genym  ni  yn  yr  oes  hon  i  rwyfo  yn  ei  erbyn.  A  rhwyfo  sydd 
raid  neu  fyned  gyda'r  llifeiriant. 

4.  Fel  yn  y  daith  hono,  felly  o  hyd,  nid  patob  *ydd  yn  cychwyn 
sydd  yn  cyrhaedd  y  pen.—Y  fath  luaws  o  blant  yr  Israel  a  gollodd 
ar  hyd  y  ffordd.  Mae  beddau  r  blýs,  dyfroedd  y  gynhen,  temtas- 
iynau  merched  Moab,  g^rthrytel  Corah,  aughrediniaeth  Cades,  o 
hyd  yn  myned  a'u  lluaws  !  Y  fath  nifei  a  welsom  ni  yn  cychicyn 
o'r  Aipht,  ond  yn  dyrysu,  yn  colli  ar  y  ffordd.     Y  dyrysu  mwyaf 


316 

oll  yw  dyrysu  gyda  chrefydd.     M  Y  neb  a  barhao  hyd  y  diwedd, 
hwnw  a  fydd  cadwedig." 

II.  TUAGAT  DROI  YN  LLWYDDIANNUS  YN  EIN  TAITH  GREFYDDOL, 
RHAID  I  NINAU  FEDDU  YR  UN  YSPRYD  ARALL  AG  OEDD  YN  CALEB. 

Yspryd  arall.  Nîd  oedd  pawb  yn  nghynulleidfa  Israel  o'r  un 
yspryd  â'u  gilydd.  Yr  oedd  yno  lawer  yn  cael  eu  blino  gan 
ysprydion  drwg  a  blinion  iawn — yspryd  anfoddog— yspryd  cyn- 
henus,  cwerylgar — yspryd  cynhenu  yn  erbyn  Moses  ac  Aaron. 
Gwnaed  Moses  ac  Aaron  y  peth  a  fynnnt,  ni  byddai  dirn  yn  bodd- 
loni  rhai.  Mae  yr  un  ysprydion  drwg  o  hyd  ar  eu  Uawn  gwaith  ac 
yn  peri  llawer  o  rlinder  yn  eglwysi  y  saint.  Blinderau  meicnol  yw 
ein  blinderau  ni  yn  yr  oes  hon  gyda  chrefydd.  Mae  rhy wrai  o  hyd 
yn  cael  eu  blino  gan  yspryd  croes,  anhydrin— yspryd  cecru  a 
chweryla.  Mae  rhywrai  o  hyd  yn  eu  gwaith  yn  tuchan  yn  erbyn 
Moses  ac  Aaron.  Ar  Moses  ac  Aaron  y  bydd  y  eicff  o  hyd  yn 
syrthio.  Druain  o  Moses  ac  Aaron  !  Wel,  edrychwn  o  ba  yspryd 
y  byddom.  Mae  y  Duw  mawr  o  hyd  yn  peri  i  ryw  ddaear  neu 
gilydd  agor  ei  safn  i  lyncu  cynulleidfa  Corah.v  Cofiicn,  fe  fỳn 
Duw  ei  eglwys  yn  lân.\  Felly  y  bydd  yn  niwedd  y  byd  hwn.  Duw 
a  ddenfyn  ei  angylion,  a  hwy  a  gynullant  "  ei  etholedigion  oddi- 
wrth  y  pedwar  gwynt,  o  eithaf  y  ddaear  hyd  eithaf  y  Xef." 

Yspryd  arall  !  Ni  waeth  hyny  na  mwy,  nis  gallwn  droi  allan 
yn  llwyddiannus  gyda  chrefydd  Crist  heb  ei  hyspryd.  Er  bod 
yn  llwyddiamius  gydag  unrhyw  beth,  rhaid  cael  yr  yspryd  priodol 
i  hyny.  Xis  gellir  gwneyd  morwr  o  ddyn  heb  yspryd  morwr,  na 
milwr  heb  yspryd  milwr,  na  masnachwr  heb  yspryd  masnach.  Xis 
gellir  trin  y  byd  heb  yspryd  y  byd.  Felly  hefyd  nis  gall  dyu 
wneyd  dim  i'r  amcan  uchel  gyda  chrefydd  Crist  heb  ei  hyspryd. 
Gwelsom  lawer  yn  ceisio,  ond  wfft,  mor  ddilun !  Llacio,  tram- 
gwyddo,  a  cholli  y  byddent.  "  Y  rhai  a  arweinir  gan  yspryd 
Duw,  y  rhai  hyny  sydd  blant  i  Dduw."  "  Ac  od  oes  neb  heb 
yspryd  Crist  ganddo,  nid  yw  hwnw  yn  eiddo  Ef."  I  fod  yn 
grefyddol,  nid  digon  yw  fod  genym  wybodaeth,  a  deall,  a  barn, 
cymeriad  a  swydd,  rhaid  cael  yr  yspryd  arall.  Corph  marw  yn 
llygru  mewn  amdo  prydferth  fydd  dyn  ar  y  goreu  heb  yr  yspryd. 
Llanwer  chwi  â'r  yspryd.  Ond  mae  yr  yspryd  bendigedig  hwn  i'w 
gael  i  bawb  sydd  yn  ei  geisio  ac  yn  ei  ddymuno. 

Yspryd  arall  !  Beth  ydyw  ?  Wel,  nis  gallwn  ni  wneyd  dim 
o  yspryd,  ond  fel  y  daw  i'r  golwg.  Y  modd  y  mae  yn  amîygu  ei 
hun  yn  y  gŵr  hwn  yw  mewn  meddicl  maicr  am  y  Duw  byw.  Yr 
oedd  Caleb  wedi  gweled  yr  anhawsderau  f el  ereill.  Gwelodd  yntau 
y  Canaaneaid  rhyfelgar,  y  dinasoedd  caerog,  meibion  Anac,  &c. ; 
ond  y  gwabaniaeth  tragywyddol  rhwng  Caleb  a'r  yspiwyr  ereill 


316 

oedd  ei  fod  ef  yn  gweled  Duw,  ac  yn  teimlo  nerth  geiriau  Duw, 
Awn  a  meddiannwn  y  wlad.  lë,  ond  beth  am  y  Cauaaueaid  rhyfel- 
gar,  y  diuasoedd  caerog,  a  meibion  Auac  ?  Beth  yw  pethau  felly  i 
Dduw  ?  Yr  Arglwydd  sydd  gyda  ni,  a  chyda  Duw,bara  i  ni  ydynt. 
^lGosodiad.  Cuddiad  cryfder  bywyd  crefyddol  ydyw  dyn  yn 
meddu  gallu  yn  ei  enaid  i  weled  Duw  a  theimlonerth  ei  air.  Trwy 
liyn,  mae  dyn  yn  gallu  ymnerthu  yn  yr  Arglwydd,  yn  nghaderuid 
ei  allu  Ef-  dyn  yn  gallu  ymgodi  oddiwrth  ygweledig  at  yr  anwel- 
edig,  oddiwrth  yr  ainserol  at  y  tragywyddol,  oddiwrth  y  dynol  at 
y  Dwyfol.  Yn  ngrym  y  nerth  yma,  mae  y  rhwystrau,  pa  mor 
olygus  bynag,  yn  chwalu  ac  yn  difianu.  Am  Moses  y  dywedir, 
"  Efe  a  ymwrolodd  fel  un  yn  gweled  yr  anweledig."  "  Trwy  ffydd, 
Moses,  wedi  myned  yn  fawr,  a  wrthododd  ei  alw  yn  fab  merch 
Pharaoh."  Ond  pa  fodd  y  gwnaeth  beth  felly?  Edrych  yr  oedd 
efe  ar  daledigaeth  y  gwobrwy.  Trwy  feddu  yr  yspryd  arall  hwn 
mae  dyu  yu  gallu  esgyn  i  dẃr  clir  i  gael  golwg  ëang  ar  deyrnas 
Dduw ;  nid  golwg  arni  yn  ei  chysylltiad  â'r  byd  hwn— golwg 
gymylog  sydd  yma— ond  yn  hytrach  yn  ei  chysylltiad  â'r  byd  a 
ddaw— edrycher  ar  y  daearol  ac  ar  y  presenol  yu  ngoleuni  y  byd  a 
ddaw.  Dyma  Ue  y  mae  ei  gryfder.  Mae  ffydd,  yn  y  fan  yna,  yn 
ymylu  ar  fod  yu  hollalluog,  o  achos  nerth  Duw  ydyw  ei  nerth  hi. 
Dywed  yr  Apostol  Paul,  ar  ol  traethu  ei  auhawsderau  ef  a'i  frodyr, 
"  Eithr  uid  ydym  yn  pallu  tra  na  byddwn  yn  edrych  ar  y  pethau 
a  welir,  ond  ar  y  pethau  ni  welir.v 

Wel,  nis  gallwn  ni,  yn  yr  amser  hafaidd  hwn,  droi  allan  yn 
llwyddiannus  yn  ein  taith  grefyddol  heb  yr  yspryd  arall  hwn. 
Bydded  y  wybodaeth  a'r  gallu — y  synwyr — y  peth  y  byddont, 
aiff  y  dyn  a'i  grefydd  ar  ei  hochr  i  ry  wle.  "Am  uad  oes  gauddo 
wreiddyn  ynddo  ei  huu  pau  ddél  erledigaeth,"  rhywbeth  croes,  "  yn 
y  fan  efe  a  rwystrir." 

Ym'Iiyd  aiíall.  WeJ,  rhyw  ysprydiaeth  òd  ydyw.  Awn  a 
meddiannwn  y  wlad.  Y*}>ryd  myned.  Mae  y  dyn  sydd  yn  meddu 
yr  yspryd  arall  hwn  wedi  ei  feddiannu  â  rhyw  yspryd  myned. 
Mae  am  fyned,  doed  a  ddél.  Nifl  gall  aros.  Y  mae  yn  gyfranog 
o'r  dduwiol  anian,  nc  mae  ynyned  yn  beth  naturiol  iddo.  Nifl  gall 
beidio.  Mae  tynu  yn  ol  allan  o'r  cwestiwn.  Dyna  fe  ar  unwaith. 
Dyna  ddyn,  mae  ryw  anian  o'i  fewn,  mae  am  wasauaethu  Duw,  am 
fyw  yn  dduwiol,  am  weddi'o,  am  gymeryd  poen  er  mwyn  enw  yr 
Argìwydd  Iesu,  ac  am  gilio  oddiwrth  ddrygioni.  Ac  nis  gẃyr 
lawer  pryd  paham  !  "  Nid  rhag  ofn  y  gosb  a  ddêl,  nag  am  y  wobr 
chwaith,"  er  fod  yicobr  a  choẃ  yn  cael  eu  teimlo  ganddo  i'r  byw. 
Ond  y  mae  yn  ei  enaid  rywbeth  arall,  dan  y  cwbl,  cryfach  na'r 
cwbl.     Mae   yn  gyfranog  o  yspryd  arall,  o'r  dduwiol  anian  ;  am 


317 

hyny,  nis  gall  beidio  myned—  dyna  ei  anian—  dyna  ei  dynfa— dyna 
ei  nerth.  Dyna  hên  bererin  wedi  dilyn  Crist  a'i  grefydd  er's  llawer 
dydd.  Gofynwn,  paham  hwn  a  hwn,  neu  hon  a  hon,  yr  ydych 
wedi  dilyn  y  grefydd  yma  trwy  faith  flynyddoedd?  Ai  ofn 
myned  i  uffern,  ai  disgwyl  cael  myned  i'r  Xefoedd  ?  AYel,  mae 
Xefoedd  ac  uffern  yn  eiriau  pwysig  ganddynt.  Ond  y  gwir  ydyw, 
mae  cariad  Crist  wedi  myned  a'u  hyspryd.  Pe  gof  ynid,  "  A  fynwch 
chwithau  hefyd  fyned  ymaith  ?  "  Mae  yr  ateb  yn  barod,  "  At  bwy 
yr  awn  ni?  "-/-Hên  flaeiior  yn  ceisio  bargeiuio  gyda  hén  clrwaer  am 
ei  chrefydd,  yn  cael  allau  nad  oedd  digon  -wedi  ei  grëu  gan  Dduw  i 
bryuu  ei  chrefydd  hi  er  saled  ydoedd. 

III.   CYNYRCH  NATURIOL  YB  YSPRYD  ARALL  HWN  YW  CYFLAWN 

ddilyn.  Dyma  ddarnodiad  cryno,  cyflawu  o  gymeriad  gwir 
gref yddol — cyjìa  um  ddüyn . 

Cyflawn  ddilyn.  Dilyn  yn  gysou.  Elfen  werthfawr  a 
phwysig  yn  nghymeriad  crefyddol  dyn  ydyw  cysondeb.  Mae 
anwadalwch  yn  cael  ei  gondemnio  yn  Xgair  Dirw,  yu  mhob  modd. 
Gŵr  dau  ddyblyg  ei  feddwl  sydd  anwastad  yn  ei  holl  ffyrdd. 
Plantos  yn  bwhwman,  sèr  gwibiog  yn  gwibio  o'r  naill  syniad  i'r 
llall,  o'r  naill  blaid  i'r  llall.  Dynion  sefydlog  sydd  yu  cadw  byd 
a  chrefydd  wrth  eu  gilj-dd.  Pe  byddai  pawb  mor  anwadal  a  rhai, 
ni  byddai  yma  drefn  ar  na  byd  na  chrefydd.  Bobl  ieuainc  sydd 
yn  yr  act  o  ffurfio  cymeriad,  dysgwch  f od  yn  gyson.  \  Dyn  cyson 
gyda  chrefydd,  yw  dyn  yr  un  o  hyd.  Y  cyriawn  a  ddeil  ei  ffordd 
— dyn  yn  ei  le— gyda'i  waith — wrth  ei  bost,  a  hyny  yn  gyson.— 
D}Ti  yn  dal  ei  dreri  ar  dỳnT*/vOs  athraw — athraw  cyson.  Os 
addoli  Duw  yn  y  teulu,  gwneyd  hyny  yn  gysou.  Os  diljm 
moddion  gras,  gwneyd  hyny  yn  gyson.  Dyn  cyson  gyda  phobpeth. 
Pa  le  yr  oedd  hwn  a  hwn,  riid  oedd  yn  y  moddion?  Pa'm  y 
gofynir?  Am  na  bydd  eu  lle  byth  yn  wâg.  Mae  cysondeb  gyda 
phethau  bychain  yn  proô  cywirdeb  gyda  phethau  micy — "Y 
neb  sydd  ffyddlawn  yu  y  lleiaf.  sydd  ffyddlawn  hefyd  mewn 
Uawer." 

Cyflawn  ddilyn  yw  dilyn  yu  mhob  man.  Dyn  a'i  gymeriad 
crefyddol  yn  y  golwg  pa  le  bynag  yr  elo.  Gan  fod  ei  grefydd  yn 
ei  yspryd,  nid  cochl  i'w  diosg  a'i  rhoi  yn  ol  fel  y  byddo  yr 
amgylchiad  mohoni.  Dywedir  fod  nód  y  bwystfil  ar  gledr  llaw  ei 
ddilyuwyr  i'w  daugos  a'i  chuddio  fel  bo'r  amgylchiad.  Ond  am 
ddilynwyr  yr  Oen,  dywedir  fod  ei  enw  Ef  yn  ysgrifeuedig  ar  eu 
talcenau  yn  amlwg  i  bawb.^Dyna  ddyn  hawdd  i'w  adnabod.  Aed 
i'r  lle  yr  elo,  mae  ei  gymeriad  crefyddol  yn  y  golwg — yn  ei  dý — 
gyda'i  waith — yu  y  siop — ar  y  station — yn  y  train — aed  i  anialwch 
trefydd  mawrion— aed  i  1p  neillduol  am  holidays — aed  i  America — 


S18 

i  Awstralia,  rnae  ei  gymeriad  crefyddol  yntori  allan  ae  yn  llewyrchu. 
Xid  rhaid  i'r  peth  yna  wrth  gongl  i  bechu — wrth  ddrws  cefn  mewn 
tỳ  tafarn — cyflawn  ddilyn.      """""" 

Cyflawn  ddilyn.  Dilyn  trwy  bobpeth,  a  dilyn  er  pobpeth. 
Cyfarfod  â  llawer  o  wahanol  dymhorau,  gwahanol  dywydd,  a 
gwahanol  dreialon—dilyn  er  hyny—twy  barch,  trwy  anmharch, 
trwy  glod,  ac  anghlod.  Weithia'i  yn  ddydd,  weithiau  yn  nos— haf 
— gauaf — ond  cyflawn  ddilyn.  Y  byd  hwn  weithiau'n  gwgu,  weith- 
iau  yn  gwenu  ;  profedigaethau  a  threialon  yn  dilyn  eu  gilydd — 
adfyd  a  thrallod — ond  dilyn  er  hyny.  Cyfarfod  â  chwerwder 
chwerw  yn  y  cysylltiad  teuluaidd,  cael  siomedigaethau  cás  yn  y 
rìntai  grefyddol,  a  chael  mwy  o  siomedigaethau  ynddo  ei  hun  nac 
yn  mhawb,  ond  cj-flawn  ddiiyn  er  hyny. 

"  Trwy  Baca  tua  Seion, 

Teithio'r  wyf ; 
Er  wylo  dagrau  heilltion, 

Teithio'r  wyf  ; 
Er  Satan  a'i  ddichellion, 
Er  clwyfau  ac  archollion, 
Yn  nh^'  fy  ngaredigion, 

Teithio'r  wyf  ; 
Y~n  nghyda'r  pererinion, 

Teithio'r  wyf . 

"  Er  oerni  nos  a  th'wllwch, 
Teitlúo'r  wyf ; 
Ffyrdd,  drysni,  ac  anialwch, 
Teitlúo'r  wyf ; 


A  llawer  awr  o  dristwch, 

Teithio'r  wyf ; 
Er  oll,  yn  fyw,  rhyfeddwch, 

Teithio'r  wyf ." 

Onid  oes  yma  esiamplau  byw  o'r  ffyddlondeb  yma  i  Grist  a'i 
grefydd  ?  Dyma  nif er  fechan  o  hên  bererinion  Seion  wedi  gadael 
yr  Aipht  yn  gynar  yn  eu  hoes,  wedi  cael  y  fraint  o  yyjiawn  ddilyn 
îrwy  bob  gwahanol  dywydd  a  gwahanol  dreialon,  wedi  ymladd 
llawer  brwydr  â  gelynion  ffyrnig  o  fewn  ac  o  faes— ofnau  ac 
amheuon — ond  o'r  diwedd  wedi  cyrhaedd  i  rosydd  Moab ;  y  daith 
yn  tynu  at  y  pen.  A  dyna  eu  profiad,  "  Dal  fi,  Arglwydd,  dal  fi 
ronyn,  ni  raid  i  ti  ddal  yn  hir,"  &c.    0  !  deulu  dedwydd ! 


319 

IV.  Mae  i'h  cyflawn  ddilyn  hwn  ei  fawb  wobr.  Yr 
urddas  goruchel  a  rydd  Duw  ar  y  gŵr  hwn,  Caleb,  oherwydd  ei 
ffyddlondeb. 

Fy  nyicâs  Caleb.  Y  Duw  niawr  yn  dywedyd  am  ei  greadur  bach 
dyn,  Fy  nyicâs  !  Pa  urddas  tebyg  i  hyn  !  Xid  yw  holl  urddas  a 
theitlau  daearol  yn  ddim  o;u  cydniharu  â  hyn.  Md  oes  neb  yn 
gallu  cario  eu  hurddas  a'u  teitlau  daearol  yn  mhellach  nag  angau. 
Ond  dyma  urddas  ddaw  gyda  ni  i'r  byd  a  ddaw.  M  Da,  was,  da  a 
ffyddlawn,"  fydd  y  peth  cyntaf  â'n  cyferfydd  ar  ol  croesi  trwodd. 
líeddyliwch  am  yr  adeg  y  bydd  y  ffyddloniaid  yn  derbyn  eu 
gwobr.  "  Dygaf  ef  i'r  tir."  Bu  ef  yn  ffyddlawn  i  mi,  byddaf 
tínau  yn  llon'd  fy  addewid  iddoyntau.  Y  ffyddloniaid  yn  cyrhaedd 
adref.  |  Mae  cyrhaedd  adref  yn  deimlad  hapus  iawn  yn  y  bywyd 
hwn.  Felly  i"r  mòr-deithiwr  a'r  milwr  ar  ol  bod  am  flynyddoedd 
yn  y  gwasanaeth  tramor— ond  yn  cyrhaedd  adref.  Ond  drych  rhy 
wan  ydyw  i  ddaugos  teimlad  y  pererin  ffyddlon  wedi  bod  yn  hir 
yn  mheryglon  taith  yr  anialwch,  ac  o'r  diwedd,  wedi  cyrhaedd 
adref,  cael  troi  ato  ei  hun  a  dywedyd,  Wel !  wel !  wel !  dyma  fi  yn 
y  Xef oedd  o'r  diwedd  !  !  Dyma'r  Xef oedd !  a  dyma  finau  ynddi  ! 
Dyma  ysprydoedd  y  cyfiawn,  y  rhai  a  berffeithiwyd,  a  minau  mor 
berffaith  a  hwythau.  Yr  wyf  yn  eu  hadnabod  er  nas  gẁn  pa 
fodd !  ^  Ond  dyma  fy  Xgwaredwr  a'i  lygaid  siriol  arnaf,  ac  yn  fy 
nghroesawu  â  gwenau  ei  gariad. 

M  O  f ryniau  Caersalem  ceir  gweled 
Holl  daith  yr  anialwch  i  gyd,"  &c. 

Yr  hên  ffyddloniaid,  peidiwch  ag  ofni  y  diwedd,  cewch  eich 
Duw  yn  llon'd  ei  addewidion. 

Bobl  ieuainc  crefyddol,  ymroddwch  iddi,  yr  ydych  wedi  cychwyn 
yn  dda,  rhedwch  yn  dda,  peidiwch  ag  ymdroi,  a  gochelwch  droi  ar 
ddê  nac  ar  aswy.     Eicch  rhayoch. 

T  cyfryic  sydd  eto  heb  gychwyn,  goddefwch  air  y  cyngor,  "  0 
ddinas  distryw,  brysiwch,  ffowch  ;  ar  y  gwastadedd  nac  ymdrowch." 
Tyred  gyda  ni,  a  ni  a  wnawn  ddaioni  i  ti. — Amen. 


YE     ASEN     WYLLT. 

"  Asen  icyllt  icedi  ei  chynefino  cür  aniahcch,  icrth  ddynunüad  ei 
chalon  yn  yfed  ywynt,  icrth  ei  hachlysur  picy  a'i  try  ymaith  ?  pawb 
tír  a'i  ceisiayìt  hi.  nid  ymfiinant ;  yn  ei  mis  y  cânt  hi."— Jer.  ii.  24. 

Mae  yr  ymwneyd  a  f u  rhwng  yr  Arglwydd  ac  Israel  yn  ddrych  i 


320 

ni  weled  ein  hunain.  I  Nyni  bellach  yw  y  bobl  y  bu  cymaint  o 
helynt  cydrhwng  yr  Arglwydd  a  hwy  yn  yr  Hên  Destament,  a 
nyni,  erbyn  hyn,  yw  y  rhai  y  mae  yr  Arglwydd,  drwy  y  prophwydi, 
yn  cwyno  cymaint  o'u  herwydd.  Pa  ffaf rau  Dwyfol  ga'dd  yr  hên 
genedl  hono  na  chawsom  ninau  eu  cyffelyb?  A  pha  gŵyn  fu  gan 
yr  Arglwydd  yn  erbyn  y  genedl  hono  nad  oes  ganddo  gwynion 
cyffelyb  yn  ein  herbyn  ninau  ?  Ac  onid  ydym  ninau  hefyd  yn  yr 
un  perygl  o  gael  ein  gadael  i  redeg  i'r  canlyniadau  echrys  yr  aeth 
yr  hên  genedl  wrthnysig  hono  iddynt  ? 

Er  mantais  i  ni  ddal  ein  hunain  yn  y  drych  hwn,  y  mae  yr 
Arglwydd  yn  fynych  yn  personoli — yn  llefaru  wrth  Israel  yn  y 
person  unigol—tydi,  ac  felly  y  gwna  yn  y  testyn  hwn. 

Yn  y  geiriau  hyn,  mae  yr  Arglwydd,  drwy  y  prophwyd,  yn 
rhoddi  darluniad  barddonol  o  wallgofrwydd  cenedl  Israel  gydag 
eilun-addoliaeth.  Dyma  oedd  eu  pechod  parod  hwy.  Cyffelybir 
hwy  yma  i'r  creaduriaid  gwylltaf  yn  eu  hadeg  wylltaf.  Oni 
byddwn  yn  synu  atynt !  Er  eu  ceryddu  a'u  gwaredu,  byddant  yn 
y  f au  yn  rhedeg  yn  wallgof  i'r  un  pechod  drachefn.  Ond  edrychwn 
gartref .  Mae  genym  ninau  ein  pechodau  parod.  Onid  y  w  eilunod 
wedi  eu  certio  ar  y  galon  yr  un  mor  ddrygionus  ac  eilunod  wedi  eu 
cerfio  ar  bren  a  maen  ? 

Yr  ydym  wedi  cymeryd  y  geiriau  hyn  yn  destyn  am  eu  bod  yn 
ddarlun  byw  o  genhedlaeth  wyllt  ac  afreolus  yn  ein  hardaloedd 
a'n  gwlad.  Tybiwn  fod  y  Cymry,  fel  cenedl,  yn  tra  rhagori  ar 
genedl  Israel  yn  eu  hadegau  goreu.  Mae  yn  mhlith  ein  cenedl 
luaws  mawr  o  drugaredd  yr  Arglwydd  o  bob  oed  a  gradd,  pobl 
ieuainc  yn  gystal  ac  ereill,  yn  ymddwyn  yn  Gristionogol,  yn  ofni 
Duw,  yn  ei  wasanaethu  Ef,  yn  bobl  briodol  i'r  Arglwydd.  I  Dduw 
a'i  râs  y  byddo  y  diolch.    Efe  a  wnaeth  y  gwahaniaeth. 

Ond  o'r  ochr  arall,  er  amled  ein  manteision  crefyddol,  y  mae 
genym  genhedlaeth  wyllt  ac  afreolus  iawn,  er  pobpeth  yn  gwallgofi 
i  bob  hylldod  pechadurus.  Xid  pobl  ieuainc  yn  unig  ydynt,  ond 
gwýr  a  gwragedd,  yn  ymddwyn  yn  hollol  fel  pe  na  byddai  na  Duw 
nac  enaid,  na  barn  na  byd  arall  yn  bod.  Y  mae  ein  testyn  yn 
ddarluniad  byw  ohonynt.  Camel  buan  ydwyt— asen  wyllt  wedi  ei 
chynefino  â'r  anialwch,  &c.  Xid  dychymyg  barddonol  sydd  genym, 
ond  ffaith  rhy  amlwg  i'w  gwadu  na'u  chuddio.  Gall  dynion  da  yn 
briodol  ddywedyd  yn  awr  fel  y  Salmydd  gynt,  "  Gwelais  y  tros- 
eddwyr  a  gresynais."  Onid  ydynt  yn  hawdd  eu  giceled?  Nid  un 
yma  ac  un  acw,  ond  yn  lluaws  yn  mhob  cyfeiriad,  ac  ar  bob 
achlysur.  Mae  y  genhedlaeth  wyllt  hon  i'w  gn-eled  a'u  clywed — 
yn  lluaws— yn  y  dref— ar  y  pentref— ar  yr  heol— ar  y  ffyrdd— yn 
y  train— ar  y  station.     Bydd  ganddynt  eu  cynulliadau,  ar  gongl  yr 


321 

heol,  ar  y  groesffordd,  &c,  a  golwg  galed,  anystyriol,  gellweirus, 
geir  arnynt,  yn  ddiofn  Duw,  ac  yn  ddibarch  i  ddynion.  Y  mae 
rhyw  fanau  penodol  yn  mhob  tref  a  phentref  lle  bydd  y  gwylliaid 
hyn  yn  tyru  al  eu  gúyáà-^  JBistedd/a  gwatwarwyr  !  M  Ac  0:  y 
siarad  ynfyd,  y  cellwair  ffol,  y  coeg-ddigrifwch,  llw  a  rhêg  ar  ben 
pob  gair,  yr  hyfdra  ofnadwy  ar  enw  y  Duw  byw  !  "  Dy  elynion  a 
gymerant  dy  enw  yn  ofer."  Dyma  y  ffaith.  Yr  ydym  ni  yn 
gweledllawer,  ond  beth  pe  gwelem  y  cwblf  Beth  pe  gwelem,  a  phe 
clyweni  yr  hollhylldod  annuwiol  yn  nhai  cyfeddach  y  wlad  am  un 
nos  Sadwrn  setìo  f  Ond  mae  Duw  yn  gweled  ac  yn  clywed  y  cwbl. 
A  rhaid  bod  amynedd  yr  Anfeidrol  fel  Efe  ei  hun  pan  yn  goddef  y 
fath  ddirmyg  arno  ! 

-Mae  geiriau  y  testyn  yn  ddarluniad  byw  o'r  genhedlaeth  wyttt  yr 
ydym  yn  eyfeirio  ati.  "  Carnel  buan  ydwyt  yn  amyylcha.  eiffyrdd!  " 
Dyna  nhw  !  y  genhedlaeth  wyttt  yn  rhedeg  yn  wallgóf,  ar  drawe  ac 
ar  hyd,  heb  gydnabod  na  chlawdd  na  therfynau.  Nbdwedd  y 
genhedlaeth  wyttt  yw  afreolaeth.  Mae  yn  anobeithiol  cael  un  math 
o  ddisgyblaeth  arnynt  Nid  ydyw  rheolau  teuluaidd,  lle  ceir  hwy, 
na  rheolau  cymdeithasol— moesolnachrefyddol— yu  cael  un  effaith 
arnynt.  Meibion  a  merched  Belial  ydynt,  heb  iau  arnynt  Nid 
ydynt  wedi  eu  dal  na'u  dofi  erioed  gan  ddim  na  neb.  Bu  rheol 
hwy  yw  penrhyddid  ;  dilyn  eu  tueddiad  llygredig  yn  wallgof,  ac 
yn  ddall  i  bob  eanlyniad.  Dyna  eu  rheol  hwy,  a  dyna  reol  y  diafol 
iddynt.    Ac  y  maent  gauddo,  druain,  wrth  ei  ewyllya  ! 

"  Âsen  wyttt  wedi  ei  ehynejmo  á'r  anialireh."  Yr  asyn  yw  y 
creadur  mwyaf  hurt,  ond  mae  yr  asen  wyttt  yn  fwy  felly  na'r  un 
o'i  rhywogaeth.  Asen  wyttt-  ac  aeen  wyllt  yn  yr  anialwch!  Pwy 
all  wneyd  dim  o'r  fath  greadur  ?  Y  mae  ei  dal  a'i  dofi  allau  o'r 
cwestiwu.  Ac  eto  dyma  y  fath  bethau  gwylltion  ac  anhydrin  sydd 
yn  Iluosogi  yn  ein  hardaloedd.  Dynion  ieuaiuc,  meibion  a  merched, 
gwỳr  a  gwragedd,  rhai  hardd  o  bryd,  mewu  diwyg  dda,  blodau  ein 
cenedl,  yn  gwneyd  asynod  ohonynt  eu  hunain!  Tybia  ycreadur 
dwl  na  bydd  ddim  yn  llanc  heb  fod  yn  ddigon  swagger—jn  hŷf— 
yn  ddibarch  o  bawb  ereill— oni  bydd  llŵ  a  rhêg  bob  yn  ail  gair— a 
chymeryd  enw  y  Duw  mawr  yn  ofer  ar  ben  pob  stori — oni  bydd 
pibell  yn  ei  gêg  a  diod  feddwol  yn  meddalu  ei  ben.  Er  ceisio 
gwneyd  ei  hun  yn  llanc,  rhaid  i'r  creadur  gael  gwneyd  ymaith  â 
hyny  o  ddyn  sydd  ynddo.  Ac  eto  mae  genym  ferched  ieuainc  digon 
ynfyd  i  roddi  eu  meddylfryd  ar  asynod!  Ow,  druain  :  Yn  wir 
mae  cyffelybu  y  fath  greaduriaid  i  greadur  direswm  yn  sarhâd  ar 
y  creadur  direswm.  Da  y  dywedodd  un,  M  Y  creadur  meddw  wedi 
syrthio  i'r  ffos,  a'r  mochyn  yn  ei  basio  fel  gẁr  bonheddig  !  "  Os 
oes  yma  neb  yn  ateb  i'r  darlun,  dymunem  godi  cywilydd  arnynt. 
v 


822 

Ond  y  raae  gradd  mewn  hyfdra  annuwiol  sycìrì  yn  gwneyrì  nas  gall 
dynion  gywüyddio. 
"  Wrth  ddynwniad  eichalon  yn  yftd  gwynt?    Dyma  eto — ÿfed 

gwagedd!    Dymuniad  calon  y  creadur  gwyllt  yw  cael  digon  o  ryw 

wagerìd.  siarad  gwagedd,  gwranrìo  gwagedd,  canu  gwagerìrì,  cyfar- 
fod  gwagerìrì.  Ni  bydd  rìarlith,  na  chyfarforì  canu,  na  choncert, 
fawr  o  beth  oni  bydd  eu  haner  o  wagerìrì.  Ac  os  ceir  gwagerìd 
niewn  pregeth,  rìyna  gofìr.  Os  ceir  llyfr  a  rìigon  o  wagerìrì  ynddo, 
rìyna  y  llyfr  y  bydd  blâa  arno.  Y  mae  ganddynt  bob  manteiaion  i 
yferì  gwybodaeth  a  >yn\vyr,  onrì  nirì  oes  gan  yr  asynod  gwyUtion 
flâa  ar  rìrìim  ond  ar  yfed  gwagedrì.  Y  fath  lu  mawr  syrìrì  yn  hyw 
ar  wagerìrì,  a  hyny  yn  nghanol  sylwerìrìau  ! 

"  Wrih  ei  hachlysur  pwy  a.'i  try  ymaith  t "  Rhairì  i*r  creadur 
gwyllt  gael  ei  ffordrì  ei  hun  er  neb,  doerì  a  drìelo.  Nid  oes  ar  y 
rìdaear  drìim  mor  rìrìifrifol  a  borì  rìynion,  mewn  gwlarì  fel  hon,  yn 
mynu  rìilyn  eu  harferion  pecharìurus  er  pobpeth  a  wueir  i  gei>i<>  eu 
gwarerìu.  Er  pob  ymrìrech  a  wneir  i'w  sobri,  eto yn  mynu  y  rìafarn, 
y  diotta  a'r  merìrìwi,  mynu  mathru  Sabbothau,  mynu  y  llwon  hyll, 
a  mynu  cablu  enw  y  Goruchaf,  mynu  rìilyn  eu  pechorìau,  a  mynu 
pechu  yn  rhyfygus.  Dy werìwch  wrth  y  yenheälaeth  wyllt  am  beidio 
mynychu  y  tai  cyfeddach,  am  ochel  y  cynulliarìau  llygredig,  am 
beidio  mynerì  i  grwyrìro  ar  y  Sabboth,  yr  un  peth  fyrìrì  a  dywedyd 
wrth  yr  afon  ara  rìroi  yn  ei  hol  :  Pwy  a'i  try  ymaith  ?  Oeir  forì 
pawb  yn  ceisio,  a  phawb  yn  methu.  Onirì  oea  rhyw  olwg  hŷf  iawn, 
beiddgar  ofnarìwy  ar  annuwiolrìeb  ac  annuwiolion  yn  y  tir  ?  Byw 
y  maent  yn  hollol  fel  pe  na  byrìrìai  na  Duw,  nac  enairì,  na  barn,  na 
byrì  arall  yn  borì.  Y  mae  rìynion,  er  pobpeth,  yn  rhuthro  yn  mlaen 
mewn  pechu  rhyfygus,  yn  rìdall  hollol  i  bob  canlyniadau. 

A'r  hyn  syrìrì  yn  «lrìifrifol  eto,  y  mae  y  gcnhedlaeth  icyìlt  hon  o 
hyd  yn  cynyddu !  Dyna  luaws  mawr  o  fechgyn  a  genethorì  yn 
cael  eu  parotoi  ar  hyd  ein  pentrefi,  megys  o'u  mebyd  i  luosogi  a 
chwyddo  y  fyddin  rìrìu. 

uPû  ■'■•  'ant  hi,  nid  yrnflinant."     Mae  j^awli   syrìrì  yn 

c-i-io  dal  a  dofi,  a  lleshau  y  genhcdlaeth  wyììt  hon  yn  anobeithio 
llwyddo,  pob  moddion  a  arf erir  genym  yn  aflwydda  Y  mae  pob 
pregethu,  pob  cynghori  a  rhyburìrìio,  yn  arlwyrìrìo  ;  ánt  ymaith  o'r 
bregeth  fwyaf  difrifol  fel  o'r  chwareurìÿ.  Y  mae  holl  ymrìrechion 
yr  fsgol  Snl  yn  fethiant,  felly  o  leiaf  i  olwg  dynion.  Yr  yrìym 
trwy  yr  rlt->  wedi  bod  yn  cymhell  llwyr-ymataliarì  a  dirweai 
yr  unig  f'  bri  merìrìwon,  ac  i  warerìu  ereill  rhag  syrthio 

i'r  dinystr  ofnadwy,  onrì  mor  aflwyrì<liannus  fuom  :  Buom  yn 
cynyg  fel  hyn,  ac  yn  treio  fel  arall,  onrì  y  cwbl  yn  fethiant.  Er 
cael  lluaws  i  arwyddo  ac  i  arwyrìrìo,  eto  -  rwydd 


323 

yn  y  gerihêdlaeth  icyllt  i  dclal  at  eu  hymrwymiad  aui  fis.    Xid  yw 

arwyclclo  yr  ymrwymiad  ruwyaf  difrifol,  a'i  dori,  oud  chwareu  yn 
eu  golwg.  Mae  rhieni — ttawer  o  rieui — wedi  bod  yn  cynghori  ac 
yn  ceryddu,  trwy  dêg  a  thrwỳ  fygwth,  ond  er  pobpeth  yn  gorfod 
bod  yn  dystion  o  weled  eu  plant  yn  troi  allan  yn  galed,  yn  anuf udd, 
yn  annuwiol,  ac  yn  dianc  ymaîth  i'r  anialweh  !  A  dyma  y  prawf, 
Onid  ydyw  yr  annuwiolion  cyhoeddus  o  hyd  yn  cynyddu,  ac  annuw- 
ioldeb  o  hyd  yn  cryfhau  ?  Byddwn  weithiau  yn  y  brofedigaeth  o 
anobeithio  am  ein  cenedl,  ac  i  ddywedyd  fel  Jeremiah,  "  Yfwch,  a 
meddwch,  a  chwydwch,  a  syrthiwch,  ac  na  ehyfodwch."  "  Paicb 
a.r  ei  ceisiant  hi,  nid  ymjlinant."  Mor  briodol  yw  y  gair  yn  Llyfr 
Job  i'w  gymhwyso  at  aseu  wyllt  yr  anialwch,  yr  hon  "  ni  wrendy 
ar  lais  y  geilwad,"  hi  "  a  chwardd  am  ben  lluaws  tref." 

Pa  gyfrif  sydd  i'w  roddi  dros  fod  y  fath  annuwioldeb,  y  fath 
hyfdra  annuwiol,  a  hwnw  yn  cynyddu,  mewn  gwlad  ac  oes 
sydd  mor  llawn  o  bob  manteision  crefyddol  a  moesol  ?  Ouid  oes 
driagl  yn  Gilead?  Onid  oes  yno  physigwr?  Pahamf  Onid  yw 
gair  Duw  yn  llon'd  ywlad?  Onid  oea  addoldai  gwych,  cyfleus, 
wrth  ddrysau  pawb,  yr  Efengyl  yn  cael  ei  phregethu  yn  ei  phur- 
deb  yn  mhob  bryn  a  bro  ?  Wel,  paham,  mewn  difrif,  y  mae  y  fath 
annuwioldeb  hŷf,  pen-uchel  yn  gallu  byw  heb  son  am  gynyddu 
mewn  gwlad  fel  hon  ?  Paham  y  mae  y  Duw  ruawr  yn  goddef  i'w 
Efengyl  focl  mor  aflwyddiannus  ?  A  ydyw  Efe  am  ein  gadael,  fel 
ceuedl,  i  ymgaledu  ruewn  auufudd-dod  ?  Gadawu  y  cwestiwu  fel 
yna  heb  ei  ateb. 

Oncl  dyma  y  darlun  yn  newid.  "  Yn  eimUycánt  hi"—y  daliant 
hi.  Mis  y  dal !  Daw  y  bywyd  pechadurus,  penrhydd,  gwyllt, 
annuwiol  i'w  ddiwedd.  Daw  y  creadur  gwyllt,  afreolus,  i'r 
dclalfa.  Nid  oes  dim  sydd  sicrach.  Wrth  weled  y  dyn  ieuanc  neu 
hên  mor  galed,  mor  annuwiol,  mor  ddibris,  mor  hŷf,  bydclwn  yn 
barod  i  ddywedyd,  Ha  !  mae  adeg  pur  wahanol  yn  dy  aros  !  "  A 
bery  dy  galon,  a  gryfhâ  dy  ddwylaw  yn  y  dyddiau  y  bydd  i  mi  a 
wnelwyfâthi?  Myfi,  yr  Arglwydd,  a'i  lleferais,  ac  a'i  gwnâf." 
Ni  odclef  Duw  i  aunuwiolion  Cymru  ei  ddirmygu  am  dymhor  maith. 
"  Na  fycld  rỳ  annuwiol ;  paham  y  byddit  farw  cyn  dy  amser  ?  " 

Mae  gan  yr  Árglwydd  dair  goruchwyliaeth  i  ddal  pechadur 
rhyfygus.  Fe  dclelir  rhai  gan  wasgfeuon  y  bywyd  hwn,  gau 
afiechycl  a  chystudcl,  a  gwasgfeuon  a  thlodi.  Bychan  y  meddylia  y 
genedl  wyllt  i  ba  gyf yngder  y  maent  yn  rhecleg.  Adwaenem  lawer 
ugain  mlynedd  yu  ol  oeddynt  mor  wyllt  ac  afreolus  ag  y  mynai  y 
diafol  iddynt  fód,  oncl  i  ba  iselder  o  gystudd  a  thlodi  y  maent 
wedi  eu  dw^Ti  erbyn  hyn  ?  Mor  dda  idclynt  pe  buasai  rhy w 
gymaint  o'r  arian  a  wariwyd  am  oferedd  i'w  cael  heddyw  !     Dy- 


:._'•; 


Y   DDAU   LWYDDIANT 


fydd  ciii  mater  yn  y  Bylwadau  canlynol,  llwyddo  gyda'r  byd  a 
llwyddo  gyda'r  enaid.    Y  mwyaf  o'r  ddau  ydyw  Uwyddiant  enaid. 

"  Dx  exaid  yn  llwyddo."  Mae  Ilwyddiant  enaid  yn  gynwysedig 
niewn  cael  gwir  grefydd,  myned  rhagom  mewn  cynydd  yn  y 
grefydd  hono,  ymgyfoethogi  mewn  gweithredoedd  da,  a  llwyddd  i 
gyrhaedd  hyder  am  ein  diogelwch  yn  nhrefn  grâs  Duw.  Y  fath 
dir  lawer  sydd  genym  eto  i'w  feddiannu  yn  y  cyfeiriad  crefyddol 
yma.    Yn  nglj'n  â'r  ddau  lwyddiant,  sylwir — 

I.  Mae  yn  ddigon  poêibl  Uwyddo  yn  y  naill  heb  l/r>/<l<l<>  yn  y  UaU. 
Gall  dyn  lwyddo  o  ran  ei  enaid,  a'r  llwyddiant  tymhorol  ar  ol. 
Ceir  y  dyn  gwir  grefyddol  yn  fynych  yn  ddyn  helbulus  gyda'r  byd, 
a'r  hên  chwaer  dduwiol  ynbywar  y  plwyf.  Enaid  iach  mewn  corph 
afiach.  Ond  os  yn  dlawd  duiuiol  y'th  alwyd,  na  fydded  gwaeth 
genyt.  Bu  dy  Warédwr  mewn  tlodi.  Oni  ddewisodd  Duw  dlodion 
y  byd  hwn  yn  gyf oethogion  mewn  ffydd  ? 

O'r  ochr  arall,  dichon  dyn  lwyddo  gyda'r  byd,  ond  ei  enaid  yn 
cael  ei  adael  mewn  culni  a  thlodi.  Medda  fedr  i  drin  y  byd,  ond 
ei  enaid  heb  gael  meddwl  na  gofalu  dim  am  dano.  Mae  cnnill  a 
chotti  gyda'r  byd  yn  eiriau  pwysig  ganddo,  ond  nid  yw  cadw  neu 
golli  yr  enaid  yn  pwyso  dim  ar  ei  feddwl.  Yr  enaid  gwerthfawr 
yn  cael  ei  adael  i  ddiafol  a  phechod  i  wneyd  a  fynont  ohono.  Onid 
y w  yn  resyn  fod  enaid  gan  lawer  ?  Ni  bu  ennill  y  byd  a  cholli  yr 
enaid  erioed  yn  fwy  yn  y  ffasiwn  nag  yn  bresenol. 

II.  Mae  cin  tcstyn  yn  llcd  awgrymu  fod  llwyddo  yyda'r  byd  heb 
hryddo  yyda'r  enaidyn  Uwyddiant  pcryglus.  Ilawdd  y  gallai  Ioan 
ddymuno  llwyddiant  tymhorol  Gaius,  gwyddai  fod  ei  enaid  yn 
llwyddo,  ac  felly  nid  oedd  berygl  i'r  pẁn  droi. 

Y  mae  pawb  am  fod  yn  iach,  ac  am  lwyddo  gyda'r  byd.  Nid 
oes  pall  ar  ddymv.no  hyny,  bid  a  fo.  Ond  mae  anturio  i  lwyddiant 
tymliorol  heb  fod  yr  enaidmewn  gafael  â'i  bethau  yntau,  yn  antur- 
iaeth  arswydlawn  o  beryglus,  yn  rbydebyg  i  anturio  i'r  mòr  mewn 
llong  heb  lyw.  Dyna  ddyn  yn  troi  allan  i'r  byd,  yn  rhoddi  ei  holl 
ymadferthoedd  ar  waith  i  lwyddo,  nid  yw  yn  gadael  un  gareg  heb 
ei  throi  er  cyrhaedd  ei  amcan.  Ond  y  mae  yr  enaid  ganddo  yn 
wág  o  ddylanwad  pethau  Dwyfol.  Mae  tynged  y  cyfryw  un  wedi 
ei  hysby.su  yn  barod.  "  Y  rhai  sydd  yn  ewyllyaio  ymgyfoethogi 
sydd  yn  syrtbio  i  brofedigaeth  a  magl."  Y  mae  yn  boddi  dynion  i 
ddinystr  a  cholledigaeth.  Hyn  yn  cael  ei  brofì  mewn  modd 
grymus  a  difrifol  yn  lianes  y  goludog  ynfyd  :i  wyaiwyd  i  wyddfod 
Dliw  noson  ei  ymff rost  wâg  ac  of er.  Wrthych  chwi,sydd  ynamcanu 
am    y    llwyddiant    tymhorol,    dywedwn,    amcenwch    hefyd    am 


327 

lwyddiant  enaid,  onidê  yn  wir,  y  drugaredd  fwyaf  â  chwi  fycld 
gweddio  am  i'ch  ffordd  niewn  Uwyddiant  fydol  gael  ei  cliau  i  fyny  â 
drain.  Da  chwi,  peidiweh  temtio  Duw  i'eh  triu  yn  arw.  Mor 
briodol  i  ni  ydyw  gorehymyn  Iesu  Grist,  u  Ceisiweh  yn  gyntaf 
deyrnas  Dduw  a'i  gyfìawnder  Ef ."  Y  ddau  gwestiwn  mawr  ydynt 
— I  ba  beîh  y  mae  dynion  mor  ymroddgar  gyda'r  byd  hwn  ?  Ai  er 
mwyn  cael  modd  i  fyw  ?  Ië,  ond  i  ba  beth  y  mae  dyn  yn  byw 
drachefn  ? 

III.  Afaey  testyn  yn  awgrymufodyn  bosibl  Uwyddo  gydá*r  ddan 
—yyda'r  byd  a  chyda'r  enaid  hefyd.  "  Yr  ydwyf  yn  dymnno  dy 
í'od  yn  llwyddo  fel  y  raa.e  dy  enaid  yn  Ilwyddo." 

Y  mae  syniad  ar  led  fod  byw  yn  wir  grefyddol  a  thrin  y  byd  fel 
ag  i  fod  yn  llwyddiannus  yn  y  ddau  mor  bell  oddiwrth  eu  gilydd, 
nea  y  mae  y  naill  o  hyd  am  ddyrysu  y  llall.  Mae  y  ffordd  yn  gûl 
rhaid  addef,  on<l  nid  yn  rhy  gúl  i'w  cherdded  yn  nghymhorth  grâs. 
Nis  gallwn  wneyd  dim,  o  ran  hyny,  heb  gymhorth  grás.  Mae 
tymher  wir  grefyddol  yn  dyfo.Lyn  help  ynllebodyn  rhwystr  i 
drin  y  byd.-  V  dymUer^grefyddol  yma  ydyw  yr  oreu  i  fyned  i'r 
capel  i  addoli,  ac  i'r.gẁely  i  farw,  ond  hi  hefyd  ydyw  yr  oreu  i 
fyned  i'r  farchnad,  i'r  >ìop.  i'r  maes,  &c.  (ìẁyr  y  merched  yn  dda 
y  deuant  i  ben  â'u  goruchwylion  teuluaiddfyn  llawer  mwy  hylaw 
pan  mewn  tymher  canij  penill  o  hymn.  Y  mae  gair  Duw  am 
gymeryd  oddiarnom  y  òaic/i  o  bryder  a  rhag-ofalon,  am  ein 
gwabardd  i  arfer  twyll  a  chamwrî,  ac  am  ein  batal  rhag  rhedeg 
i  anturiaethau  gwallgof,  a'r  fath  ymwared  i  ni  a'r  byd  fyddai 
hyny.  -     . 

O'r  ochr  arall,  mae  cymedroldeb  o  lafur  a  gofalon  bydol  yn  help 
i  fyw  yn  grefyddol.  C'amgymeriad  ÿdyw  tybied  pe  ceid  hamdden 
a  llonyddwch  gan  y  byd  hwn  y  gwneid  yn  amgen  gydag  achos  yr 
enaid.  Mae  colli  y  stir  a  wna  llafur  bydol  yn  y  meddwl  yn  dyfod 
yn  golled  i'r  enaid.  Profedigaeth  y  tawelwch  yna  fydd  segurdod 
ysj>ryd.  Y  mae  y  gelyn  yu  hoffi  y  sut  hwnw  ar  ddyn.  Fe  wna  y 
diafol  yapital  o'r  agwedd  yma  er  llwyddiant  ei  achos.  Ond  y  mae 
yn  bosibl  yn  nghymhorth  grâs  troi  llwyddiant  y  naill  yn  llwyddiant 
i'r  llall.  Mewn  trefn  i  hyny,  rhaid  troi  y  byd  hwn  yu  wasanaethgar 
i'r  byd  a  ddaw. 

IV.  Cymerwn  eia  cenad  i  droi  y  testyn  ychydiy  yn  ei  wrth-ôl,  er 
tynu  un  syhc  arall.  Pe  buasai  Ioan  yn  anfon  y  llythyr  at  luawa 
crefyddwyr  yr  oes  hon,  felly  y  buasai  yn  dywedyd,  *;  Yr  wyf  yn 
dymuno  f od  eich  eneidiau  yn  llwyddo,  f el  y  mae  eich  amgylchiadau 
bydol  yn  llwyddo."  Yr  ydym  am  gael  eich  sylw  at  beth  mor 
ymarferol  a  hyn.  Os  ydyw  o  ryw  bwys  genych  lwyddo  gydag 
achos  yr  enaid,  gwnewch  rywbeth  yn  debyg  gyda'ch  crefydd  ag  yr 


338 

ydyeh  yn  gwneyd  gyda'ch  pethau  tymliorol,  a  dyna  y  llwyddiant 
uchaf  a  mwyaf  bendigedig  wedi  ei  sicrhau. 

Mae  ffordd  llwyddiant  bydol  yn  awr  yn  agored  a  rhwydd,  felly 
hefyd  y  mae  genym  bob  cyfleìisdra  i  lwycldo  gyda'r  enaicl.  Y  mae 
i  bob  llwyddiant  ei  ddeddfau,  ac  mewn  cydffurtìad  â'r  rhai  hyn  y 
mae  ei  sicrhau. 

1.  Un  o  ddeddfau  llwyddiant  tymhorol  ydyw  diwyärwydd  a  gofal. 
Nid  ydyw  byth  yn  methu.  Y  mae  hon  hefyd  yn'un  o  ddeddfau 
Hwyddiant  enaid.    Y  mae  ein  iachawdwriaeth  o  râs,  ond  y  mae 

\spryd  y  grâa  wedi  ordeinio  moddton  çrds,  ac  nid  oes  llwyddo  i 

fod  gyda'r  enaid  heh  fod  yn  ddiwyd  a  chyson  gyda'r  moddion  a 
ordeiniodd  Duw  i  gynyrchu  y  llwyddiant  yma.  Heb.  vi.  11,  12. 
"  Enaid'y  diwyd  a  wneir  yn  f râs  "  mewn  ystyr  ysprydol  hefyd. 

2.  Decldf  arall  o  eiddo  llwyddiant  ydyw  gwneyd  y  goreu  o  bob- 
peth.  Y  fatli  gyfleusderau  sydd  genym  i  lwyddo  gyda'r  enaid. 
Bydded  i'r  enaid  gael  cluvar.eu-têg.  am  ei  ddiwrnod  ei  hnn,  ei  lyfr 
ei  hun,  ei  gyf arf od  ei  huBfsei  -fia^siandíaetìi'eì 'hun,  a'i  drysorfa  ei 
liun.  Mae  esgeuluso  .çyjgrf ócl  crefycldol  ÿÁ*  gj^lled  i  ac  yn  gam  â'r 
enaid.  y    Çj    / 

3.  Deddf  arall  o  eiddç»  llwỳddiant  tymkjfroẂdyw  prydlondeb— 
gwneyd  pobpeth.  yn  ef\adeg.  Y  mae  i'r  e/aicl  ei  dymhor,  dydd 
iachawdwriaeth,  amse'r^cŷmeradwy,  dyddJîwn  dy  ymweliad.  Mae 
tymhor  yr  enaid  yn 'fy£ac\uisicr.  IJn  inaid,  un  iachawdwriaeth, 
ac  un  adeg.     Mae  colli  yr  en'ai*Tin^svii/bolli  yr  adeg. 

4.  Diogelwéh  ydyw  un  arall  b  d.tíéddf au  llwyddiant  tymhorol, 
rhoddi  pobpeth  yn  ddiogel./'YSmaé  gan  Dduw  drefn  i  ddiogelu  yr 
enaid :  Heb.  vi.  18,  19.  Aéllwcli  fod  yn  dawel  a'r  enaid  gwerth- 
fawr  yn  y  perygl  o'i  golli  bytlT?    Yr  enaid  !  yr  enaid  !  ! 

^  Mae  llwyddiant  yr  enaid  yn  anrhaethol  fwy  pwyaig  i  ni  na  phob 
llwyddiant  arall.  Byr-barhaol  yw  yr  un  tymhorol  ar  y  goreu. 
"  Pan  ddél  angau  chwi  ffowch  ymaith,"  ond  bydd  yr  enaid  genym 
byth,  byth!  XLlafurio  i  ereill  wneir  yn  fynych  gyda  phethau 
tymhorol,  ond  bydd  llwyddiant  yr  enaid  yn  beth  i  ni  ein  hunain. 
Diwedcl  ein  hanes  yma  ydyw,  "  Y  dychwel  y  pridd  i'r  ddaear  fel  y 
bu,  ac  y  dyehwel  yr  yspryd  at  Dduw,  yr  hwn  a'i  rhoes  ef."  Pa  le 
y  byddi  di,  fy  enaid,  y  diwrnod  yna  ? 

"  Tragwyddoldeb  mawr  yw  d'  enw, 

Ti  yn  fuan  fydd  í'y  üe,"  &C. 


CABBNARFOS  :    ÀBGBAFFWYD   <-AX  J.   R.  BDWABDS,   IIIGII  STUK1  T. 


PLEASE  DO  NOT  REMOVE 
CARDS  OR  SLIPS  FROM  THIS  POCKET 


UNIVERSITY  OF  TORONTO  LIBRARY 


flf 


mmwmá 


\  ■ 


Itfl 


pi 


